/ 
ble. NT. Gospels md Acts, Hausa 


BISHARA DAGGA 
HANNUWAN MATTA DA MARKUN 
DA LUKA DA YOHANNA 

DA' 


AYUKAN MANZANI 


LONDON 
BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY 
, 1914 


Google 


THE GOSPELS AND THE ACTS IN HAUSA 
Sunayen Ubangijinmu, Isa ko Yaswa ko Yesu, suna daya ne. 
Duka uku fa sun nufi mutum daya. 


Sunan shugabbantassa kuma Almasihu, ko Kristo, ne : duka 
biyu azanchinsu ‘‘Shafafen '' ne. 


Reprinted from the editions of 1912 


Google 


1512076 


BISHARA DAGGA HANNUN 
MATTA. 


1 Lirarin asalin Isa Almasihu, dan Da- 
wuda, dan Ibrahim. 


2 Ibrahim ya .haifi Ishaku ; Ishaku. 
ya haifi Yakub; Yakub ya haifi Ya- 
3 hutha da yan-uwansa; Yahutha ya 
haifi Parisa da Zaraha dagga wurin 
Thamara; Parisa ya haifi Hasruna ; 
4 Hasruna ya haifi Arama; Arama ya 
haifi Aminadaba; Aminadaba ya haifi 
Nahashuna; Nahashuna ya haifi Sal- 
5 muna ; Salmuna ya haifi Bu'aza dagga 
wurin Rahaba; Bu'aza ya haifi Obida 
6 dagga wurin Ra'utha; Obida ya haifi 
Yassa ; Yassa ya haifi Dawuda sarki. 


3. 


Google 


1.4 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


Dawuda kwa ya haifi Sulaimanu 
7 dagga wachan nan ta Uriya; Sulai- 
manu ya haifi Rahab'ama; Rahab- 
8 'ama ya haifi Abuja; Abuja ya haifi 
Asa; Asa ya haifi Yahushafata ; Ya- 
hushafata ya haifi Yurama; Yurama 
9 ya haifi Uzzaja; Uzzuja ya haifi 
Yuthama; Yuthama ya haifi Ahaza ; 
10 Ahaza ya haifi Hizkiya; Hizkiya ya 
haifi Manassa ; Manassa ya haifi Amu- 
ll na; Amuna ya haifi Yushiya; Yushi- 
ya ya haifi Yakunya da yan-uwansa, 
kwanakin kwasa zuwa Babila. 
12 Bayan kwasa zuwa Babila, Ya- 
kunya ya haifi Sha'altiila ; Shal'atiila 
13 ya haifi Zarubbabila; Zarubbabila ya 
haifi Abihuda; Abihuda ya haifi Ali- 
yakima; Aliyakima ya haifi Azura; 
14 Azura ya haifi Saduka; Saduka ya 
haifi Ahima; Ahima ya haifi Aliyuda ; 
15 Aliyuda ya haifi Ali'azara; Ali'azara 
ya haifi Mattana; Mattana ya haifi 
4 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 1.920 


16 Yakub; Yaķub ya haifi Yusufu mijin 
Maryamu, wada aka haifi Isa dagga 
wurinta, wanda ana kirransa Almasihu. 

Yi Dukan tsararakin fa dagga Ibra- 
him zuwa Dawuda goma sha hudu 
ne; dagga Dawuda kwa zuwa kwasa 
chikkin Babila tsara goma sha huqu 
ne; dagga kwasa chikkin Babila zuwa 
Almasihu tsara goma sha huqu ne : 

18 Haifuwar Isa Almasihu hakka ta 
ke: Sa'anda uwatasa Maryamu ta ka- 
sanche ana tashinta ga Yusufu, tun ba 
su gammu ba, aka iske tana da juna 
biyu dagga. wurin Ruhu Mai-tsarki. 

19 Yusufu mijinta kwa, domin shi mai- 
adilchi ne, ba ya so ya nuna ta a-sa- 
rari, ya yi nufi ya sakke ta dagga 

20 þoye. Amma tun yana chikkin tunanin 
wadannan al'amura, sai ga malaikan 
Ubangiji ya bayanna gareshi chikkin 
mafalki, yana chewa, Ya Yusufu, dan 
Dawuda, kadda ka ji tsoro ka amro 


5 


Google 


1:21 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


Maryamu matarka: gamma abin da 
ke juna biyu a-chikkinta dagga wurin 
21 Ruhu Mai-tsarki ne. Za ta haifi da; 
kuma za ka kirra sunansa ISA ; gamma 
shi ne za ya chechi mutanensa dagga 
22 zunubansu. Dukan wannan fa ya 
zamma domin a chikka abin da Uban- 

- giji ya fadi ta bakin annabi, chewa, 
23 Duba, buduruwa za ta yi juna biyu, 

za ta haifi da, 

Za a kirra sunansa Immanuel; 
wato, fasarassa, Allah tare da mu. 
24 Yusufu ya tashi dagga barchinsa, ya 
yi kammar yada malaikan Ubangiji 
ya umurche shi, ya dauko matatasa ; 
25 amma ba ya san ta ba har ta haifi da: 

ya kwa kirra sunansa ISA. 


ANANAN sa/anda aka haifi Isa chikkin 
Baitalahmi ta Yahudiya chikkin za- 
manin da Hirudus ke sarki, ga wa- 
dansu shefuna dagga gabbas suka zo 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 2.7 


2 Kuddus, suna chewa, Inna shi ke 
wanda an haife shi Sarkin Yahudawa ? 
gamma muka ga tamraronsa a-gabbas, 
mun zo kuma domin mu yi masa 

3 sujada. Sa'anda Hirudus sarki ya ji 
wannan, hankalinsa ya tashi, da dukan 

4 Kuddus tare da shi. Sai da ya tatara 
dukan manyan malamai da marubutan 
jama'a, kana ya tambaye su wurinda 

5 za a haifi Almasihu. Suka che masa, 
Chikkin Baitalahmi ta Yahudiya : gamma 
hakka an rubuta ta wurin annabi, 


6 Ke ma Baitalahmi, kassar Yahu- 
diya, | 
Ba auta ba che ko kadan a-chikkin 
sarakunan Yahudiya : 
Gamma dagga chikkinki mai-mulki 
za ya fito, | 
Wanda za shi zamma maran 
jama'ata Israila. 
7 Sa'annan Hirudus ya kirrawo shefunan 
nan a-boye, ya sami labari a-hankali 


7 
Google 


2.8 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


dagga wurinsu lokachin da tamraron 
8 ya bayanna. Ya aike su kuma zuwa 
Baitalahmi, ya che, Ku taffi, ku bidi 
labarin dan yaron nan a-hankali; sa- 
“anda kun same sht kuma, ku kawo mani 
labari, domin ni kuma in zo in yi masa 
9 sujada. Su kwa, da suka ji sarki, suka 
yi taffiyarsu; ga kwa tamraro, wanda 
suka gani a-gabbas, yana taffe gabbansu, 
har ya zo ya tsaya bissa wurin da dan 
10 yaron ya ke. Sa'anda suka ga tamraron, ' 
suka yi murna da farinzuchiya kwarai. 
11 Suka shiga gidan, suka ga dan yaron tare 
da Maryamu uwatasa ; suka fadi, suka 
yi masa sujada; suka bude dukiyassu, 
suka mika masa bayebaye, zinariya da 
12 lubanan da murra. Da suka sami fa- 
dakka dagga wurin Allah chikkin ma- 
falki kadda su koma wurin Hirudus, 
suka tashi suka bi ta wata hanya zuwa 
garinsu. 


13... Sa'anda suka rigaya suka tashi, sai 
8 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 2.17 


ga malaika na Ubangiji ya bayanna ga 
Yusufu chikkin mafalki, yana chewa, 
Tashi ka dauki dan yaron da uwatasa, 
ka gudu zuwa chikkin Masar, ka zamna 
chan har na fada maka : gamma Hirudus 
za ya nemi dan yaron domin shi halaka 
14 shi. Ya kwa tashi, ya dauki dan yaron 
da uwatasa da da dare, ya taffi zuwa 
15 Masar; chan kwa ya zamna har mutu- 
war Hirudus : domin a chikka magana 
da Ubangiji ya fadi ta bakin annabi, 
chewa, Dagga chikkin Masar na kirrawo 
16 dana. Sa'annan Hirudus, da ya ga she- 
funan nan suka yi masa ba'a, ya yi fushi 
da gaske, ya aike, ya karkashe dukan 
yan yara maza da ke chikkin Baitalahmi, 
har chikkin dukan iyakatta, tun dagga 
dan shekara biyu zuwa wanda ba ya kai 
ba, bissa ga lisafin kwanakin da ya 
sami labarinsa a-hankali dagga wurin she- 
17 funan nan. Sa'annan aka chikka abin da 
aka fadi ta bakin annabi Irimiya, chewa- 
9 A2 


Google 


2.18 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


18 Aka ji muriya chikkin Rama, 
Kuka da bakin-chikki mai-zafi, 
Rahila tana kuka domin yayanta ; 
Ta ki hankura, domin su sun rassu. 
19 Amma sa'anda Hirudus ya mutu, ga 
malaikan Ubangiji ya bayanna chikkin 
mafalki ga Yusufu chikkin Masar, yana 
20 chewa, Tashi ka dauki dan yaron da 
uwatasa, ka taffi chikkin kassar Israila : 
gamma su wadanda suka nemi ran dan 
21 yaron sun mutu. Ya fa tashi, ya dauko 
dan yaron da uwatasa, ya zo chikkin 
22 kassar Israila. Amma sa'anda ya ji 
Arkila'us ya gaji ubansa Hirudus, yana 
mulki bissa Yahudiya, ya ji tsoro ya 
tafi chan; da ya sami fadakka dagga 
wurin Allah chikkin mafalki, ya raba 
23 zuwa wojen ungwanin Galili, ya zo ya 
zamna chikkin wani gari wai shi Nazarat : 
domin a chikka abin da aka fadi ta 
bakin annabawa, za a kirra shi Ba- 
Nazarat. | 


10 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 3.7 


A-CHIKKIN wadannan kwanaki Yohanna 
Mai-yin baptisma ya zo, yana wa'azi 
2 chikkin jeji na Yahudiya, yana chewa, 
Ku tuba; gamma mulkin samma ya 
3 kusa. Gamma shi ne wanda aka am- 
bache shi ta bakin annabi Ishaya, 
chewa, 
Muriyar mai-kirra chikkin jeji, 
Ku shiriya hanyar Ubangiji, 
Ku daidaita tafarkunsa. 

4 Yohanna fa da kansa tufafinsa na gashin 
rakumi ne, da damarra ta fata a-gindinsa ; 
abinchinsa kwa fara ne da zuma ta jeji. 

5 Sa'annan mutanen Kuddus, da dukan 
Yahudiya, da dukan wurare na kewoye 

6 da Urdun, suka fita zuwa wurinsa ; ya 
yi masu baptisma chikkin kogin Urdun, 

7 suna fadin zunubansu. Amma sa'anda 
ya ga Farisawa da Saduķiyawa dayawa 
suna zuwa wurin baptismassa, ya che 
masu, Ku yayan kasaye, wa ya fadak- 
kadda ku ku guje ma fushi mai-zuwa ? 

11 


Google 


3. 8 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


8 Ku fito da yaya fa masu-issa tuba: 
9 kadda kwa ku yi tsamanin da za ku 
che a-chikkin ranku, Muna da Ibrahim 
ubanmu : gamma ina che maku, dagga 
chikkin duwatsun nan Allah yana da 
10 iko ya tada yaya ga Ibrahim. Ko 
yanzu ma an sa gatari ga gindin itatuwa : 
kowanne itache fa da ba ya fito da yaya 
na kwarai ba ana sarassa, ana jefadda 
11 shi chikkin wuta. Ni dai ina yi maku 
baptisma da ruwa zuwa tuba: amma 
shi wanda ke zuwa bayana ya fi ni iko, 
ko takalmansa ban issa ba in dauke su: 
shi za ya yi maku baptisma da Ruhu 
Mai-tsarki da wuta kuma: matanka- 
12 dinsa yana chikkin hannunsa, za shi 
kwa tsarkake fazayinsa saral; ya tatara 
alkammassa, ya kat rumbu, amma za ya 
kone shefi da wuta wada ba ta bituwa. 
13 Sa'annan Isa ya tashi dagga Galili 
zuwa Urdun wurin Yohanna, ,domin shi 


14 sami baptisma dagga gareshi. Amma, 
12 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 4.3 


Yohanna ya so ya hana shi, yana chewa, 
Ni ina bukata in sami baptisma a-gareka, 

15 kai fa kana zuwa gareni? Amma Isa 
ya amsa, ya che masa, Sai ka yarda 
yanzu : gamma hakka ya dache a-garemu 
mu chikka adilchi duka. Sa'annan ya 

16 yarda masa. Isa kwa, sa'anda aka yi 
masa baptisma, ya fita nan-da-nan dagga 
chikkin ruwa: ga kwa sammai suka 
bude masa, ya ga Ruhun Allah yana sab- 
kowa kammar kurchiya, yana zuwa 

17 bissansa ; ga kwa muriya dagga chikkin 
sammai, tana chewa, Wannan Dana ne, 
kamnatachena, wanda raina ya ji da- 
dinsa sarai. 


SA ANNAN Ruhu ya taffi da Isa chikkin 

jeji domin Shaitan shi yi masa jaraba. 

2 Sa'anda ya yi tatawui wuni” arbain 

kwana arbain, dagga baya yaji yungwa. 

3 Sai mai-jaraba ya zo ya che masa, Idan 

kai Dan Allah ne, ka umurchi wadannan 
13 


Google 


4.4 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


4 duwatsu su zamma gurasa. Amma ya 
amsa ya che, An rubuta, Ba da abinchi 
kadai ba mutum za ya rayu, amma da 
kowache magana da ke fitowa dagga 

5 bakin Allah. Sa'annan Shaitan ya dauke 
shi zuwa chikkin birni mai-tsarki; ya 
tsaida shi a-kan hasumiya ta haikali, 

6 ya che masa, Idan kai Dan Allah ne, 
fada da kanka : gamma an rubuta, 

Za ya ba malaikunsa umurni a- 
kanka : 

A-bissa hannuwansu za su dauke ka, 

Kadda halama ka buga kaffarka 
bissa duchi. 


7 Isa ya che masa, An kuma rubuta, 
Kadda ka gwoda Ubangiji Allahnka. 
8 Kuma Shaitan ya taffi da shi chikkin 
wani duchi mai-tsawo kwarai, ya gwoda' 
masa dukan mulkoki na duniya, da 
9 daukakassu; ya che masa, Dukan wa- 
dannan ni ba ka, idan ka fadi, ka yi 
10 mani sujada. Sa'annan Isa ya che masa, 


14 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 4.16. 


Taffi dagganan, ya Shaitan: gamma 
an rubuta, Ka 'yi sujada ga Ubangiji 
Allahnka, shi kadai ma za ka bauta masa. 
11 Sa'annan Shaitan ya rabu da shi; ga 
malaiku kuma suka zo, suka yi masa 
hidima. | 
12 Ananan sa'anda ya ji am bada Yo- 
13 hanna, ya toge chikkin Galili; ya bar 
Nazarat, ya zo ya zamna chikkin Kafra- 
nahum, wanda ya ke a-bakin bahar, 
chikkin iyakar Zabulun da Naftalima : 
14 domin a chikka abin da aka fadi ga 
bakin Ishaya annabi, chewa, 


15 Kassar Zabulun da kassar Naftalima, 
Hanyar bahar, ketaren Urdun, 
Galili na Al'ummai, 
16 Mutane wadanda suna zamne chikkin 
dufu 
Suka ga haske mai-girma, 
Mazamna chikkin wurin mutuwa da 
innuwatta, 
A-garesu haske ya bullo. 
15 


Google 


4.17 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


17 Dagga lokachin nan Isa ya soma 
wa'azi, yana chewa, Ku tuba; gamma 
mulkin samma ya kusa. 

18 Yana chikkin yawo a-bakin bahar na 
Galili, sai ya ga mutum biyu yan-uwa, 
Siman wanda ana che da shi Bitrus, da 
Andarawus dan-uwansa, suna jefa taru 

19 chikkin bahar; gamma sumasuna ne. Ya 
che masu, Ku zo bayana, ni kwa in maishe 

20 ku masunan mutane. Nan-da-nan suka 

21 bar tarori, suka bi shi. Daggachan kuma 
da ya wuche sai ya ga wadansu biyu, 
yan-uwa, Yakub dan Zabadi, da Yohanna 
dan-uwansa, chikkin jirgi tare da uhansu 
Zabadi, suna gyaran tarorinsu ; ya kirra 

22 su. Nan-da-nan suka bar jirgi da ubansu, 

“suka bi shi. 


23 Isa kwa ya yi yawo chikkin dukan 
Galili, yana kwoiyasuwa a-chikkin ma- 
jami'unsu, yana wa'azin Bishara ta mul- 
kin, yana warkadda dukan irin chiwuta 
da kowanne irin rashin lafiya a-chikkin 


16 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 5.5 


24 mutane. Labarinsa kwa ya watsu chik- 
kin dukan Suriya: suka kawo masa 
dukan kumamai, rikaku ne da chiwuta 
iri iri, da azabai, da masu-aljanu, da 
murdadu da shanyayu ; ya warkadda su. 

25 Taron jama'a mai-yawa suka bi shi 
dagga Galili da Dakapolis da Kuddus da 
Yahudiya da kuma ketaren Urdun. 


SA'ANDA ya ga taron mutane, ya hawo 
chikkin duchi: da ya zamna, alma- 

2 jiransa suka zo wurinsa: ya fa bude 
bakinsa, ya yi ta kwoiya masu, yana 
chewa, 

3 Masu-albarka ne wadannan da su 
ke talakawa ga ruhu: gamma mulkin 
samma nasu ne. 

4 Masu-albarka ne wadannan da su ke 
masu-bachin zuchiya : gamma za a yi 
masu ta'aziya. 

5 Masu-albarka ne wadannan da su ke 
masu-tawali'u : gamma za su gaji duniya. 


17 
Google 


5. 6 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


6 Masu-albarka ne wadannan da su ke 
yungwata da kishirta zuwa adilchi : 
gamma za a kosadda su. 


7 Masu-albarka ne masu-jinkai : gam- 
ma su za su sami jinkai. 


8 Masu-albarka ne masu-tsabtan zu- 
chiya : gamma su za su ga Allah. 


9 Masu-albarka ne masu-sadan zu- 
munta : gamma za a che da su yayan Allah. 


10 Masu-albarka ne wadannan da an 
tsananche su sabada adilchi: gamma 

11 mulkin samma nasu ne. Masu-albarka 
ne ku lokachin da ana zarginku, ana 
tsananta maku, da kariya kuma ana 
ambachenku da kowache irin mugunta, 

12 sabili da ni. Ku yi farinchikki, ku yi 
murna kwarai: gamma ladarku mai- 
girma che chikkin samma : gamma hak- 
kanan suka tsananta ma annabawan da 
ke gabbanku. 


13 Ku ne gishirin duniya : amma kadan 
18 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 5.19 


gishiri ya rabu da zakinsa, da mi za shi 
gyaru ? nan gabba ba shi da anfani ga 
komi, sai ko a yas, a tatake kalkashin 

14 sawon mutane. Ku ne hasken duniya. 
Birnin da ke kaffe bissa tudu ba shi 

15 boyuwa. Kuma ba a kan kunna fitilla, 
a sa ta kalkashin akushi, amma bissa 
alkuki; sai ta haskaka ma dukan wa- 

16 danda ke chikkin gida. Hakkanan ku 
kuma ku bari haskenku shi haskaka a- 
gabban mutane, domin su ga ayukanku, 
masu-kyau, su girmama Ubanku wanda 
ke chikkin samma. 


17 Kadda ku zachi na zo domin in 
warware Attaurat da Annabawa: ban 
zo domin in warware ba, amma domin 

18 in chikka. Gaskiya fa ni ke fada maku, 
Har samma da duniya su gushe, ko 
harafi daya ko digo daya ba za ya gushe 
dagga Attaurat, sai dukan abu ya chikka. 

19 Dukan fa wanda ya ķetare guda daya 
ma-fi karamta dagga chikkin dokokin 

19 


Google 


5.20 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


nan, har ya kwoiya ma mutane hakka, 
za a che da shi ma-fi karamta a-chikkin 


muikin samma: amma dukan wanda : 


za ya.aika su har ma ya sanas, za a che 
da shi mai-girma a-chikkin mulkin 

20 samma. Gamma ina che maku, Idan 
adilchinku ba ya fi na marubuta da na 
Farisawa ba, ba za ku shiga chikkin 
mulkin samma ba ko kadan. 


21 Kun ji aka fadi ga mutanen da, 
Kadda ka yi kissankai ; da kuma wanda 
ya yi kissankai duka ya shiga hatsarin 

22 hukumchi; ni ma na che maku, Kowa- 
nene ya yi fushi da dan-uwansa ya shiga 
hatsarin hukumchi; kuma dukan wanda 
ya che ma dan-uwansa, Raka, ya shiga 
hatsarin Sanhedrin; kuma dukan wanda ya 
che, Kai wawa, ya shiga hatsarin Jahan- 

23 nama mai-wuta. Idan fa kana chikkin 
mika baiwarka a-wurin gadon sadaka, 
chan ka tuna dan-uwanka yana da wani 

24 abu gamme da kai, bari baiwarka chan 


20 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 5.30 


a-gabban gadon sadaka, yi taffiyarka, 
a sulhuntu da dan-uwanka tukuna, kana 
25 ka zo ka mika baiwarka. Ka shiriya da 
abokin husumanka da samli, tun kana 
tare da shi kan hanya ; domin kadda ya 
zamma abokin husumanka ya bashe ka 
ga alkali, alkali kuma ya bashe ka ga 
26 dogari, a jefa ka chikkin kurkuku. Gas- 
kiya ina che maka, Dadai ba za ka fita 
dagga chikki ba, sai ka biya iyakar falasi 
tukuna. 
27 Kun ji aka fadi, Kadda ka yi zina : 
28 ni ma na che maku, dukan wanda ya 
duba mache har ya yi kyashinta, ya 
rigaya ya yi zina da ita chikkin zuchi- 
29 yatasa. Kuma idan idonka na dama 
yana sa ka yi tuntube, ka chirre shi, ka 
yas: gamma ya fi maka guda daya 
a-chikkin gababuwanka ya lalache, 
kadda a jefa jikinka chikkin Jahannama 
30 dungum. Kuma idan hannunka na 
dama yana sa ka yi tuntube, ka yanke 
21 


Google 


5.31 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


shi, ka yas: gamma ya fi maka guda 
daya dagga chikkin gababuwanka shi 
lalache, kadda jikinka ya tafi Jahan- 

3l nama dungum. Kuma aka fadi, Du- 
kan wanda za ya sakki matatasa, sai shi 

32 ba ta takarda ta sakki: ni ma na che 
maku, Kowanene ya sakki matatasa, im 
ba domin fasikanchi, yana sa ta ta zamma 
mazinachiya: kuma dukan wanda ya 
amre ta sakkakiya, zina ya ke yi. 


33 Kuma, kun ji aka fadi ga mutanen 
da, Kadda ka yi rantsuwa da ķariya, 
amma sai ka chikka bakantanka ga 

34 Ubangiji: ni ma na che maku, Kadda 
ku yi rantsuwa ko kadan; ko bissa 
samma, gamma kursi'in Allah che; ko 

35 kwa bissa duniya, gamma matashin sawa- 
yensa che ; ko kwa wojen Kuddus, gamma 

36 birnin madaukakin Sarki ne. Kadda 
kwa ka yi rantsuwa bissa kanka, gamma 
ko gashi guda daya ba ka da iko ka 
maishe shi fari ko baki. Amma bari 


99 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 5.45 


37 zanchenku ya zamma, I, I; da A'a, A'a: 
abin da ya wuche wadannan duka dagga 
wurin Mugun ne. 


38 Kun ji aka fadi, Ido maimakon ido, 

39 hakori maimakon hakori : ni ma na che 
maku, Kadda ku yi tsayeya da wanda 
shi ke mugu: amma iyakar wanda ya 
mare ka a-kumato na dama, juyo masa 

40 wanchan kuma. Idan kuma wani yana 
so ya kai ka sharia, shi karbi maka 
rigarka, bar masa mayafinka kuma. 

41 Kuma dukan wanda ya tilasa maka 
taffiyar mile daya, taffi tare da shi har 

42 biyu. Ka bayas ga wanda ya roke ka, 
wanda yana so ya yi ramche a-wurinka 
kuma, kadda ka ba shi baya. 


43 Kun ji aka fadi, Ka yi kamnar ma- 
44 kusanchinka, ka ki magabchinka : ni ma 
na che maku, Ku yi kamnar magabtanku, 
kuma wadanda su kan tsananta maku 
ku yi masu addu'a; domin ku zamma 
45 yayan Ubanku wanda ke chikkin samma : 
23 
Google 


5.46 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


gamma shi ya kan sa ranatasa ta fito 
ma miyagu da nagargaru, ya kan aiko 
da ruwa bissa masu-adilchi da marasa- 

46 adilchi. Gamma idan kuna kamnar wa- 
danda ke kamnarku, wache lada ke 
gareku ? ba hakka masu-karban kurdin 
kassa su ke yi ba kuma? Idan kwa 

47 kuna gaida yan-uwanku kadai, inna kun 
fi wadansu ? ko Al'ummai ba hakka su 

48 keyi ba? Kufa za ku zamma chikkaku, 
kammar yada Ubanku wanda ke chikkin 
samma chikkake ne. 


6 Ku yi lura kadda ku yi adilchinku 
a-gabban mutane, domin su gani: im 
ba hakka ne, ba ku da lada a-wurin 
Ubanku wanda ke chikkin samma. 


2 Sa'anda fa ka ke yin sadaka, kadda 
ka busa kafo a-gabbanka, kammar yada 
masu-riya ke yi chikkin majami'u da 
hanyoyi, domin su sami daraja a-wurin 
mutane. Gaskiya ina che maku, Sun 

24 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA (6.7 


3 rigaya sun karbi ladassu. Amma sa- 
'anda ka ke yin sadaka, kadda ka bar 
hannunka na hagu ya san abin da han- 

4 nunka na dama ke yi : domin sadakarka ta 
kasanche a-boye: Ubankakwa wanda ya ke 
gani dagga chikkin boye za ya saka maka. 

5 Sa'anda ku ke yin addu'a kuma, 
kadda ku zamma kammar masu-riya : 
gamma su suna so su tsaya su yi addu'a 
a-chikkin majami'u da kusurwoyin ka- 
rabku, domin mutane su gan su. Gas- 
kiya ni ke che maku, Sun rigaya sun 

6 karbi ladassu. Amma kai, lokachinda 
ka ke yin addwa, shiga chikkin lolo- 
kinka, bayanda ka rufe kofarka kuma, 
ka yi addu'a ga Ubanka wanda ke 
chikkin boye, Ubanka kwa wanda ya ke 
gani dagga chikkin boye za ya saka maka. 

7 Chikkin yin addu'a kuma kadda ku yi ta 
maimaitawa ta banza, kammar yada Al- 
"ummai su ke yi : gamma su suna tsamani 
bissa ga yawan maganarsu Za a amsa 


25 


Google 


6. 8 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


8 masu. Kadda ku zamma kammar su 
fa: gamma Ubanku ya san abin da ku 
9 ke bukata, tun ba ku roke shi ba. Ku 
yi addu'a hakka fa: Ubanmu wanda ke 
chikkin samma, A tsarkake sunanka. 
10 Mulkinka shi zo. Abin da ka ke so a yi 
shi, chikkin duniya kammar yada a ke 
11 yinsa chikkin samma. Ka ba mu ranaga 
12 abinchin yini. Ka gafarta mana basusu- 
. wanmu, kammar yada mu kuma mun 
13 gafarta ma mabartanmu. Kadda ka kai 
mu chikkin jaraba, amma ka cheche mu 
14 dagga Mugun. Gamma idan kuna ga- 
farta ma mutane laifofinsu, Ubanku na 
samma kuma za ya gafarta maku. 
15 Amma idan ba ku gafarta ma mutane 
laifofinsu, Ubanku kuma ba za shi gafarta 
naku laifofi ba. | 
16 Kuma lokachinda ku ke yin tatawui, 
“kadda ku kwansare fuskarku, kammar 
yada masu-riya ke yi: gamma suna 
bata fuskokinsu, domin mutane su gani 


26 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 6.24 


suna tatawui. Gaskiya ni ke che maku, 

17 Sun rigaya sun karbi ladassu. Amma kai, 
lokachinda ka ke yin tatawui, shafe 
kanka da mai, ka wanke fuskarka ; 

18 domin kadda mutane su gani kana 
tatawui, sai Ubanka wanda ke chikkin 
boye ya gani : Ubanka da ke gani dagga 
chikkin boye kwa, za ya saka maka. 

19 Kadda ku aje wa kanku dukiya 
a-duniya, inda assu da tsatsa ke chanyewa, 
inda barayi kuma ke hudawa suna sata : 

20 amma ku aje wa kanku dukiya chikkin 
samma, inda assu da tsatsa ba su chanye 
ba, barayi kuma ba su huda ba su sata : 

21 gamma wurinda dukiyarka ta ke, chan 
zuchiyarka za ta kasanche kuma. Fitillar 

22 jiki ido ne: idan fa idonka sosai ne, 
dukan jikinka za ya zamma chikke da 

23 haske. Amma kadan idonka mugu ne, 
dukan jikinka za ya zamma chikke da 
dufu. Idan kwa hasken da ke chikkinka 

24 dufu ne, inna misalin dufun nan! Ba 


27 
Google 


6.25 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


25 


26 


27 


28 


wanda ke da iko shi bauta ma ubangiji 
biyu : gamma ko shi ki dayan, shi kam- 
nachi dayan ; ko kwa shi lizimchi dayan, 
shi rena dayan. Ba ku da iko ku bauta 
ma Allah da Mammon. Domin wannan 
ina che maku, Kadda ku yi alhini 
sabada ranku, abin da za ku chi, ko kwa 
abin da za ku sha; ko sabada jikinku, 
abin da za ku yafa. Rai ba ya fi gabban 
abinchi ba, jiki kuma, ba ya fi gabban 
tufafi ba? Ku duba tsuntsaye na 
samma, ba su kan yi shibka ba, ba su 
kan yi girbi ba, ba su kan tara chikkin 
rumbuna ba; amma Ubanku na samma 
yana chiyadda su. Ku ba ku fi su 
daraja dayawa ba? Wanene fa dagga 
chikkinku, bissa ga alhininsa, yana da 
iko ya ķara ko kamu daya ga tsawonsa ? 
Donminene kuma ku ke alhini da 
zanchen tufa? Ku lura da lily na jeji, 
girman da su ke yi ; ba su kan yi wahalla, 
ba su kan yi kadi ba : duk da hakka ina 
28 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 7.2 


29 che maku, ko Sulaimanu, da darajassa 
duka, ba ya yafa kawa kammar guda 

30 dayansu ba. Idan fa Allah ya kan yi 
ma ganyayen saura sutura hakka, abin 
da ke rayuwa yau, gobe ana jefawa 
chikkin tanderu, bale ku, ku masu- 

31 kankantar bangaskiya ? Kadda ku yi 
alhini fa, kuna chewa, Mi za mu chi? 
ko kwa, Mi za mu sha? ko kwa, Da 

32 minene za mu yafa ? Gamma wadan- 
nan abu duka Al'ummai suna ta bida ; 
gamma Ubanku na samma ya sani kuna 
bukatar wadannan abu duka. Amma 

33 ku fara bidan mulkinsa, da adilchinsa ; 
wadannan abu duka fa za a kara maku 

34 su. Kadda fa ku yi alhini a-kan gobe: 
gamma gobe za ya yi alhini don kansa. 
Wahallar wuni ta issa kansa. 


KADDA ku zartas, domin kadda a zartas 
maku. Gamma da irin sharra da ku 
2 keshar'anta, da shi za a shar'anta maku : 


29 


Google 


a BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


da mudun nan da ku ke aunawa kuma, 

3 da shi za a auna maku. Donmi kwa ka 
ke duban dan hakin da ke chikkin idon 
dan-uwanka, amma ba ka kulla da azara 

4 wada ke chikkin ido naka? Ko kwa 
kaka za ka che ma dan-uwanka, Bari in 
chirre dan hakin dagga chikkin idonka ; 
ga shi kwa, azara tana chikkin ido naka. 

5 Kai mai-riya, ka fara chirre azara dagga 
chikkin ido naka ; kana za ka gani sarai 
da za ka chirre dan hakin dagga chikkin 
idon dan-uwanka. 


6 Kadda ku ba karnuka abin da ke 
mai-tsarki, kadda kwa ku jefa lwu- 
lu'unku a-gabban gursunai, domin kadda 
ya zamma su tatake su kalkashin kofa- 
tansu, su waiwaya su tsatsage ku. 


7 Ku roka, za a ba ku; ku nema, za 
ku samu; ku kwankwassa, za a bude 
8 maku : gamma dukan wanda ya ke roko 
yana karba; wanda ya ke nema kuma 
yana samu ; wanda ya ke kwankwassawa 


30 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 7.15 


9 kuma za a bude masa. Wanene kwa 
dagga chikkinku, kadan dansa ya roke 
shi dunkulin gurasa, za ya ba shi duchi ; 

10 ko kwa kadan ya roki kifi, za ya ba shi 

11 machiji? Idan fa ku, da ku ke miyagu, 
kun sani ku bada kyautai masu-kyau ga 
yayanku, bale Ubanku wanda ke chikkin 
samma za shi bada alherai ga wadanda 

12 su ke rokonsa? Dukan abu fa iyakar 
abin da ku ke so mutane su yi maku, 
ku yi masu hakkanan kuma: gamma 
Attaurat ke nan da Annabawa. 


13 Ku shiga ta wurin kunkuntar kofa : 
gamma kofa da fadi ta ke, hanya kwa 
da fadi, wada ta nufa wojen halaka, 
mutane dayawa fa suna shiga ta wurinta. 

14 Gamma kofa kunkunta che, hanya kwa 
matsatsiya, wada ta nufa wojen rai, 
masu-samunta fa kadana ne. 

15 Ku yi hankali da masu-kariyan an- 
nabchi, masu-zuwa wurinku da tufafin 
tumaki, amma dagga chikkinsu karketai 


31 


Google 


7.16 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


16 ne masu-hauka. Dagga yayansu za ku 
sansanche su. Dagga wurin kaya ana 
chirro annab, ko kwa baure dagga wurin 

17 zakami? Hakkanan kuma kowanne ita- 
chen kirki ya kan fitarda yayan kirki; 

amma batachen itache ya kan fitarda 

18 munanan yaya.  Itachen kirki ba 
shi da iko shi fitarda munanan yaya, 
batachen itache kuma ba shi da iko 

19 shi fitarda yayan kirki. Kowanne ita- 
chen da ba ya fitarda yayan kirki a kan 

20 sare shi, a kan jefa a-wuta, Dagga ya- 

21 yansu fa za ku sansanche su. Ba dukan 
mai-che mani, Ya Ubangiji, Ubangiji, za 
ya shiga chikkin mulkin samma ba ; sai 
wanda ke aika nufin Ubana wanda ke 

22 chikkin samma. A-chikkin wannan rana 
mutane dayawa za su che mani, Ya 
Ubangiji, Ubangiji, ba mu yi annabchi 
da sunanka ba, da sunanka kuma muka 
fitarda aljanu, da sunanka kuma muka 

23 yi ayuka dayawa masu-iko ? Sa'annan 


32 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 7.29 


zan furta masu, Ban taba saninku ba 
dadai : fita wurina, ku masu-aika mu- 
24 gunta. Kowanene fa da ya ke jin wa- 
dannan zantatukana, yana kwa aikata 
su, za a kwatanta shi da mutum mai- 
hikima, wanda ya gina gidansa bissa pa : 
25 ruwa ya sabko, rigyawa ta zo, iska ya 
hura, ya buga gidan nan; ba ya fadi 
26 ba: gamma an kaffa shi bissa pa. Kuma 
kowanene da ya ke jin wadannan zanta- 
tukana, ba ya kwa aikata su ba, za a 
kwatanta shi da mutum mara-wayo, 
wanda ya gina gidansa bissa rairai: 
27 ruwa ya sabko, rigyawa ta zo, iska ya 
hura, ya kilme gidan nan; ya fadi: 
faduwassa kwa da girma ta ke. 
28 Ananan sa'anda Isa ya gamma wa- 
dannan zantatuka, taron mutane suka 
29 yi mamaki da kwoiyasuwassa : gamma 
ya kwoiya masu kammar ya ke da 
hukumchi, ba kammar marubutansu ba. 


33 B 


Google 


8.1 ” BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


SA'ANDA ya gangaro dagga duchi, taron 
2 jama’a mai-yawa suka bi shi. Ga wani 
kuturu kuma ya zo wurinsa, ya yi masa 
sujada, yana chewa, Ya Ubangiji, idan 
ka yarda, kana da iko ka tsarkake ni. 
3 Ya miķe hannunsa, ya taþe shi, yana 
chewa, Na yarda; ka tsarkaka. Nan- 
4 da-nan fa kuturtassa ta tsarkaka. Isa 
ya che masa, Lura kadda ka fada ma 
kowanne mutum ; amma yi taffiyarka, 
nuna kanka ga malami, kuma ka bada 
baiko wanda Musa ya umurta, domin 
shaida garesu. 
5 Sa'anda ya shiga Kafranahum, wani 
zarmai ya zo wurinsa, yana rokonsa, 
6 yana chewa, Ya Ubangiji, yarona yana 
kwanche a-gida, yana chiwon inna, yana 
7 shan azaba kwarai. Ya che masa, Ni 
8 zo in warkadda shi. Zarman nan ya 
amsa, ya che, Ya Ubangiji, ban issa ba 
da za ka shiga kalkashin rufina : amma 
ka yi magana kadai, yarona kuma za 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 8.14 


9 shi warke. Gamma ni kuma mutum ne 
kalkashin iko, ina kwa da yan yaki a- 
hannuna da kaina : ni kan che ma wan- 
nan, Je ka, sai ya taffi ; in che ma wani, 
Ya ka, sai ya zo; in che ma bawana, Ka 

10 yi kaza, sai ya yi. Sa'anda Isa ya ji 
wannan, ya yi mamaki, ya che ma 
wadanda su ke bin baya, Gaskiya ina che 
maku, Ko chikkin Israila ban iske ban- 

11 gaskiya da girma hakka. Kuma ina 
che maku, mutane dayawa dagga gabbas 
da yamma za su zo, su Zamna tare da 
Ibrahim, da Ishaku, da Yakub, chik- 

12 kin mulkin samma: amma za a fitarda 
yayan mulki chikkin bakin dufu: chan 

- 13 za a yi kuka da tamnar hakora. Isa ya 
che ma zarman, Yi taffiyarka ; kammar 
da ka bada gaskiya, hakkanan shi zamma 
maka. Yaron kuma ya warke chikkin 
wannan saa. 


14 Sa'anda Isa ya shiga gidan Bitrus, 
ya ga sarakwatasa tana kwanche. tana 


35 
Google 


8. 15 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


15 chiwon zazabi. Ya taba hannunta, za- 
zabi ya sakke ta; ta tashi, kuma ta yi 

16 masa hidima. Sa'anda marechi ya yi, 
suka kawo masa masu-aljanu dayawa : 
da magana kwa ya fitarda ruhohi, ya 

17 warkadda masu-chiwo duka: domin a 
chikka magana da aka fadi ta bakin 
annabi Ishaya, chewa, Shi da kansa ya 
karbi kumamanchinmu, ya dauki chichi- 
wutanmu. 


18 Sa'anda Isa ya ga taron mutane 
dayawa a-wurinsa, ya umurta a taff 
19 zuwa wanchan ketare. Sai wani mai- 
rubutu ya zo, ya che masa, Ya malam, 
20 ni bi ka inda ka taffi duka. Isa ya 
che masa, Yanyawa suna da ramumuka, ' 
tsuntsayen samma kuma suna da she- 
kuna; amma Dan mutum ba shi da 
21 wurin da za ya kwanta. Wani kuma 
dagga chikkin almajiran ya che masa, 
Ya Ubangiji, ka yarda mani in taffi 
22 tukuna, in bizne ubana. Amma Isa ya 


36 
Saga. 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 8.29 


che masa, Ka biyo ni; ka bar matatu su 
bizne matatunsu. 
23 Sa'anda ya shiga chikkin jirgi, alma- 
24 jiransa suka bi shi. Ga kwa baban ' 
hadari ya tashi chikkin bahar, har jirgi' 
ya rufu da rakuman ruwa: amma shi 
25 yana barchi. Suka zo wurinsa, suka 
falkadda shi, suna chewa, Ya Ubangiji, 
26 ka yi cheto; muna halaka. Ya che masu, 
Donmi ku ke tsorata, ku masu-kankantar 
bangaskiya? Saannan ya tashi, ya 
tsauta ma iska da bahar; babar na- 
27 tsuwa ta samu. Mutanen nan suka yi 
mamaki, suna chewa, Wanne irin mutum 
ke nan, har iska da bahar suna biye 
masa ? ` 


28 Sa'anda ya zo wanchan ketare chik- 
kin ķassar Gadarinawa, sai mutum biyu 
masu-aljanu suka gammu da shi, suna 
fitowa, dagga chikkin kabarbari, masu- 
zafin rai kwarai, har mutum ba shi da 

29 iko shi bi ta hanyan nan. Ga su kwa 

37 


Google 


8. 30 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


suka tada muriya, suna chewa, Mi ya 
gamma mu da kai, ya kai Dan Allah ? 
ka zo nan domin ka yi mamu azaba tun 
30 lokachi ba ya yi ba? Daggachan kwa 
nesa da su akwoi garken gursunai mai- 
31 yawa, suna kiwo. Aljanu fa suka roke 
shi, suna chewa, Idan ka fitasda mu, sai 
ka aike mu chikkin garken gursunai. 
32 Ya che masu, Ku taffi. Suka fita, suka 
taff chikkin gursunai: ga dukan garke 
kuma suka rugungunto a-gangare, suka 
fada chikkin bahar, suka lalache chikkin 
33 ruwaye. Masu-kiwonsu kwa suka gudu, 
suka taffi chikkin birni, suka bada labari 
duka, da abin da ya faru ga masu-aljanu. 
34 Ga dukan birni kwa suka fito garin su 
tarbi Isa : sa'anda suka gan shi, suka roke 
shi shi fita dagga chikkin iyakar kassarsu. 


Sar ya shiga chikkin jirgi, ya ketare, 
2 ya zo chikkin birni nasa. Ga kuma 
suka kawo masa wani mai-chiwon inna, 


38 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 9. 9 


yana kwanche bissa shimfida : Isa kwa 
da ya ga bangaskiyarsu, ya che ma mai- 
chiwon inna, Da, ka yi farinchikki; an 
3 gafarta zunubanka. Ga kwa wadansu 
dagga chikkin marubuta suka che a- 
chikkin ransu, Wannan yana swabo. 
4 Isa kwa, domin ya san tunaninsu, ya 
che, Donmi ku ke tunanin mugunta 
5 a-chikkin zukatanku? Gamma wanne 
ya fi sauki, da a che, An gafarta zunu- 
banka; ko kwa a che, Tashi, ka yi 
6 tafiya? Amma domin ku sani Dan 
mutum yana da iko a-duniya shi gafarta 
zunubai (dagganan ya che ma mai- 
chiwon inna), Tashi, ka dauki shimfi- 
7 darka, ka taffi gidanka. Ya fa tashi, 
8 ya taffi gidansa. Amma sa'anda taron 
jama'a suka gani, suka ji tsoro, suka 
girmama Allah, wanda ya bada iko 
hakka ga mutane. 


9 Daggachan sa'anda Isa yana wu- 
chewa, ya ga wani mutum, sunansa 
39 


Google 


9.10 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


Matta, yana zamne wurin karban ga- 
rama, ya che masa, Ka biyo ni. Ya tashi, 
ya bi shi. | 
10 Ananan yana zamne chikkin gida, 
wurin abinchi, sai ga masu-karban kur- 
din kassa dayawa da masu-zunubi suka 
zo, suka zamna tare da Isa da alma- 
11 jiransa. Sa'anda Farisawa suka ga wan- 
nan, suka che ma almajiransa, Donmi 
Malaminku yana chi tare da masu- 
karban kurdin kassa da masu-zunubi ? 
12 Amma sa'anda ya ji, ya che, Lafiyeyu ba 
su da bukatar mai-magani, sai masu- 
13 chiwo. Amma ku taffi ku kwoiya azan- 
chin wannan, Ni jinkai ni ke nufa, ba 
sacrifice * ba : gamma na zo ba domin in 
kirra masu-adilchi ba, amma masuzunubi. 


14 Sa'annan almajiran Yohanna suka zo 
gareshi, suna chewa, Donminene mu da 
Farisawa mu kan yi tatawui dayawa, 
amma almajiranka ba su kan yi tatawui 


* Sacrifice = abin yanka. 


40 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 9.20 


15 ba? Isa ya che masu, Ya yuwu yayan 
dakin amariya su yi bakinchikki muddar 
ango yana tare da su? amma kwa- 
naki za su zuwa inda za a dauke masu 

16 ango, sa'annan za su yi tatawui. Kuma 
ba mutum da kan toshe tsofuwar tufa 
da kyallen gozo, gamma abin da aka sa 
domin shi toshe, shi da kansa ke diba 
chikkin tufa, ketuwa ta karu ke nan. 

17 Ba kwa a kan sa sabon wine chikkin 
tsofofin salkuna : gamma hakkanan sai 
salkuna su fashe, wine shi zube, salkuna 
su lalache: amma a kan sa sabon wine 
chikkin sabobin salkuna, duka fa sun 
kiyayu. 

18 Yana chikkin fada masu wannan, sai 
ga wani mai-hukumchi ya zo, ya yi 
masa sujada, yana chewa, Diyata yanzu 
ta mutu: amma ka zo ka dibiya mata 

19 hannunka, sai ta rayu. Isa ya tashi, ya 

20 bi shi, shi da almajiransa. Ga kwa wata. 
mache, wada ta shekara goma sha biyu 

41. BE 2 


Google 


9.21 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


tana zubar jini, ta zo dagga bayansa, ta 
21 taba shafin rigatasa : gamma a-chikkin 
ranta tana chewa, Idan na taba ko 
22 rigatasa kadai, zan warke. Amma Isa 
da ya waiwaya ya gan ta kuma, ya che, 
Diya, ki yi farin-chikki ; bangaskiyarki 
ta warkadda ke. Dagga wannan sa'a fa 
23 machen ta warke. Sa'anda Isa ya shiga 
gidan mai-hukumchin, ya ga masu-algaita 
24 kuma, da taro suna yin hayaniya, ya 
che, Ku bada wuri : gamma yarinya ba 
ta mutu ba, barchi ta ke yi. Suka yi 
25 masa dariyar ganganko. Amma sa'anda 
aka fitarda taro, ya shiga, ya kama 
26 hannunta ; yarinya kwa ta tashi. La- 
barin wannan ya taffi chikkin dukan 
kassan nan. 


27 Daggachan kwa sa'anda Isa yana 
wuchewa, sai makafi biyu suka bi shi, 
suna tada muriya, suna chewa, Ka yi 

28 mana jinkai, ya dan Dawuda. Sa'anda 

. ya shiga gidan, makafin nan suka zo 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 9.35 


gareshi : Isa kwa ya che masu, Kuna 
bada gaskiya ina da iko in yi wannan ? 

29 Suka che masa, I, ya Ubangiji. Sa'annan 
ya taba idanunsu, yana chewa, Gwal- 
gwadon bangaskiyarku shi zamma maku. 

30 Idanunsu suka buqde. Amma Isa ya 
dokache su da karfi, yana chewa, Ku 

31 lura kadda kowa shi san wannan. Amma 
su suka fita, suka yi ta barbada labarinsa 
chikkin dukan kassan nan. 


32 Suna chikkin fita, sai ga wani mutum 
bebe mai-aljan, aka kawo shi wurinsa. 

33 Sa'anda aka fitarda aljan beben ya yi 
magana : taron jama'a suka yi mamaki, 
suna chewa, Ba a taba gani irin wannan 

34 chikkin Israila ba dadai. Amma Fari- 
sawa suka che, Da ikon sarkin aljanu ya 
ke fitarda aljanu. 


35 Isa ya yi yawo chikkin dukan birane 
da kauyuka, yana kwoiyasuwa chikkin 
majami'unsu, yana wa'azin Bishara ta 
mulkin, yana warkadda kowache irin 


43 
Google 


0.36” BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


chiwuta da kowanne irin rashin lafiya. 

36 Amma sa'anda ya ga taron mutane, ya yi 
juyayi a-kansu, sabada suna wahalla, 
suna watse kuma, kammar tumakin da 

37 ba su da makiyayi. Sa'annan ya che 
ma almajiransa, Girbi dayawa ya ke 
da gaske, amma ma-aikata kadana ne. 

38 Ku yi addwa fa ga Ubangijin girbi, shi 
aike ma-aikata chikkin girbinsa. 


1 Ya kirrawo almajiransa goma sha biyu, 

kuma ya ba su iko bissa kazaman ruhohi, 

su fitarda su, su kuma warkadda kowache 

irin chiwuta da kowanne irin rashin 
lafiya. 


2 Sunayen manzanin nan goma sha 
biyu ke nan: Nafari, Siman, wanda a ke 
che da shi Bitrus, da Andarawus dan- 
uwansa; Yakub dan Zabadi, da Yohanna 

3 dan-uwansa; Filibbus, da Barthulamawus; 
Toma, da Matta mai-karban kurdin 

4 kassa; Yakub dan Halfa, da Taddawus ; 

44 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 10. 12 


Siman Ba-Kan'aniya, da Yahutha Iskari- 

5 yoti, wanda kuma ya bashe shi. Wadan- 
nan goma sha biyu Isa ya aike su, ya 
kuma dokache su, yana chewa, 


Kadda ku bi ta hanyar Alummai, 

kadda ku shiga kowanne birni kuma 

6 na Samaritawa : sal dai ku taffi wurin 
7 batatun tumaki na gidan Israila. A- 
chikkin taffiyarku kuma ku yi wa'azi, 

8 kuna chewa, Mulkin samma ya kusa. Ku 
warkadda marasa-lafiya, ku tada matatu, 
ku tsarkake kutare, ku fitarda aljanu : 
a-yalwache kuka karba, sai ku bayas 

9 a-yalwache. Kadda ku dauki zinariya, 
ko azurfa, ko jan karfe chikkin damar- 
10 rarku ; ko zabira domin hanya, ko riga 
biyu, ko takalma, ko sanda: gamma 
11 ma-aikachi ya issa abinchinsa. Kuma, 
kowanne birni ko ķauye inda kuka shiga, 
a-chikkinsa ku nemi wanda ya chanchan- 
ta; chan kwa ku zamna har lokachin da za 

12 ku fita. Da shigarku chikkin gida kuma, 

45 


Google 


10.13 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


13 ku gaishe shi. Idan gidan ya chanchanta, 
lafiyarku ta sabka bissansa : amma idan 
ba ya chanchanta ba, lafiyarku ta komo 

14 gareku. Kuma dukan wanda ba ya karbe 
ku ba, ba ya kwa ji maganarku ba, loka- 
chinda ku ke fita gidan nan koko birnin 

15 nan, sai ku karkade kurar kaffafunku. 
Hakika ina che maku, A-chikkin ranar 
shari'a za a yi ma kassar Sodoma da Ga- 
morata rangwami bissa ga wannan birni. 


16 Ga shi, na aike ku kammar tumaki 
chikkin tsakkar karketai: ku zamma 
masu-azanchi fa kamman  machizai, 
marasa - þarna kamman  kurchiyoyi. 

17 Amma ku yi hankali da mutane : gamma 
za su bashe ku ga majalisai, chikkin 
majami'unsu kuma za su yi maku 

18 bulala ; i, kuma a-gabban masu-hukumchi 
da sarakuna za a kawo ku sabili da ni, 
domin shaida garesu da Al'ummai kuma. 

19 Amma sa'anda sun bashe ku, kadda 
hankalinku ya tashi a-kan irin magana 

46 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 10.25 


da za ku yi, koko abin da za ku fadi: 
gamma a-chikkin sa'an nan za a ba ku 
20 abin da za ku fadi. Gamma ba ku ne 
kuna fadi ba, amma Ruhun Ubanku ne 
21 yana fadi a-chikkinku. Dan-uwa za ya 
bada dan-uwa ga mutuwa, uba kuma za 
ya bada dansa: yaya za su tasa ma 
22 iyayensu, su sa a kashe su. Za ku 
zamma abin ki ga dukan mutane sabili 
da sunana : amma wanda ya jimre har 
23 matuka, shi ne za ya chira. Amma sa- 
'anda sun tsananche ku chikkin wannan 
birni, ku gudu zuwa na kusa: gamma 
hakika ina che maku, Kamin kun gamma 
dukan biranen Israila, Dan mutum za 
ya Zo. 


24 Almajiri ba gabba da malaminsa 
ya ke ba, bawa kwa ba gabba da uban- 
25 gijinsa ya ke ba. Ya issa almajiri shi 
zamma kammar malaminsa, bawa kuma 
kammar ubangijinsa. Idan sun che da 
mai-gida Ba'alzebul, bale iyalin gidansa ! 

47 


Google 


10.26 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


26 Kadda ku ji tsoronsu fa: gamma babu 
abin da ke rufe da ba za ya tono ba; 
ba kwa abin da ke boye, da ba za a sani 

27 ba. Abin da ni ke fada maku chikkin 
dufu, ku fadi chikkin sarari : abin da ku 
ke ji chikkin kunne kuma, ku yi shelassa 

28, a-bissa benaye. Kuma kadda ku ji tsoron 
wadannan da su ke kashen jiki, ba su 
kwa da iko su kashe rai: gwoma dai ku 
ji tsoron wannan wanda yana da iko 
ya halaka rai duk da jiki chikkin Jahan- 

29 nama. Ba a kan seyarda tsadani biyu 
a-bakin falasi guda ba? ko daya a-chik- 
kinsu kwa ba shi faduwa a-kassa sai da 

30 sanin Ubanku: amma har da gasu- 
suwan kanku dukansu an kididige su. 

31 Kadda ku ji tsoro fa; kun fi tsadani 

32 masu-yawa daraja. Kowanene fa da za 
ya shaida ni a-gabban mutane, shi zan 
shaida a-gabban Ubana wanda ke chik- 

33 kin samma kuma. Amma dukan wanda 
za ya yi musuna a-gabban mutane, shi 


48 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA . 10.41 


zan yi musunsa a-gabban Ubana wanda 
ke chikkin samma kuma. . 


34 Kadda ku yi tsamani na zo domin 
in koro lafiya bissa duniya: na zo ba 
domin in koro lafiya ba, amma takobi. 

35 Gamma na zo domin in hada mutum da 
ubansa, diya kuma da uwatata, sarakwa 

36 kuma da sarakwatata: makiyan mu- 
tum za su kasanche a-iyalin gidansa. 

37 Wanda ya fi kamnar uba ko uwa da ni 
ba ya issa ni ba: kuma wanda ya fi 
kamnar da ko diya da ni ba ya issa ni ba. 

38 Kuma wanda ba ya dauke gichiyensa ya 

39 bi bayana, ba ya issa ni ba. Wanda ya 
sami ransa, ransa za ya bache masa; 
wanda ya badda ransa sabili da ni za ya 
same shi. 


40 Wanda ya karbe ku, ni ya ke karba, 
wanda ya karbe ni kuma, yana karba 
4) wanda ya aiko ni. Wanda ya karbi 
annabi domin sunan annabi ladar annabi 
za ya karba: wanda ya karbi mai- 


49 
Google 


10. 42 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


adilchi domin sunan mai-adilchi ladar 

42 mai-adilchi za ya karba. Kuma dukan 
wanda za ya bada gora na ruwan sha 
kadai ga guda daya a-chikkin wadannan 
kankanana, domin sunan almajiri, ina che 
maku, hakika ba za ya rassa ladassa ba 
ko kadan. 


ANANAN sa'anda Isa ya gamma yi ma 
almajiransa goma sha biyu umurni, ya 
tashi dagga wurin, garin ya yi kwoiyasuwa 
da wa'azi a-chikkin biranensu. 


2 Amma Yohanna dagga chikkin kur- 
kuku sa'anda ya ji labarin ayukan Alma- 
3 sihu, ya aike ta bakin almajiransa, ya 
che masa, Kai ne mai-zuwan nan, koko 
4 muna sauraron wani? Isa ya amsa, ya 
che masu, Ku yi taffiyarku, ku fada ma 
Yohanna abin da ku ke ji da gani: 
5 makafi suna karbar ganin gari, guragu 
suna taffiya, kutare suna tsarkaka, ku- 
rame suna ji, ana tada matatu, ana vi 


50 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 11.11 


6 ma talakawa wa'azin Bishara. Shi ne 
da albarka kwa, dukan wanda ba za ya 
sami sanadin tuntube a-wurina ba. 

7 Sa'anda wadannan suka kama hanyassu, 
Isa ya soma yin magana ga taron jamaa 
a-kan Yohanna, ya che, Kuka taffi chik- 
kin jeji garin duban minene? ko gora 

8 wada iska yana raurawadda ita? Amma 
garin duban minene kuka taffi? ko 
mutum mai-yafe da tufafi masu-tabshi ? 
Ku duba, wadanda su ke yafe da tufafi 
masu-tabshi a-chikkin gidajen sarakuna 

9 su ke. Amma donmi kuka fita ? garin 
duban annabi ne? I, ina che maku, 

10 har ya fi gabban annabi dayawa. Shi 
ne wannan wanda aka rubuta a-kansa, 

Duba, ina aiko manzona a-gabban 
fuskarka, 

Wanda za shi shiriya tafarkinka 
a-gabbanka. 


11 Hakika ina che “maku, A-chikkin wa- 
danda an haife su dagga wojen mata ba 
51 


Google 


11. 12 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


wanda ya tashi wanda ya fi Yohanna 
Mai-yin baptisma girma : duk da hakka, 
wanda shi ke kankani a-chikkin mulkin 
12 samma ya fi shi girma. Dagga za- 
manin Yohanna Mai-yin baptisma har 
yanzu kuma mulkin samma yara shan 
gugurmaya, masu-gugurmaya kwa suna 
13 amshe shi da karfi. Gamma annabawa 
duka da Attaurat suka yi annabchi har 
14 kwanakin Yohanna. Idan kwa kuna da 
nufin karþa, wannan shi ne Iliya, mai- 
15 zuwan nan. Wanda ya ke da kunnuwa 
16 na ji, bari shi ji. Amma da mi zan 
kwatanta wannan tsara. Tana kamma 
da yara wadanda su ke zamne chikkin 
kasuwai, suna kirra zuwa tsararakensu, 
17 suna chewa, Muka yi maku busa, ba ku 
yi rawa ba; muka yi kuka, ba ku buga 
18 kirji ba. Gamma Yohanna ya zo, ba 
da chi ba da sha ba, suna kwa chewa, 
19 Yana da aljan. Dan mutum ya zo, 
yana chi yana sha, suna kwa chewa, Ga 


52 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 11.25 


mutum mai-zwarin chi, mai-zwarin sha, 
masoyin masu-karban kurdin kassa da 
masu-zunubi! Hikima kwa ta barata 
bissa ga ayukanta. 


20 Sa'annan ya soma twanyattadda bi- 
rane inda aka yi yawanchin ayukansa 

21 masu-iko, sabada ba su tuba ba. Kai- 
tonki, ya Korasinu ! kaitonki, ya Bait- 
saida ! gamma da chikkin Sur da Saida 
an yi ayuka masu-iko wadanda aka yi 
chikkinku, da sun tuba tuntuni chikkin 

22 tsumoki da toka. Amma ina che maku, 
A-chikkin ranar sharia za a yi ma Sur 

23 da Saida rangwami bissa gareku. Ya ke, 
Kafranahum kuma, daukaka ki har 
samma za a yi? Hades za ki: gamma 
da chikkin Sodoma aka yi ayuka masu- 
iko wadanda aka yi a-chikkinki, da ta 

24 wanzu har yau. Amma ina che maki, 
A-chikkin ranar shari'a za a yi ma kassar 
Sodoma rangwami bissa gareki. 


25 A-chikkin lokachin nan Isa ya amsa, 
53 


Google 


11.26 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


ya che, Ina yabonka, ya Uba, Ubangijin 
samma da kassa, da ka boye wadannan 
al'amura dagga wojen masu-hikima da 
masu-fahimi, ka bayanna su ga jarirai : 
26 i, ya Uba, gamma hakkanan ya gamshe 
27 ka. Abu duka Ubana ya bayas gareni : 
kuma ba mai-sanin Da, sai Uba kadai; 
ba kwa mai-sanin Uba, sai Da, da dukan 
wanda Dan ya nufa shi bayanna masa. 
28 Ku zo gareni, dukanku da ku ke wahalla, 
masu-nauyin kaya, ni ma im ba ku 
29 hutawa. Ku dauke ma kanku yoke 
nawa, ku kwoiya dagga wurina ; gamma 
ni mal-tawaliu ne, mai-kaskantar zu- 
chiya : za ku sami hutawa ga rayu- 
30 kanku.. Gamma. yoke nawa mai-sauki 
ne, kayana kuma mara-nauyi. 


1 A-CHIKKIN loton nan a-kan rana assa- 
bachi Isa yana taffiya yana ratsa gonakin 
hatsi ; almajiransa fa suna jin yungwa, 
suka soma kariya zangarkun hatsi, suna 


54 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 12.10 


2 chi. Amma Farisawa, sa'anda suka ga 
wannan, suka che masa, Ga almajiranka 
suna yin abin da ba ya halatta a yi bissa 

3 assabat. Amma ya che masu, Ba ku 
karanta abin da Dawuda ya yi ba, 
sa anda ya ji yungwa, da wadanda ke 

4 tare da shi; da ya shiga gidan Allah, ya 
chi gurasa ta ajiya, wada chinta ba ya 
halatta gareshi ba, ko wadanda ke tare 

5 da shi, sai ga malamai kadai? Ko kwa 
ba ku karanta a-chikkin Attaurat, bissa 
rana assabachi malamai a-chikkin haikali 
suna bata assabat, su kan kwa barata ? 

6 Amma ina che maku, wanda ya fi haikali 

7 girma yana nan. Amma da kun san ma- 
'anar wannan, Jinkai ni ke bida, ba sacri- 
fice ba ne, da ba ku kada marasa-laifi ba. 

8 Gamma Dan mutum ubangijin assabat ne. 


9 Sai ya tashi daggachan, ya shiga 
10 majami' assu; ga kwa wani mutum 
wanda ya ke da shanyayen hannu. Suka 
tambaye shi, suna chewa, Ya halatta 


55 


Google 


12.11 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


a yi warkasuwa a-kan rana assabachi ? 
11 domin su sare shi. Ya che masu, Wan- 
ne mutum ne dagga chikkinku, kadan 
yana da tumkiya daya, ita kwa ta fada 
chikkin rami a-kan rana assabachi, ba 
12 za ya kama ta, ya fishe ta ba? Inna 
misalin fifikon darajar mutum fa bissa 
ga ta, tumkiya! Domin wannan ya 
halatta a yi alheri a-kan rana assabachi. 
13 Sa'annan ya che ma mutumen, Miko 
hannunka. Ya mika; sai ya komo lafi- 
14 yeye kammar wanchan. Amma Fari- 
sawa suka fita, suka yi shawara a-kansa 
15 yada za su halaka shi. Isa kwa da ya 
lura, sai ya toge daggachan: mutane 
16 kwa dayawa suka bi shi : har ya warkadda 
su duka, ya kwa dokache su kadda su 
17 bayanna shi: domin a chikka abin da 
aka fadi ta bakin Ishaya annabi, chewa, 
18 Ga barana wanda na zabe ; 
Kamnatachena wanda raina ya ji 


dadinsa saral : 
56 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 12.24 


Za ni sa Ruhuna a-bissansa, 
Za shi furtadda shari'a ga Al'ummai. 
19 Ba za shi yin husuma, ba kwa za 
shi tada muriya ba ; 
Babu wanda za shi jin muriyatasa 
chikkin karabku. 
20 Raraunan kara ba za ya kariye shi ba, 
Lagwami mai-hayaki kuma ba za ya 
biche shi ba, 


Har shi aike sharla zuwa nassara. 


21 A-chikkin sunansa kuma Aľummai 
za su yi hope. | 
22 Sa'annan aka kawo masa wani wanda 


ya ke da aljan, makafo da bebe: ya 
warkadda shi, har beben nan ya yi ma- 
23 gana, yana ganin gari kuma. Dukan 
taron jama'a suka yi mamaki, suka che, 
24 Ko wannan dan Dawuda ne? Amma 
sa'anda Farisawa suka ji, suka che, 
Wannan mutum, ba ya fitarda aljanu, 
sai ta wurin Ba'alzebul sarkin aljanu. 


57 


Google 


12.25 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


25 Amma shi, domin ya san tunaninsu, ya 
che masu, Kowanne mulkin da ya rabu 
biyu gaba tsakanin kansa, ya risbe; 
kowanne birni kuma ko kwa gida wanda 
ya rabu biyu gaba tsakanin kansa, ba 

26 shi tsayawa: idan kwa Shaitan yana 
fitarda Shaitan, ya rabu biyu gaba 
tsakanin kansa ke nan; kaka mulkinsa 

27 fa za ya tsaya ? Idan ni kuma ta wurin 
Ba'alzebul ni ke fitarda aljanu, ta wurin 
wa yayanku su ke fitarda su? A-kar 
wannan za su zamma masu-shari'anku. 

28 Amma idan da Ruhun Allah ni ke fitarda 
aljanu, mulkin Allah ya zo maku ke nan. 

29 Ko kwa kaka za shi yuwuwa wani shi 
shiga gidan mai-karfi, shi washe duki- 
yassa, im ba ya fara damren mai-karfin 

30 ba? kana shi washe gidansa. Wanda 
ba shi wojena gaba da ni ya ke; kuma 
wanda ba tarawa ya ke tare da ni, 

31 warwatsawa ya ke yi. Ina che maku fa 
Kowanne zunubi da kowanne swabo za 


58 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 12.36 


a gafarta ma mutane su; amma swabon 
daa ke yi a-kan Ruhu ba za a yi gafarassa 
32 ba. Kuma dukan wanda za ya aibata 
Dan mutum, za a gafarta masa; amma 
dukan wanda za ya aibata Ruhu Mai- 
tsarki, ba za a gafarta masa ba, ko 
chikkin wannan zamani, ko kwa chikkin 
33 zamani mai-zuwa. Ko kwa a maida itache 
mai-kyau, yayansa kuma masu-kyau ; 
ko kwa a maida itache rubabe, yayansa 
kuma ruþaþu: gamma bissa ga yaya 
34 a kan sansanche da itache. Ku haifafun 
kasaye, ķaķa za shi yuwuwa ku, da ku 
ke miyagu, ku zantadda abin kirki ? 
gamma dagga chikkin yalwar zuchiya 
35 baki ya kan yi magana. Mutum nagari 
dagga chikkin ajiyassa mai-kyau ya kan 
fito da masu-kyau : mugun mutum dagga 
chikkin mugunyar ajiyassa ya kan fito 
36 da miyagu. Ina che maku kuma, Ko- 
wache maganar banza da mutane ke 
fadi, a-chikkin ranar shara za su yi 


59 


Google 


12.37 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


37 lisafinsu. Gamma bissa ga zantatu- 


38 


kanka za ka barata, bissa ga zantatu- 
kanka kuma za a kashe ka. 


Sa'annan wadansu dagga chikkin ma- 
rubuta da Farisawa, suka amsa masa, 
suna chewa, Ya Malam, muna so mu ga 


39 mu'ujiza dagga gareka. Amma ya amsa, 


ya che masu, Mugunyar tsara mazina- 
chiya tana bida mwujiza; ba kwa za 
a ba ta muujiza ba sai muujiza ta 


40 Yonana annabi: gamma kammar yada 


41 


42 


Yonana yana chikkin chikkin baban kifi 
na bahar yini uku da kwana uku; 
hakkanan kuma Dan mutum za ya yini 
uku da kwana uku chikkin zuchiyar 
kassa. Ninawitawa za su tashi tsaye 
a-ranar sharia tare da wannan tsara, 
za su kwa kashe ta: gamma su suka 
tuba da wa'azin Yonana ; ga kwa wanda 
ya fi Yonana girma a-nan. Sarauniyar 
kudu za ta tashi tsaye a-ranar shari'a 
tare da wannan tsara, za ta kwa kashe 


60 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 12.47 


ta: gamma dagga nisar duniya ta zo 
garin ta ji hikimar Sulaimanu : ga kwa 
wanda ya fi Sulaimanu girma a-nan. 

43 Amma kazamin ruhu, lokachin da ya 
fita dagga chikkin mutum, ya kan bi ta 
chikkin wurare marasa-ruwa, yana ne- 

44 man hutawa, ba ya samu ba. Sai ya 
che, Na koma gidana inda na fito; 
sa anda ya isso, ya iske shi wofi, sharare 

45 gyartache ne kuma. Sai ya taffi, ya 
dauko wadansu ruhohi bakwoi wadanda 
sun fi shi mugunta, su shiga su zamna 
chan : karshen zamman wannan mutum 
ya fi na fari mugunta. Hakkanan kuma 
za ya zamma ga wannan mugunyar 
tsara. 


46 Yana chikkin zanche da taron mu- 
tane tukuna, sai ga uwatasa da yan- 
uwansa suna tsaye a-woje, suna bida 

47 su yi magana da shi. Wani ya che masa, 
Ga uwarka da yan-uwanka suna tsaye 
a-woje, suna bida su yi magana da kai. 


61 
Google 


12. 48 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


48 Amma ya amsa, ya che ma wanda ye 
fada masa, Wacheche uwata? yan- 
49 uwana fa su wanene? Ya mika han- 
nunsa zuwa wojen almajiransa, ya che, 
50 Ga uwata da yan-uwana! Gamma 
iyakar wanda za shi yin nufin Ubana 
“wanda ke chikkin samma, shi ne qan- 
uwana, da yar-uwata, da uwata. 


1 A-CHIKKIN ranan nan Isa ya fita gida, 
2 ya zamna a-bakin bahar. Taron mu- 
tane mai-yawa suka taru wurinsa, har 
ya shiga chikkin jirgi, ya zamna ; dukan 

3 taro fa suna tsaye a-gefe. Ya fada masu 
zanche dayawa da misalai, yana chewa, 
Ku duba, want mai-shibka ya fita garin 

4 shibka ; sa'anda yana shibka, wadansu 
iri suka fadi a-kan hanya, tsuntsaye suka 

5 zo, suka chanye su: waqdansu suka fadi 
wuri mai-pa, inda ba su da kassa da- 
yawa : nan-da-nan suka chirra domin ba 

6 zurfin kassa a-garesu: sa'anda rana ta 


62 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 13.14 


chirra, suka kone, kuma domin ba su da 
7 saiwa, suka yi yaushi. Wadansu kuma 
suka fadi bissa kaya; kaya suka yi 
8 girma, suka shaķe su: wadansu kuma 
suka fadi bissa ķassa mai-kyau, suka yi 
yaya, wadansu ribi dari, wadansu sattin, 
9 wadansu talatin. Wanda ya ke da kun- 
nuwa, shi ji. 
10 Almajiran suka zo, suka che masa, 
Donmi ka ke yi masu zanche da mi- 
11 salai? Ya amsa, ya che masu, Ku aka ba 
da za ku san asiran mulkin samma, 
12 amma a-garesu ba a bayas ba. Gamma 
dukan wanda ya ke da abu, gareshi za 
a bayas, ya sami mai-yawa : amma dukan 
wanda ba shi da abu, dagga wurinsa za 
13 a amshe ko abin da ya ke da shi. Domin 
wannan ni ke yi masu zanche da misalai ; 
domin suna gani, ba su gani ba, suna ji 
14 ba su ji ba, ba su kwa fahimta ba. A-ga- 
resu kuma an chikka maganar annabchi 
ta Ishaya, da ta che, 
63 


Google 


13.15 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


Chikkin ji za ku ji, amma ba za ku 
fahimta ba ko kadan ; | 
Chikkin gani za ku gani, ba za ku 
gane ba ko kadan : | 
15 Gamma zuchiyar alumman nan ta 
yi taiba, 
Kunnuwansu kwa suna da nauyin ji, 
Sun runtse idanunsu kuma ; 
Domin kadda su gane da idanunsu, 
Su ji da kunnuwansu, 
Su fahimta da zuchiyassu, 
Su sake juyowa, 
In warkadda su. 
16 Amma idanunku masu-albarka ne, gam- 
ma suna gani ; kunnuwanku kuma, gam 
17 ma suna ji. Gamma gaskiya ni ke che 
maku, Annabawa da masu-adilchi da- 
yawa suka yi guri su ga abin da ku ke 
duba, ba su gani ba; su ji abin da ku 
18 ke ji, ba su kwa ji ba. Ku ji misalin 
19 nan fa na mai-shibka. Kadan wani ya 
ji zanchen mulkin, ba ya kwa gane ba, 


64 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 13. 24 


Mugun ya kan zo, ya fizge abin da aka 
shibka a-zuchiyassa. Wanda aka shibka 
20 a-kan hanya ke nan. Wanda aka shibka 
wuri mai-pa kuma, shi ne wanda ya kan 
ji magana, nan-da-nan da farinchikki 
21 ya kan karba; amma ba shi da asali 
a-chikkin kansa, yan kwanaki kadan ya 
kan jimre; kuma sa'anda kunchi ko 
kwa tsanani sun tashi sabili da magana, 
22 nan-da-nan ya kan yi tuntube. Wanda 
aka shibka wurin kaya kuma, shi ne 
wanda ya kan ji magana; amma dawai- 
niyar duniya, da ruden dukiya, su kan 
shake magana, ya zamma mara-yaya. 
23 Wanda aka shibka chikkin kassa mai- 
kyau kuma, shi ne wanda ya kan ji 
magana, ya fahimta; hakika kwa ya 
kan bada yaya, wani ribi dar, wani 
sattin, wani talatin. 
24 Ya kuma kawo masu wani misali, 
yana chewa, Mulkin samma yana kamma 


da mutum wanda ya shibka iri mai- 
65 c 


Google 


13. 25 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


25 kyau chikkin gonassa: amma lokachin 
da mutane suna barchi, makiyinsa ya 
zo, ya shibka zawan kuma a-tsakanin 
alkama, ya taff. 


26 Amma sa'anda chirre ya tashi, har ya 
yi kwaya, sa'annan zawan kuma suka 

27 bayanna. Sai bayin mai-gidan suka zo, 
suka che masa, Ya Malam, ba iri mai- 

28 kyau ba ka shibka a-gonarka ? Inna fa 
ta sami zawan? Ya che masu, Wani 
mutum makiyi ne ya yi wannan. Bayin 
suka che masa, Kana so mu taff mu tum- 

29 buke su? Amma ya che, A'a; kadda ya 
zamma lokachinda ku ke tumbuke za- 
wan, ku tumbuke alkama tare da su. 

30 Bar su duka biyu su yi girma tare har 
kaka: lokachin kaka kuma in che ma 
masu-girbi, Ku tatara zawan tukuna, 
a damre su chikkin kaya, domin a kone 
su: amma ku tatara alkama, ku kai 
rumbuna. 


31 Ya kuma kawo masu wani misali, 
66 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 13.36 


yana chewa, Mulkin samma yana kam- 
ma da kwayar mustard wada mutum ya 

32 dauka, ya shibka chikkin gonassa : ita 
fa hakika ta fi dukan iri kankanta; 
amma sa'anda ta yi girma ta kan fi 
dukan ganye girma, ta kan zamma itache, 
har tsuntsayen samma su kan zo su 
sabka chikkin rassanta. 


33 Ya kuma fada masu wani misali; 
Mulkin samma yana kamma da yeast 
wanda mache ta dauka, ta boye chikkin 
mudu uku na gari, har duk ya gamme 
da yeast. 


34 Dukan wannan Isa ya fada ma taron 
mutane da misalai; ba ya fada masu 
35 komi ba sai gamme da misali: domin 
abin da aka fadi ta bakin annabi ya 
chikka, chewa, 
Im bude bakina da misalai ; 
In furtadda abin da ke þoye tun 
kaffawar duniya. 


36 Sa'annan ya bar taron, ya shiga gida : 
67 
Google 


13.37 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


almajiransa suka zo wurinsa, suna chewa, 
Ka fasalta mana ma'anar misalin zawan 
37 na gona. Ya amsa, ya che, Mai-shibkan iri 
38 mai-kyau Dan mutum ne; gona duniya 
che ; iri mai-kyau, yayan mulki ke nan ; 
39 zawan kuma yayan Mugun ne; makiyin 
da ya shibka su kuma Shaitan ne: kaka 
kuma matukar zamani che; masu-girbi 
40 malaiku ne. Kammar yada a kan tum- 
buke zawan fa, a kan kone da wuta; 
hakkanan kuma za ya zamma chikkin 
41 matukar zamani. Dan mutum za ya 
aike malaikunsa, su kuma za su tatara 
abin da ya kan sa tuntube duka, da masu- 
aika mugunta, su chichirre dagga chikkin 
42 mulkinsa, su jefa su chikkin buyar wuta : 
chan za a yi kuka da chizun hakora. 
43 Sa'annan masu-adilchi za su haskaka 
kammar rana a-chikkin mulkin Ubansu. 
Wanda ya ke da kunnuwa, bari shi ji. 


44 Mulkin samma yana kamma da 
ajiya da ke chikkin gona a-boye ; mutum 
68 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 13.51' 


ya iske, ya boye kuma ; don farin-chikkin 
abin kuma ya taff ya seyasda dukan 
abin da ya ke da shi, ya seyi gonan nan. 


45 Kuma, mulkin samma yana kamma 
da mutum da shi ke mai-fatauchi yana 

46 neman lu'u-lu'u masu-kyau : da ya sami 
daya mai-tamani dayawa, ya taff, ya 
seyarda dukan abin da ke gareshi, ya 
seye shi. 

4T Kuma, mulkin samma yana kamma 
da tarun da aka jefa chikkin bahar, ya 
tatara wadansu dagga kowanne irin kifi : 

48 sa'anda ya chikka kuma suka jawo shi 
bissa gefe; suka zamna, suka tatara 
masu-kyau, suka zuba chikkin kurtuna, 

49 munana kwa suka yas. Hakkanan kuma 
za ya zamma chikkin matukar zamani: 
malaiku za su fito, su raraba miyagu 

50 dagga chikkin masu-adilchi, su jefa su 
chikkin buyar wuta : chan za a yi kuka 
da chizun hakora. 


51 Kun gane wadannan abu duka? 
69 


Google 


13.52 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


52 Suka che masa, I. Ya che masu, Ko- 
wanne marubuchi fa wanda an alma- 
jirtadda shi zuwa mulkin samma yana 
kamma da mutum da shi ke mai-gida, 
dagga chikkin ajiyassa ya kan fito da 
kaya sabobi da tsofofi. 


53 Ananan sa'anda Isa ya gamma wa- 
54 dannan misalai ya tashi daggachan. Da 
zuwansa chikkin garinsa ya kwoiya masu 
chikkin majami'assu, har suka yi ma- 
maki, suka che, Dagga inna mutumen 
nan ya sami wannan hikima, da wa- 
55 dannan ayuka masu-iko? Wannan ba 
dan masasakin nan ne ba? uwatasa fa 
ba Maryamu a ke che da ita ba? yan- 
uwansa fa, Yakub, da Yusufu, da Siman, 
56 da Yahutha ? Yan-uwansa mata kuma, 
ba tare da mu su ke duka ba? Dagga 
inna fa wannan mutum yana da wa- 
57 dannan abu duka? Suka ji haushinsa 
fa. Amma Isa ya che masu, Annabi ba 
shi kan rassa daraja ba, sai chikkin 


70 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 14.7 


58 garinsa, chikkin gidansa kuma. Ba ya 
yi ayuka masu-iko dayawa a-wurin nan 
ba sabada rashin bangaskiyarsu. 


14 A-CHIKKIN loton nan Hirudus mukada- 
2 shi, ya ji labarin Isa, ya che ma ma- 
aikatansa, Wannan Yohanna ne Mai- 
yin baptisma ; ya tashi dagga matatu; 
domin wannan wadannan ikoki suna, 
3 aiki a-chikkinsa. Gamma da Hirudus 
ya damke Yohanna, ya damre shi, ya 
sa shi chikkin kurkuku sabili da Hirudiya, 

4 matar dan-uwansa Filibbus. Gamma Yo- 
hanna ya che masa, Ba ya halatta gareka 

5 kana da ita ba. Sa'anda yana nufi ya 
kashe shi fa, ya ji tsoron taro, gamma 
6 suna maishe shi annabi. Amma sa'anda 
ran haifuwar Hirudus ta kewoyo, yar' 
Hirudiya ta yi rawa a-tsakka, ta gami 
7 Hirudus. Dagganan fa sai ya yi mata 
wa'adi da rantsuwa, iyakar abin da za 
ta roka ya ba ta. Ita fa, da uwatta 

71 


Google 


14.8 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


8 ta sa mata a-baka, ta che, Ka ba ni 
dagganan a-chikkin akushi kan Yohanna 
9 Mai-yin baptisma. Ran sarki ya þachi ; 
amma sabada rantserantse da ya yi, 
kuma sabada wadanda suna zamne suna 
chi tare da shi, ya umurta a bayas ; 

10 Kuma ya aike, aka yanke kan Yohanna 

11 chikkin kurkuku. Aka kawo kansa 
chikkin akushi, aka ba yarinya : ita ma 

12 ta kai ma uwatta. Almajiransa suka 
zo, suka dauki gangar jiki, suka bizne 
shi, suka taffi suka fada ma Isa. 

13 Sa'anda Isa ya ji, ya toge dagga- 
chan chikkin jirgi, zuwa wani wuri inda 
ba kowa a-kadaiche : taro kwa sa'anda 
suka ji labari, suka fita birane, suka bi 

14 shi a-kaffa. Shi ma ya fito, ya ga taro 
mai-girma, ya ji tausayinsu, ya warkadda 

15 marasa-lafiyansu. Sa'anda marechi ya 
yi, almajiran suka zo gareshi, suna chewa, 
Wurin nan ba kowa, lokachi ya rigaya 
ya wuche kuma ; ka salami taro, domin 

72 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 14.23. 


su taff chikkin kauyuka, su seyo wa 
16 kansu abinchi. Amma Isa ya che masu, . 
Ba lalai su taff ba ; ku ku ba su su chi. 
17 Suka che masa, Ba mu da wani abu 
dagganan sai dunķuli biyar, da kifi biyu. 
18 Ya che, Ku kawo su nan wurina. Ya 
19 umurchi taro su zamna bissa danyar 
chiyawa ; ya dauko dunķulin nan biyar, 
da kifi biyu, ya tada idanu a-samma, 
kana ya albarkatta su, ya kakariya, ya 
bada dunķulin nan ga almajirai, alma- 
20 jiran kwa suka ba taron jama'a. Du- 
kansu suka chi, suka ķoshi: aka tatara 
abin da ya rage a-wojen barbashi, 
samfo goma sha biyu chikke da su. 
21 Wadanda suka chi maza ne wojen hamsa, 
banda mata da yara. 


22 Nan-da-nan ya lizimta ma alma- 
jiran su shiga jirgi, su taffi gabbansa 
zuwa wanchan ketare, kafin ya salami 

23 taron jama'a. Bayanda ya salami taron 
jama'a, ya hawo duchi, shi daya garin 


73: c2 
Google 


14.24 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


yin addu'a : sa'anda marechi ya yi, yana 

24 nan shi kadai. Amma jirgi yana nan 
yana tsakkar bahar, yana fama da raku- 
man ruwa; gamma iska yana gaba da 
25 su. A-chikkin tsaro na hudu na dare ya 
zo wurinsu, yana taka bahar. Sa'anda 
26 almajiran suka gan shi yana taka bahar, 
hankalinsu ya tashi, chewa su ke yi, 
fatalwa che; sai suka tada muriya don 

27 tsoro. Amma nan-da-nan Isa ya yi 
masu magana, yana chewa, Hankalinku 
shi kwanta ; ni ne; kadda ku ji tsoro. 
28 Bitrus ya amsa masa, ya che, Ya Uban- 
giji, idan kai ne, ka umurche ni in zo 
29 wurinka a-bissa ruwaye. Ya che, Zo. 
Bitrus fa ya sabka dagga jirgi, ya yi ta 
30 taka ruwaye, garin ya zo wurin Isa. 
Amma sa'anda ya ga iska, ya ji tsoro ; da 

ya soma nutsa, ya tada muriya, yana 
31 chewa, Ya Ubangiji, ka cheche ni. Nan- 
da-nan fa Isa ya miķa hannunsa, ya kama 
“shi, ya che masa, Kai mai-kankantar 

74 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 15.3 


32 bangaskiya, donmi ka yi shakka? Sa- 
'anda suka hawo chikkin jirgi, iska ya 

33 kwanta. Wadanda ke chikkin jirgi kwa 
suka yi masa sujada, suna chewa, Hakika 
kai Dan Allah ne. 


34 Sa'anda suka ketare, suka zo kassa, 

35 Jannisarat ke nan. Kuma sa'anda mu- 
tanen garin nan suka sansanche shi, 
suka aike chikkin dukan kassan nan da 
ke kewoye, suka kawo masa dukan 

36 marasa-lafiya ; suka roke shi kuma shi 
yarda masu su taba shafin rigassa kadai : 
iyakar wadanda suka taba kwa suka 
sami warkewa. 


SA'ANNAN wadansu Farisawa da maru- 
buta dagga Kuddus suka zo wurin Isa, 

2 suna chewa, Donmi almajiranka su kan 
ketare tadar tsofofi ? gamma ba su kan 
wanke hannuwansu lokachin da su ke 

3 chin gurasa. Ya amsa, ya che masu, 
= Donmi ku kuma kuna ketaren dokar 


75 


Google 


15.4 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


4 Allah sabada tadarku? Gamma Allah 
ya che, Ka bada girma ga ubanka da 
uwarka : kuma, Wanda ya zagi ko uba 

5 ko uwa, shi mutu lalai. Amma ku kuna 
chewa, Dukan wanda za shi che ma 
ubansa koko uwatasa, Moriya wada da 
za ka samu a-gareni, am bayas ga Allah ; 

6 ba za shi bada girma ga ubansa. Kun 
maida maganar Allah wofi ke nan sabada 

7 tadarku. Ku masu-riya, daidai Isha- 
ya ya yi annabchi a-kanku, da ya 
che, 

8 Wannan al'umma tana girmama ni 

da lebunansu ; 
Amma zuchiyarsu tana nesa da ni. 


9 Amma banza su ke yi mani su- 
jada, 

Sanin da su ke kwoiyasuwa doko- 

kin mutane ne. 
10 Ya kirrawo taro, ya che masu, Ku ji, ku 
11 fahimta kuma : Abin da ya shiga ta baki, 
ba shi ne ya kan kazamtadda mutum 

76 

Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 15.20 


ba ; amma abin da ke fitowa dagga baki, 
12 shi ke kazamtadda mutum. Sa'annan 
almajiran suka zo, suka che masa, Ko 
ka sani Farisawa suka ji haushi, sa'anda 
13 suka ji wannan batu? Amma ya amsa, 
ya che, Kowanne dashe wanda Ubana 
na samma ba ya dassa ba, za a tumbuke 
14 shi. Ku bar su: ma-jayan hanya ne 
makafi. Idan kwa makafo ya ja ma 
makafo gora, duka biyu za su fada 
15 chikkin rami. Bitrus ya amsa, ya che 
masa, Ka bayanna mana misalin nan. 
16 Ya che, Har da ku ma ba ku da fahimi 
17 tukuna? Ba ku gane ba, iyakar abin 
da ya shiga ta baki, ya kan wuche har 
chikki, a kan izza shi zuwa ` woje? 
18 Amma abubuwan da ke fita dagga baki, 
dagga zuchiya su ke fitowa ; su ne masu- 
19 ķazamtadda mutum. Gamma dagga 
chikkin zuchiya miyagun tunani ke fitowa, 
kissankai, zina, fasikanchi, sata, shaidar 
20 zur, alfashiya : su ne masu-ķazamtadda 


77 
Google 


15.21 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


mutum : amma chi da hannuwa marasa- 
wanki ba shi kazamtadda mutum. 


21 Isa kuma ya tashi daggachan, ya 
22 toge wojen kassashen Sur da Sida. Ga 
kuma wata mache, Ba-Kan'aniya, ta fito 
dagga wojen iyakar kassashen nan, ta 
tada muriya, tana chewa, Ka yi mani 
jinkai, ya Ubangiji, kai dan Dawuda ; 
23 diyata tana fama kwarai da aljan. Ba 
ya amsa mata xo magana daya ba. 
Almajiransa suka zo, suka roke shi, suna 
chewa, Sai ka salame ta; gamma tana 
24 binmu da kuka. Amma ya amsa, ya che, 
Ba a aiko ni wurim kowa ba sai wurin 
25 batatun tumaki na gidan Israila. Amma 
ta zo, ta yi masa sujada; tana chewa, 
26 Ya Ubangiji, ka taimake ni. Ya amsa, 
ya che, ba ya yi kyau ba a-dauki abinchin 
27 yaya a jefa ma karnuka. Amma ta che, 
Gaskiya, Ubangiji : gamma ko karnuka 
su kan chi chikkin barbashin da ke 
faduwa dagga table na iyayengijensu. 
78 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 15. 33 


28 Sa'annan Isa ya amsa, ya che mata, Ya 
mache, bangaskiyarki girma gareta : shi 
zamma gareki yada ki ke so. Diyatta fa 
ta warke dagga wannan sa'a, 


29 Isa kuma ya tashi daggachan, ya 
zo kusa da bahar na Galili: ya hawo 

30 chikkin duchi, ya zamna chan. Sai 
manyan taro suka zo wurinsa, suna tare 
da guragu, da makafi, da bebaye, da 
gutsuraru, da wadansu kuma dayawa, 
suka zubadda su wojen ķaffafunsa ; ya 

3l kwa warkadda su: har taro suka yi 
mamaki, da suka ga bebaye suna ma- 
gana, gutsuraru suka yt sarai, guragu 
suna taffiya, makafi suna gani: suka 
daukaka Allah na Israila. 


32 Isa ya kirrawo almajiransa, ya che, 
Ina jin tausayin taro, gamma yanzu 
kwanansu uku suna tare da ni, ba gu 
kwa da abin da za su chi: ba ni so in 
salame su da yungwa, kadda ya zamma 

33 su yi yaushi a-kan hanya. Almajiran 

79 


Google 


15.34 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


suka che masa, Dagga inna za mu sami 
abinchi mai-yawa hakka chikkin jeji, 
da za a kosadda taro mai-girma hakka ? 
34 Isa ya che masu, Dunkuli nawa ke 
= gareku? Suka che, Bakwoi, da wadansu 
35 yan kifaye kankanana kima. Ya umur- 
36 chi taro su zamna a-kassa; ya dauko 
dunkulin nan bakwoi da kifaye; kuma 
ya yi godiya, ya kakariya, ya ba alma- 
jiran, almajiran kuma suka ba taro. 
37 Duka suka chi, suka koshi : suka tatara 
abin da ya rage na wojen barbashi, 
38 kwando bakwoi chikke da su. Wa- 
danda suka chi fa mazaje arba ne, banda 
39 mata da yara. Ya kuma salami taro, ya 
shiga jirgin, ya zo chikkin kassar Magadan. 
i i 


FARISAWA da Sadukiyawa suka zo kuma, 

suna gwoda shi, suna bida gareshi shi 

nuna masu mwujiza dagga samma. 

2 Amma ya amsa, ya che masu, Sa'anda 

mareche ya yi, ku kan che, Za a yi 
80 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 16. 10 


3 sarari : gamma samma ta yi jaja. Da 
safe kwa, Yau ba sarari ba: gamma 
samma ta yi jaja da gamma-girra. Kun 
iya ku rarabe fuskar samma ; amma ba 

4 ku iya rarabe alamun zamanu. Tsara mai- 
mugunta mazinachiya tana bidar mu- 
'ujiza ; ba kwa za a ba ta mwujiza ba, sal 
mu 'ujiza ta Yonana. Ya bar su, ya tashi. 

5 Almajiran suka zo wanchan ketare, 
amma suka manta ba su dauko abinchi 

6 ba. Isa kwa ya che masu, Ku lura, ku 
yi hankali kuma da yeast na Farisawa 

7 da na Sadukiyawa. Suka yi bin-chikke 
tsakanin junansu, suna chewa, Don ba 

8 mu dauko abinchi ba. Isa kwa domin ya 
gane wannan ya che, Ya ku masu-kan- 
kantar bangaskiya, donminene ku ke 
bin-chikke a-tsakanin junanku, don ba ku 

9 da abinchi ? Har yanzu ba ku gane ba, 
ba ku kwa tuna dunkulin nan biyar na 
mutum hamsa, samio nawa kuka dauka ? 

10 Da kuma dunkulin nan bakwoi wojen 
81 


Google 


16.11 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


arbadin nan, kwando nawa kwa kuka 

ll dauka? Mi ya sa ba ku gane ba, ba 
zanchen abinchi ni ke yi maku ba? 
Amma ku yi hankali da yeast na Fari- 

12 sawa da na Sadukiyawa. Sa'annan suka 
gane ba zanchen yeast na gurasa ya fada 
masu su yi hankali ba, amma kwoiyasuwa 
ta Farisawa da ta Sadukiyawa. 


13 Ananan sa'anda Isa ya zo chikkin 
kassar Kaisariya Filibbi, ya tambayi alma- 
jiransa, yana chewa, Ko wanene mutane 

14 suna che da Dan mutum ? Suka che, 
Wadansu suna chewa Yohanna Mai-yin 
baptisma ne; wadansu, Iliya ; wadansu 
kuma, Irmiya ne, koko daya dagga 

15 chikkin annabawa. Ya che masu, Amma 

16 ku kuna che da ni wanene? Siman 
Bitrus ya amsa, ya che, Kai Almasihu ne, 

17 Dan Allah mai-rai. Isa ya amsa, ya che 
masa, Mai-albarka ne kai, Siman dan 
Yonana: gamma nama da jini ba ya 
bayanna maka wannan ba, amma Ubana 


82 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 16. 23 


18 wanda ke chikkin samma. Kuma ina 
che maka, kai ne Bitrus, a-kan wannan 
duchi kuma zan gina ekklisiyata ; kya- 
maren Hades kuma ba za su rinjaye ta 

19 ba. Kuma zan ba ka makublai na 
mulkin samma : dukan iyakar abin da 
ka damre a-duniya a-damre za ya zamma 
a-samma : kuma dukan iyakar abin da 
ka kwanche a-duniya a-kwanche za ya 

20 zamma a-samma. Sa'annan ya dokachi 
almajiran kadda su fada ma kowa shi 
Almasihu ne. 


21 Dagga nan gabba Isa ya soma 
bayanna ma almajiransa doïle shi taffi 
Kuddus, shi sha wahalla dayawa ga han- 
nun datibai da manyan malamai, da 
marubuta, a kashe shi, rana ta uku 

22 kuma ya tashi. Amma Bitrus ya dauko 
shi, ya fara tsauta masa, yana chewa, 
Allah shi sawaka maka, ya Ubangiji : 

23 wannan ba shi samunka ba dadai. Amma 
ya waiwaya, ya che ma Bitrus, Ka koma 


83 
Google 


16.24 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


bayana, ya Shaitan: abin tuntube ka 
ke a-gareni: gamma ba ka yi tatalin 
abin da ke na Allah ba, amma sai na 
24 mutane. Sa'annan Isa ya che ma alma- 
jiransa, Idan kowanne mutum yana nufi 
shi bi bayana, sai shi yi musun kansa, shi 
25 dauki gichiyensa, shi biyo ni. Gamma 
dukan wanda ya ke nufi shi chechi ransa, 
badda shi ya ke yi : kuma dukan wanda 
ya ke badda ransa sabili da ni, samunsa 
26 ya ke yi. Gamma inna abin da mutum 
ya ribato, ko da ya sami dukan duniya, 
ya rubusadda ransa ? ko kwa inna abin 
da mutum za ya bayas musayar ransa ? 
27 Gamma Dan mutum za ya zo chikkin 
darajar Ubansa tare da malaikunsa ; 
sa annan za ya saka ma kowanne mutum 
28 gwalgwadon aikinsa. Hakika ina che 
maku, Akwoi wadansu a-chikkin na tsaye 
a-wurin nan, da ba za su dandana mu- 
tuwa ba dadai, har sun ga Dan mutum 
yana zuwa chikkin mulkinsa. 
84 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 17.7 


17 Bayan kwana shidda Isa ya dauki Bitrus, 
da Yakub, da Yohanna dan-uwansa, ya 
kai su bissa chikkin wani duchi mai- 

2 tsawo su kadainsu: kammassa ta sake 
a-gabbansu : fuskatasa tana haskakawa 
kammar rana, tufafinsa kuma suka 

3 zamma farare kammar haske. Sai ga 
Musa da Iliya suka bayanna garesu, 

4 suna zanche da shi. Bitrus fa ya amsa, 
ya che ma Isa, Ubangiji, ya yi mana 
kyau da muna nan: idan fa ka yarda, 
in yi bukoki guda uku dagganan ; daya 
dominka, daya domin Musa, daya kuma 

5 domin Iliya. Tun yana chikkin ma- 
gana, sai ga wani girgiji mai-haske ya 
innuwantadda su: kuma ga muriya 
dagga chikkin girgiji, tana chewa, Wannan 
Dana ne kamnatachena, wanda raina ya 

6 ji dadinsa sarai; ku ji shi. Sa'anda 
almajiran suka ji, suka fadi a-fuskassu, 

7 suna jin tsoro ķwarai. Isa kwa ya zo, 
ya taþa su, ya che, Ku tashi, kadda ku 

85 


Google 


17.8 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


8 ji tsoro. Da suka tada idanunsu, ba su 
ga kowa ba sai Isa kadai. 


9 Suna chikkin sabkowa dagga duchin, 
sai Isa ya dokache su, yana chewa, Kadda 
ku fada ma kowa bayanin nan, sai Dan 

10 mutum ya tashi dagga matatu. Alma- 
jiransa suka tambaye shi, suna chewa, 
Donminene fa marubuta su ke chewa 

11 sai Iliya ya rigaya ya zo tukuna? Ya 
amsa, ya che, Lalai Iliya ya zo, za ya 

12 kwa mayarda dukan abu : amma ina che 
maku, Iliya ya rigaya ya zo, ba su kwa 
san shi ba, amma suka yi masa iyakar 
abin da suka ga dama. Hakkanan kuma 
Dan mutum za ya sha wohalla a-hannun- 

13 su. Sa'annan almajiran suka gane yana 
yi masu zanchen Yohanna Mai-yin bap- 
tisma. 


14 Sa'anda suka zo wurin taro, wani 
mutum ya zo wurinsa, yana durkussa 
15 masa, yana chewa, Ya Ubangiji, ka yi 
jinkai bissa dana : gamma mai-farfada ne, 
86 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 17. 22 


yana kwa sha azaba kwarai: gamma 
dayawa ya kan fada chikkin wuta, 
16 dayawa kuma chikkin ruwa. Kuma na 
kawo shi wurin almajiranka, amma ba su 
17 iya warkadda shi ba. Isa ya amsa, ya 
che, Ya tsara mara-bangaskiya, mai-kar- 
kachewa, har yaushe zan zamna tare da 
ku ? har yaushe zan iimre da ku? ku 
18 kawo shi dagganan wurina. Isa ya 
tsauta masa; aljan fa ya fita dagga 
chikkinsa : dagga sa'an nan fa yaron ya 
19 warke. Sa'annan almajiran suka zo wurin 
Isa woje daya, suka che, Donmi mu ba 
20 mu iya fitarda shi? Ya che masu, 
Domin karamtar bangaskiyarku : gamma 
ina che maku, Hakika, idan kuna da 
bangaskiya kwatanchin kwayar mustard, 
sai ku che ma wannan duchi, Ka chirru 
dagganan ka koma chan ; sai shi chirru ; 
kuma babu abin da ba za shi yuwu 
gareku. 


22 Chikkin kwanakin da su ke zamne 
87 


CD gle 


17.23 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


a-Galili, Isa ya che masu, Za a bada Dan 
23 mutum chikkin hannuwan mutane; za 
su kashe shi kuma, rana ta uku za ya 
tashi kuma. Suka yi bakinchikki fa 
dayawa. | 


24 Sa'anda suka zo Kafranahum, masu- 
karban rabin shekel suka zo wurin Bitrus, 
suka che, Malaminka ba shi kan bada 

25 rabin shekel ba? Ya che, Ya kan yi. 
Sa'anda fa ya shiga gida, Isa ya fara ma- 
gana da shi, yana chewa, Kaka ka azza 
a-ranka, Siman ? sarakunan duniya dagga 
wurin wa su ke karba garama koko 
gandu? dagga wurin yayansu, koko 

26 dagga wurin baki? Ya che, Dagga baki 
ne, kana Isa ya che masa, Yaya fa sak- 

27 kaku ne. Amma domin kadda mu sa su 
yi tuntube, je ka wurin bahar, ka jefa 
kugiya, ka dauki kifi wanda ya fara tashi ; 
sa'anda ka bude bakinsa, za ka iske 
shekel guda : ka dauka, ka ba su domin 
ni da kai. : 

88 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 18.7 


8 A-CHIKKIN wannan saa almajiran suka 
zo wurin Isa, suna chewa, Wanene fa 
2 ma-fi girma chikkin mulkin samma ? Sai 
ya kirrawo wani karamin yaro, ya sanya 
3 shi a-tsakkarsu, ya che, Gaskiya ni ke 
che maku, im ba ku juyo ba, ku komo 
kammar yara kankanana, ba za ku shiga 
4 chikkin mulkin samma dadai. Dukan 
wanda za ya kankanta da kansa fa kam- 
mar yaron nan, wannan shi ne ma-fi 
5 girma chikkin mulkin samma. Kuma 
dukan wanda za ya karþi yaro guda 
daya irin wannan a-chikkin sunana, ni 
6 ya ke karba : amma dukan wanda za shi 
sa guda daya a-chikkin ķanķananan nan 
masu-bada gaskiya gareni shi yi tuntube, 
gwoma dai a-gareshi a rataya ma wu- 
yansa baban duchin nika, ya nutse ehikkin 
7 zurfin bahar. Kaiton duniya sabada 
dalilan tuntube! gamma ba makawa 
dalilai su zo; amma kaiton wannan 
mutum wanda dalili ya zo ta wurinsa ! 


89 


Google 


18.8 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


8 Kuma idan hannunka ko kaffarka ya sa 
ka yi tuntube, ka yanke ka yasda shi! 
gwoma a-gareka ka shiga chikkin rai 
dungu koko gurgu, da a jefa ka chikkin 
wuta ta har abada da hannunka biyu 

9 koko kaffarka biyu. Kuma idan idonka 
ya sa ka yi tuntube, ka chirre shi, ka 
yasda shi: gwoma a-gareka ka shiga 
chikkin rai da ido daya, da a jefa ka 
chikkin Jahannama ta wuta da idonka 

10 biyu. Ku yi hankali kadda ku rena ko- 
wanne a-chikkin wadannan kankanana ; 
gamma ina che maku, chikkin samma 
kullum malaikunsu suna duban fuskar 

12 Ubana wanda ke chikkin samma. Mi 
ku ke zatto ? idan mutum yana da tumaki 
dari, daya a-chikkinsu ta bache, ba sai 
shi bar tassain da taran nan, shi taff 
wurin duwatsu, shi nemi wada ta bache ? 

13 Idan kwa ya zamma ya samu, hakika 
ina che maku, murna da ya yi bissa gareta 
ta fi ta kan tassain da taran nan wadanda 


90 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 18.19 


14 ba su bache ba. Hakkanan kuma ba 
| nufin Ubanku ba ne wanda ke chikkin 
samma, guda daya dagga chikkin wa- 
dannan kankanana shi lalache. 


15 Kuma idan dan-uwanka ya yi maka 
zunubi, ka taffi, ka nuna masa laifinsa 
tsakanin kai da shi kadai: idan ya ji 

16 ka, ka ribato dan-uwanka. Amma idan 
ba ya ji ka ba, ka dauko wadansu guda 
daya ko biyu tare da kai, domin dagga 
bakin shaidu biyu ko uku kowache ma- 

17 gana ta tabatta. Idan kwa ya ki jin 
wadannan, ka fada ma ekklisiya : idan 
ya ki jin ekklisiya kuma, shi zamma 
maka kammar Ba-Alummi koko mai- 

18 karban kurdin kassa. Hakika ina che 
maku, Dukan iyakar abin da za ku 
damre a-duniya, a-damre za su zamma 
a-samma : kuma dukan iyakar abin da 
za ku kwanche a-duniya, a-kwanche za 

19 su zamma a-samma. Kuma ina che 
maku, idan guda biyu a-chikkinku za 

91 


Google 


18. 20 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA ' 


ku yi muwafaka a-duniya a-kan abin da 
za su Toka duka, Ubana da ke chikkin 

20 samma za ya yi masu shi. Gamma 
wurinda biyu ko uku sun taru chikkin 
sunana, nan ni ke a-tsakkarsu. 


21 Sa'annan Bitrus ya zo, ya che masa, 
Ubangiji, so nawa dan-uwana za ya yi 
mani zunubi, in gafarta masa? har so 

22 bakwoi? Isa ya che masa, Ban che 
maka, Har so bakwoi ba; amma, Har 

23 bakwoi bakwoi so sabain. Domin wan- 
nan za a kwatanta mulkin samma da 
wani sarki, wanda yana so ya yi lisafi 

24 da bayinsa. Sa'anda ya soma lisafi, 
aka kawo masa wani, wanda ya ke ma- 
barchi na talent zambar goma. Amma 

25 da shi ke ba ya da abin biya, ubangijinsa 
ya umurta a seyas da shi, da matatasa, 
da yayansa, da dukan abin da ya ke da 

26 shi, a biya. Bawan nan fa ya fadi ya 
yi masa sujada, yana chewa, Ya Uban- 

giji, ka hakure mani, ni kwa ni biya 

92 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 18.34 


27 maka duka. Ubangijin bawan nan, do- 
min ya ji juyayi, ya sakke shi, ya gafarta 
28 masa bashin. Amma wannan bawa ya 
fita, ya iske wani abokin-bautansa, wanda 
shi ke mabarchinsa penny dari: ya 
damke shi, ya kama shi a-makogaro, 
29 yana chewa, Ka biya bashinka. Shi 
abokin-bautansa fa ya fadi ya yi ta 
rokonsa, yana chewa, Ka hakure mani, 
30 ni kwa ni biya maka. Amma ya ki: ya 
kwa taffi ya jefa shi chikkin kurkuku, 
har shi biya abin da ke a-kansa. Sa- 
31 'anda abokan-bautansa fa suka ga abin 
da aka yi, zuchiyassu ta bachi kwarai, 
suka zo, suka fada ma ubangijinsu dukan 
32 abin da aka yi. Sa'annan ubangijinsa ya 
kirrawo shi, ya che masa, Kai mugun 
bawa, na gafarta maka dukan bashin nan, 
33 don ka roke ni: ba ya kamata gareka kai 
kuma ka jikan abokin-bautanka, kam- 
34 mar yada ni na jikanka ? Ubangijinsa 
kwa ya yi fushi, ya bashe shi ga masu- 
93 


Google 


18. 35 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


wulakanchi, har shi biya dukan abin da 

35 ke kansa. Hakkanan kuma Ubana na 
samma za ya yi maku, idan chikkin 
zuchiyarku ba ku gafarta ma yan- 
uwanku. 


ANANAN sa'anda Isa ya gamma wadan- 
nan magana, ya tashi dagga Galili, ya 
zo chikkin kassar Yahudiya, a-ketaren 

2 Urdun; taro masu-yawa kwa suka bi 
shi ; ya warkadda su a-chan. 


3 Sai wadansu Farisawa suka zo wu- 
rinsa, suna gwoda shi, suna chewa, Ko 
halal ne mutum shi sakki matassa sabada 

4 kowanne sanadi? Ya amsa, ya che, 
Ba ku karanta ba, shi wanda ya yi su 
tun farko, namiji da tamata ya yi su, 

5 har ya che, Sabada wannan namiji za 
ya bar ubansa da uwatasa, ya manne 
ma matatasa ; su biyu kwa za su zamma 

6 nama daya? Ya zamma fa su nan gabba 
ba biyu ba ne, amma nama daya ne. Abin 


94 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 19.12 


da Allah fa ya gamma, kadda mutum shi 

7 raba. Suka che masa, Donminene fa 
Musa ya hukumta a bada takarda ta 

8 sakki, a sakke ta kuma? Ya che masu, 
Musa domin taurin zuchiyarku ya bar 
ku ku sakki matanku : amma ba hakka 

9 ba ya ke dagga farko. Ni ma na che 
maku, Dukan wanda ya sakki matatasa, 
im ba domin fasikanchi, ya kwa amre wata, 
zina ya ke yi: shi kuma wanda ya amre 

10 ta sakkakiya, zina ya ke yi. Almajiran 
suka che masa, Idan zanchen namiji da 
matatasa hakka ya ke, ba ya dache a yi 

ll amre ba. Amma ya che masu, Ba 
dukan mutane sun iya karbi wannan 
magana ba, sai wadannan da am ba su. 

12 Gamma akwoi babani wadanda aka haife 
su hakka tun dagga chikkin uwassu: 
akwoi kuma babani wadanda aka mai- 
she su babani dagga hannun mutane: 
akwoi kuma babani wadanda suka maida 
kansu babani sabili da mulkin samma. 


95 
Google 


19. 13 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


Wanda ya ke da iko shi karbi wannan 
shi karba. 


13 Sa'annan aka kawo masa yara kan- 
kanana domin shi dibiya masu hannu- 
wansa, shi yi addu'a: amma almajiran 

14 suka kwabe su. Amma Isa ya che, Ku 
bar yara kankanana, kadda ku hana su, 
su zo gareni : gamma ga irin wadannan 

15 mulkin samma ya ke. Ya dibiya masu 
hannuwansa, kana ya tashi daggachan. 


16 Ga kwa wani ya zo gareshi, ya che, 
Ya Malami, wanne aiki mai-kyau zan 
yi domin in sami rai na har abada ? 

17 Ya che masa, Donmi ka ke tambayata 
a-kan abin da ke mai-kyau? Daya ne 
mai-kyau : amma idan kana so ka shiga 

18 chikkin rai, sai ka kiyaye dokokin. Ya 
che masa, Wadanne ? | Isa ya che, Kadda 
ka yi kissa, Kadda ka yi zina, Kadda ka 
yi sata, Kadda ka yi shaidar zur, Ka bada 

19 girma ga ubanka da uwarka : da kuma, 
Sai ka yi ķamnar makusanchinka kam- 


96 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 19.27 


20 man ranka. Sarmayin ya che masa, 
Dukan wadannan na kiyaye su: mi ya 

21 rage a-wurina tukuna? Isa ya che 
masa, Idan kana so ka zamma chikkake, 
sai ka taffi, ka seyarda abin da ka ke da 
shi, ka ba fakirai, za ka sami wadata a- 

22 samma : ka zo kuma, ka biyo ni. Amma 
sa'anda sarmayin ya ji batun nan, ya 
taffi yana bakinchikki : gamma shi mai- 
arziki ne ainu. 


23 Isa ya che ma almajiransa, Gaskiya 
ni ke che maku, Yana da wuya ga ma- 
wadachi shi shiga chikkin mulkin samma. 

24 Kuma na kara che maku, Ya fi sauki 

rakumi ya shiga ta kaffar alura, da ma- 
wadachi ya shiga chikkin mulkin Allah. 

25 Sa'anda almajiran suka ji wannan, suka 
yi mamaki kwarai, suna chewa, Wanene 

26 fa yana da iko ya chira? Amma Isa 
da ya dube su, ya che masu, A-wurin 
mutane wannan ba shi yuwuwa; amma 

27 ga Allah dukan abu ya yuwu. Sa'annan 

97 D 


Google 


19. 28 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


Bitrus ya amsa, ya che masa, Ga mu, mun 

bar duka, mun bi ka; mi za mu samu fa ? 

28 Isa ya che masu, Gaskiya ni ke che maku, 

ku da kun biyo ni, chikkin sabonta sa- 

'anda Dan mutum za ya zamna bissa 

kursiin darajassa, ku kuma za ku 

zamna bissa kursi'i goma sha biyu, kuna 

~ sharanta kabilan goma sha biyu na 

29 Israila. Kuma kowanene ya bar gidaje, 

ko yan-uwa maza, ko yan-uwa mata, ko 

uba, ko uwa, ko yaya, ko kassashe, 

sabili da sunana, za ya samu ribi dari ; 

za ya kuma gaji rai na har abada. 

30 Amma dayawa da ke na farko za su 

zamma na karshe; na karshe kuma na 
farko. 


20 GAMMA mulkin samma yana kamma 
da mutum da shi ke ubangida, wanda 

ya fita tun da sasafe garin ya yi ijara 

2 da maaikata su zo gonassa. Sa'anda 
ya shiriya da maaikata a-kan penny 


98 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 20.10 


penny kowache rana, ya aike su chikkin 
3 gonassa. Wojen sa'a ta uku ya fita 
kuma, ya ga wadansu suna tsaye banza 
4 chikkin kasuwa ; su ma ya che masu, Ku 
kuma ku taffi chikkin gona, iyakar abin 
5 da ya wajaba, ni ba ku. Suka kama 
hanya. Yasakefita wojen sa'a ta shidda, 
da sa'a ta tara kuma, ya yi irin na da. 
6 Wojen sa'a ta goma sha daya kuma ya 
fita, ya iske wadansu a-tsaye; ya che 
masu, Donmi ku ke tsaye nan yini 
7 banza? Suka che masa, Domin babu 
wanda ya yi ijara da mu. Ya che masu, 
8 Ku kuma ku taffi chikkin gonan. Sa- 
'anda marechi ya yi, ubangijin gonan ya 
che ma wakilinsa, Kirrawo maaikatan, 
ka biya masu hakinsu, ka soma da na 
9 karshe har zuwa na fari. Sa'anda wa- 
dannan suka zo, da aka yi ijara da su 
wojen sa'a ta goma sha daya, kowanne 
10 ya karþi penny penny. Sa'anda na 
farin suka zo, suna tsamani abin da za 


99 
Google 


20.11 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


su karba ya fi hakka ; amma su kuma, 
kowanne mutum ya karbi penny penny. 
11 Sa'anda suka karba, suka yi ma uban- 
12 gida gunaguni, suna chewa, Waqdannan 
na karshe sa'a daya kadai sun yi aiki, 
har ka daidaita su da mu, mu da mun 
13 sha wohallar wuni da zafin rana. Amma 
ya amsa, ya che ma daya a-chikkinsu, 
Aboki, ban zalumche ka ba : ba ka shiriya 
da ni ba a-kan penny daya? Dauki 
14 abin da ke naka, ka yi taffiyarka ; nufina 
ke nan im ba na karshen nan daidai da 
15 kai. Ba halal ne ba a-gareni in yi abin 
da na nufa da abina ? Ko kwa idonka 
16 mugu ne sabada ni nagari ne? Hak- 
kanan na karshe za su zamma na farko, 
na farko kuma su koma na karshe. 


17 Isa yana chikkin taffiya za shi 
Kuddus, sai ya dauki almajiran goma 
sha biyu, ya raba da su woje daya, a-kan 

18 hanya kwa ya che masu, Ga shi, za mu 
Kuddus; kuma za a-bada Dan mutum 

100 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 20. 24 


ga hannun manyan malamai da ma- 
rubuta ; za su hukumta masa mutuwa, 
19 za su kuma bashe shi ga Al'ummai domin 
a yi masa ba'a, su yi masa bulala, su gichi- 
ye shi kuma: rana ta uku kuma ya tashi. 
20 Sa'annan uwar yayan Zabadi ta zo 
wurinsa tare da yayanta, tana yi masa 
sujada, tana rokon wani abu a-gareshi. 
'21 Ya kwa che mata, Mi ki ke so? Ta che 
masa, Ka umurta yayan nan nawa biyu 
su zamna, daya ga hannun damanka, 
daya ga hannun hagunka, chikkin mul- 
22 kinka. Amma Isa ya amsa, ya che, Ba 
ku san abin da ku ke roko ba. Kuna 
23 da iko ku sha tasa da zan sha ? Suka 
che masa, Muna da iko. Ya che masu, 
Tasata lalai za ku sha : amma zamna ga 
hannun damana, da hannun haguna, ba 
nawa ba ne da zan bayas, amma yana 
ga wadannan da Ubana ya tanada masu. 
24 Sa'anda su goman nan suka ji, haushi ya 
taso masu a-kan yan-uwan nan biyu. 


101 


Google 


20. 25 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


25 Amma Isa ya kirrawo su, ya che, Kun 
sani sarakunan -Al'ummai suna gwoda 
masu alfarma, manyansu kuma suna yin 

26 iko bissansu. Ba hakka za ya zamma 
a-chikkinku ba : amma dukan wanda ya 
ke so shi zamma baba a-chikkinku, 

27 barranku za ya zamma; kuma dukan 
wanda ya ke so shi zamma na fari a- 
chikkinku, bawanku za ya zamma : kam- 

28 mar yada Dan mutum ya zo ba domin 
a yi masa bauta ba, amma domin shi 
bauta ma, shi bada ransa kuma abin 
pansar mutane dayawa. 


29 Sa'anda suna fita Ariko, taro mai- 
30 yawa suka bi shi. Ga kwa mutum biyu 
makafi suna zamne a-kan hanya ; sa'anda 
suka ji Isa yana wuchewa, suka tada 
muriya, suna chewa, Ya Ubangiji, ka 
31 yi mana jinkai, kai dan Dawuda. Taron 
suka tsauta masu, su yi shuru: amma 
suka dada tada muriya, suna chewa, Ya 
Ubangiji ka yi mana jinkai, kai dan 
102 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 21.5 


32 Dawuda. Isa fa ya tsaya, ya kirrawo 
su, ya che, Mi ku ke so in yi maku ? 

33 Suka che masa, Ubangiji, idanunmu su 

34 bude. Isa fa, da yana jin juyayi, ya 
taba idanunsu : nan-da-nan suka sami 
ganin gari, suka bi shi. 


9 SA'ANDA suka kusato Kuddus, har suka 
isso Baitfaji, wojen duchin Zaitun, sa- 
'annan Isa ya aike almajirai biyu, yana 

2 che masu, Ku taffi chikkin kauyen da ke 
gabbanku, nan-da-nan za ku iske jaka 
a-damre, da aholaki tare da ita: ku 

3 kwanche su, ku kawo su a-wurina. Idan 
kwa kowa ya yi maku magana, sai ku 

-= che, Ubangiji yana da bukatassu ; .nan- 

4 da-nan kwa za ya aiko su. Wannan dai ya 
faru, domin a-chikka abin da aka fadi ta 
bakin annabi, chewa, 

5 Ku fada ma yar Sihiyona, 

Ki duba, ga Sarkinki yana zuwa 
gareki, 
103 


Google 


21. 6 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


Mai-tawali'u ne, yana taffiya a-kan 
jaka, 
A-kan aholaki kuma dan jaka. 

6 Almajiran kwa suka taffi, suka yi yada 
7 Isa ya sanya masu, suka kawo jaka da 
aholakin, suka dibiya masu tufafinsu ; 

8 ya kwa zamna a-kai. Yawanchin mu- 
tanen taro kwa suka shimfida tufafinsu 
a-kan hanya; wadansu suka sare rassa 
dagga itatuwa, suka shimfida su a-hanya. 

9 Taro fa da ke taffe gabbansa, da na biye 
da shi, suka tada muriya, suna chewa, 
Hosanna ga dan Dawuda : Mai-albarka 
ne shi wanda ke zuwa chikkin sunan 
Ubangiji; Hosanna chikkin daukaka. 
10 Sa'anda ya shiga Kuddus dukan birni ya 
tashi a-tsaye, ana chewa, Wanene wan- 
11 nan? Taron suka che, Wannan anna- 
bin nan ne, Isa, dagga Nazaret na Galili. 

12 Isa ya shiga chikkin haikali na 
Allah, ya fitasda dukan masu-seyasuwa 
da masu-seye chikkin haikali, ya jirki- 

104 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 21.19 


tadda gadajen masu-musayarda kurdi, 
da kujerun masu-seyasda kurchiyoyi ; 
13 kuma ya che masu, An rubuta, Za a che 
da gidana gidan addu'a: amma kuna 
maishe shi kogon mafassa. Makafi da 
guragu suka zo gareshi chikkin haikali : 
15 ya kwa warkadda su. Amma sa'anda 
manyan malamai da marubuta suka ga 
ayuka na al'ajibi wadanda ya ke yi, da 
yara kuma da su ke tada muriya chikkin 
haikali, suna chewa, Hozanna ga dan 
Dawuda ; suka ji haushi, suka che masa, 
16 Kana jin abin da wadannan su ke fadi ? 
Isa kwa ya che masu, I: ba ku taba 
karantawa, Dagga chikkin bakin jarirai 
da masu-shan mama ka chikka yabo ? 
17 Ya bar su, ya fita birni kuma zuwa 
Bait'anya, ya sabka chan. 


18 Ananan da safe yana komowa birni, 

19 sai ya ji yungwa. Da ya ga wani itachen 

baure a-kan hanya, ya zo wurinsa, ya 

iske babu komi a-kansa, sai ganyaye 
105 D2 


Google 


21. 20 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


kadai ; sai ya che masa, Kadda yaya su 
fito dagga wurinka nan gabba har abada. 

20 Nan-da-nan kwa itachen ya bushe. Sa- 
'anda almajiran suka ga wannan, suka yi 
mamaki, suna chewa, Kaka itachen 

21 bauren nan ya bushe nan-da-nan? Isa 
ya amsa ya che masu, Hakika, ina che 
maku, Idan kuna da bangaskiya, ba ku 
kwa yi shakka ba, ba wannan kadai da 
an yi ma itachen bauren nan za ku yi 
ba, amma har duchin nan idan kuka che 
masa, chirru, ka jefu chikkin bahar, sai 

22 shi zamma. Dukan abu kuma, iyakar 
abin da za ku roka chikkin addu'a, kuna 
bada gaskiya, za ku karba. 


23 Sa'anda ya shiga chikkin haikali, 
manyan malamai da tsofofi na jamaa 
suka zo wurinsa yana chikkin kwoiya- 
suwa, suka che, Da wanne iko ka ke yin 
wadannan al'amura ? kuma wanene ya 

24 ba ka wannan iko? Isa ya amsa ya 
che masu, Ni ma in tambaye ku magana 


106 
Go gie -e= 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 21.30 


daya, idan kwa kun fada mana, ni 
kuma in fada maku da ko wanne iko ni 
25 ke yin wadannan al'amura. Baptismar 
Yohanna dagga inna ta ke ? dagga samma 
che ko kwa dagga wurin mutane? Suka yi 
bin chikke da junansu, suna chewa, Idan 
mun che, Dagga samma ; sai shi che mana, 
Donminene fa ba ku bada gaskiya 
26 gareshiba? Amma idan mun che, Dagga 
wurin mutane ; muna jin tsoron taron ; 
gamma duka suna maida Yohanna an- 
27 nabi ne. Suka amsa ma Isa, suka che, 
Ba mu sani ba. Shi kuma ya che masu, 
Ni ma ba ni fada maku da ko wanne 
iko ni ke yin wadannan al'amura. 
28 Amma mi ku ke gani? Wani mutum 
yana da yayansa biyu maza; ya zo 
wurin na farin, ya che, Dana, je ka, ka 
29 yi aiki yau chikkin gona. Ya amsa, ya 
che, Na ķi, amma dagga baya ya yi la- 
30 dama, ya taffi. Ya zo wurin na biyun, 
ya fada masa hakkanan kuma. Ya 


107 


Google 


21.31 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


amsa ya che, Na'am ya Ubangiji, ba ya 

31 kwa taffi ba. A-chikkin su biyu, wa ya 
aika nufin ubansa ? Suka che, Na farin. 
Isa ya che masu, Hakika, ina che maku, 
masu-karþan kurdin kassa da karuwai 
suna rigayenku shiga mulkin Allah. 

32 Gamma Yohanna ya zo gareku chikkin 
hanyar adilchi, ba ku gaskanta shi ba : 
amma su masu-karþan kurdin kassa da 
karuwai suka gaskanta shi: ku ma, 
lokachin da kuka gani, ko ladama ba 
ku yi dagga baya ba, da za ku gaskanta 
shi. 

33 Ku ji wani misali : Akwoi wani mu- 
tum ubangida ne, ya dassa gonar annab, 
ya kewoye ta da shinge, ya haķa wurin 
matsewa a-chikki, ya gina hasumiya, ya 
bar ta ga wadansu manoma, ya taffi wata 

34 kassa. Sa'anda lokachin yayan ya kusa, 
ya aike bayinsa wurin manoman, su karhi 

35 yayan gonassa. Amma manoman suka 
kama bayinsa, suka yi ma wani duka, 

108 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 2l. 42 


suka kashe wani, suka jejefi wani da du- 
36 watsu. Yakuma aike wadansu bayi, sun fi 
na fari yawa: hakkanan kuma suka yi 
37 masu. Amma dagga bissani ya aike masu 
dansa, yana chewa, Su a ga kwarjinin dana. 
38 Amma manoman, sa'anda suka ga dan, 
suka che ma junansu, Wannan magaji ne; 
mu zo, mu kashe shi, mu amshe gadonsa. 
39 Suka dauke shi, suka yasda shi bayan 
40 gona, suka kashe shi. Sa'anda ubangijin 
gona fa ya zo, mi za ya yi ma wadannan 
41 manoma? Suka che masa, Za ya lala- 
tadda wadannan lalatatu, shi bar gonassa 
ga wadansu manoma, wadanda za su ba 
42 shi yayanta chikkin kwanakinsu. Isa ya 
che masu, Ba ku taba karantawa chikkin 
Litatafai, 
Duchin da magina suka ki, 
Shi ne aka maishe shi kan kusu- 
ruwa. 
Wannan dagga wurin Ubangiji ne, 
Abin al'ajibi ne kwa a-idanunmu ? 
109 


Google 


91. 43 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


43 Domin wannan ina che maku, Za a amshe 
maku mulkin Allah, za a bayas ga al- 

44 "umma mai-fito da yayansa. Wanda ya 
fadi bissa duchin nan za shi rugurgushe : 
amma dukan wanda duchin za ya fado 
masa, za ya parpashe shi kammar tur- 

45 baya. Sa'anda manyan malamai da 
Farisawa suka ji misalansa, suka gane 

46 su ne ya ambata. Amma sa'anda suka 
nemi su damke shi, suna jin tsoron taro, 
gamma a-wurinsu annabi ne. 


99 ISA ya amsa ya koma yi masu zanche 
2 da misalai, yana chewa, Mulkin samma 

3 yana kamma da wani sarki, wanda ya 
yi ma dansa anganchi, ya kuma aike 
bayinsa su kirra wadanda aka fada masu 

4 anganchi : suka ki zuwa. Ya sake aike 
wadansu bayi, yana chewa, Ku fada ma 
wadanda an gaya masu, Ga shi, na shiriya 
abinchi: an yanke shanuna da kiyaye- 
yuna, abu duka a-shiriye ya ke: ku zo 

110 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 22.13 


5 anganchi. Amma suka wakala shi, suka 
kama gabbansu, daya ya taffi gonassa, 

6 daya wojen chinikinsa : sauran suka 
kama bayinsa, suka yi masu kankanchi. 

7 kana suka kashe su. Amma sarkin ya 
hasala ; ya aike rundunansa, ya palasa 
wadannan masu-kissa, ya ķone garinsu. 

8 Sa'annan ya che ma bayinsa, Anganchi 
shiriyeye ne, amma wadanda aka kirra 

9 su ba su chanchanchi ba. Ku taff fa zuwa 
mararaban hanyoyi, iyakar wadanda 
kuka iske, ku kirrawo su zuwa anganchi. 

10 Wadannan bayi fa suka taffi zuwa chik- 
kin hanyoyi, suka tatara dukan iyakar 
wadanda suka iske, da miyagu da masu- 
kyau : anganchi kwa ya chikka da baki. 

11 Amma sa'anda sarki ya shigo garin 
duban baķi, ya ga wani mutum a-wurin, 
wanda ba shi saye da rigar anganchi: 
12 ya kwa che masa, Aboki, ķaķa ka shigo 
a-wurin nan ba ka da rigar anganchi ? 
13 Sai ya yi shuru. Sa'annan sarki ya che 

111 


Google 


22.14 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


ma bayinsa, Ku damre shi hannu da 
. kaffa, ku jefadda shi woje chikkin bakin 
“dufu; chan za a-yi kuka da chizun 
14 hakora. Gamma kirrayayu dayawa su 
ke, amma zababu kadana ne. 


15 Sa'annan Farisawa suka taffi, suka 
yi shawara yada za su yi masa azargiya 
16 chikkin zanchensa. Suka aike masa al- 
majiransu, tare da Hirudiyawa, suna 
chewa, Ya Malam, mun sani kai mai- 
gaskiya ne, kana kwa kwoiyasuwar ta- 
farkin Allah chikkin gaskiya, ba ka 
kwa kulla da kowa ba: gamma ba ka 
17 tara mutane ba. Ka fada mana fa, Mi 
ka gani? Halal ne a bada gandu ga 
Kaisar, ko kwa ba hakka ba ? Amma Isa 
18 ya gane muguntassu, ya che, Donmi ku 
19 ke auna ni, ku masu-riya ? Gwoda 
` mani kurdin gandu. Suka kawo masa 
20 penny. Ya che masu, Wannan sura da 
21 rubutun nan na wanene? Suka che 
masa, Na Kaisar ne. Sa'annan ya che 
112 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 22. 29 


masu, Ku ba Kaisar abinda ke na Kaisar; 
ga Allah kuma abin da ke na Allah. 

22 Sa'anda suka ji, suka yi mamaki, suka 
bar shi, suka kama hanyassu. 


23 A-kan ranan nan wadansu Sadu- 
kiyawa suka zo wurinsa, wadanda suna 
chewa babu tashi: suka tambaye shi, 

24 suna chewa, Ya Malam, Musa ya che, 
Idan mutum ya mutu ba da, sai dan- 
uwansa shi amri matatasa, shi tayar ma 

25 dan-uwansa iri. Da tare da mu akwol 
wadansu mutum bakwoi yan-uwa: na 
farin ya yi amre, ya mutu, da shi ke 
kuma ba ya bar zuriya ba, ya bar ma 

26 dan-uwansa matatasa ; hakkanan kuma 
na biyu, da na uku, har zuwa na bakwoi. 

27 Bayansu duka sai machen kuma ta 

28 mutu. A-chikkin tashi fa za ta zamma 
matar wanene a-chikkin su bakwoi? 

29 gamma dukansu adda ita. Amma Isa 
ya amsa, ya che masu Kun kuskure, don 
rashin sanin Litatafai, da. ikon Allah 


113 
Google 


22.30 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


30 kuma. Gamma chikkin tashi ba su amre 
ba, ba a kwa amradda su, amma suna 
kamma da malaiku chikkin samma. 

31 Amma ga zanchen tashin matatu, ba 
ku taba karantawa ba abin da Allah ya 

32 fada maku, chewa, Ni Allahn Ibrahim 
ne, Allahn Ishaku, Allahn Yakub kuma ? 
Allah ba na matatu ba ne, amma na 

33 masu-rai. Sa'anda taron jamaa suka ji, 
suka yi mamaki da kwoiyasuwatasa. 


34 Amma Farisawa, sa'anda suka ji ya 
kawaita Sadukiyawa, suka taru. Daya 
35 kwa dagga chikkinsu, wani masanin At- 
taurat, ya yi masa tambaya, yana gwoda 
36 shi, yana chewa, Ya Malam, wache che 
37 babar doka a-chikkin Attaurat ? Ya che 
masa, Ka yi kamnar Ubangiji Allahnka 
da dukan zuchiyarka, da dukan ranka, 
38 da dukan azanchinka. Ita che babar 
39 doka, ita che ta fari. Ta biyu kuma 
kammatta che, Ka yi kamnar ma- 
40 kusanchinka kamman ranka. Ga wa- 
114 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 23.2 


dannan doka biyu dukan Attaurat da 
Annabawa su ke rataya. 


41 Ananan tun Farisawa suna wuri 
daya a-tatare, Isa ya yi masu tambaya, 
42 yana chewa, Inna yada kuka azza Alma- 
sihu? dan wanene shi? Suka che 
43 masa, Na Dawuda ne. Ya che masu, 
Kaka fa Dawuda a-chikkin Ruhu ya 
kirra shi Ubangiji, chewa, 
44 Ubangiji ya che ma Ubangijina, 
Ka zamna ga hannun damana, 
Har in sa makiyanka kalkashin 
sawayenka ? 
45 Idan Dawuda fa ya che da shi Ubangi- 
46 ji, kaka shi dansa ne? Ba wanda yana 
da iko ya mayar masa da magana, 
ba kwa wanda ya ke da karfin hali dagga 
ranan nan shi sake tambayatasa komi. 


993 SA'ANNAN Isa ya yi zanche ga taron 
9 jama'a da almajiransa, yana chewa, Ma- 
rubuta da Farisawa suna zamne chikkin 


115 
Google 


23.3 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


3 mazamnin Musa: dukan abu fa iyakar 
abin da suka umurche ku, sai ku yi, ku 
kiyaye kuma: amma kadda ku aika 
gwalgwadon ayukansu; gamma su kan 

4 fadi, ba su kwa aika ba. Hakika, su 
kan damra kaya masu-nauyi, masu- 
wuyan dauka kuma, su azza ma mutane 
a-kafadu ; amma su da kansu ba su yarda 

5 su ko motsa su da yatsansu. Amma 
dukan ayukansu su kan yi domin mu- 
tane su gani: gamma su kan fadada 
layunsu, su kan yalwata shafunan rigu- 

6 nansu, suna son mazamnal na manya 
chikkin bukukuwa da mazamnai na 

7 manya chikkin majami'u, da gaisuwa 
kuma chikkin kasuwai, mutane su kirra 

8 su, Ya Malam, kuma. Amma ku kadda 
a kirra ku Malam: gamma malaminku 

9 daya ne, ku duka kwa yan-uwa ne. Kuma 
kadda ku che da kowanne mutum a- 
duniya ubanku : gamma daya ne Ubanku, 

10 shi na samma. Kadda kwa a che da 
116 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 23.16 


ku iyayengiji : gamma daya ne Ubangi- 
11 jinku, Almasihu. Amma wanda shi ke 
ma-fi girma a-chikkinku shi zamma mai- 
12 hidimanku. Kuma dukan wanda za ya 
daukaka kansa za ya ķanķanta ; dukan 
wanda ya kaskantadda kansa kwa za ya 
daukaka. 


13 Amma kaitonku, ku marubuta da 
Farisawa, masu-riya! gamma ku kan 

14 rufe ma mutane mulkin samma : gamma 
ba ku shiga da kanku ba, ba ku kwa 
bari masu-shiga su shiga ba. 


15 Kaitonku, ku marubuta da Fari- 
sawa, masu-riya! gamma ku kan ke- 
woye bahar da kassa garin ku yi shigege 
guda daya; sa'anda ya zamma hakka 
kuma, ku kan maishe shi dan Jahannama 
har shi riba ku biyu. 

16 Kaitonku! ku majayan hanya ma- 
kafi, da ku ke chewa, Dukan wanda ya 
rantse da wuri mai-tsarki, ba komi ba 
ne: amma dukan wanda ya rantse da 


117 
Google 


23. 17 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


zinariya ta wuri mai-tsarki, rantsuwa ta 
17 lizimche shi. Ku wawaye, makafi : gamma 
wanne ya fi girma, zinariya, ko kwa wuri 
mai-tsarki wanda ya tsarkake zinariya ? 
18 Kuma, Dukan wanda ya rantse da gadon 
sadaka, ba komi ba ne; amma dukan 
wanda ya rantse da baiko da ke bissansa, 
19 wannan rantsuwa ta lizimche shi. Ku 
makafi : gamma wanne ya fi girma, baikon, 
ko kwa gadon sadaka wanda ya tsarkake 
20 baikon ? Wanda ya rantse fa da gadon 
sadaka, da shi ya ke rantsuwa, duk da 
21 abin da ke bissansa duka. Kuma wanda 
ya rantse da wuri mai-tsarki, da shi ya 
ke rantsuwa duk da wanda ke zamne 
22 a-chikkinsa. Kuma wanda ya rantse da 
samma, yana rantsuwa da al'arshin Allah, 
da wanda ya ke zamne akai kuma. 


23 Kaitonku, ku marubuta da Fari- 
sawa, masu-nya! gamma kuna karban 
ushira ga Na'a-na'a da tazargade da 
algaru, amma kun sakke nauyeyan mat- 


118 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 23. 28 


saloli na Attaurat, shari'a, da jinkai da 
bangaskiya : wadannan fa wajib ne a- 
gareku ku aika, ba kwa a fasa wadan- 
24 chan ba. Ku majayan hanya makafi, 
ku kan tache samro, ku hadiye rakumi. 


25 Kaitonku, ku marubuta da Fari- 
sawa masu-riya ! gamma ku kan gyara 
bayan tasa da tangaram, amma dagga 
chikki chikke su ke da zalumchi da 

26 zarchewa ga barna. Kai Farisi makafo, 
sai ka fara gyarta chikkin tasa da tan- 
garam, domin bayansu kuma su zamma 
da tsabta. 


27 Kaitonku, ku marubuta da Fari- 
sawa, masu-riya ! gamma kuna kamma 
da farantatun kusheyi, wadanda suna 
da kyaun gani dagga woje, amma dagga 
chikki chikke su ke da kasusuwan 
matatu, da kowache irin kazamta. 

28 Hakkanan ku kuma dagga woje kuna 
bayanna adilchi ga mutane, amma dagga 
chikki chikke ku ke da riya da mugunta. 

119 


Google 


23. 29 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


29 Kaitonku, ku marubuta da Fari- 
sawa, masu-riya! gamma ku kan gina 
kusheyin annabawa, kuna gyaran kabar- 

30 barin masu-adilchi kuma, kuna chewa, 
Da mun kasanche chikkin zamanin uban- 
ninmu, da ba mu yi tareya da su chikkin 

31 jinin annabawa ba. Bissa ga wannan fa 
kuna shaidar kanku, ku ne yayan masu- 

32 kissan annabawa. Sai ku chikka mudun 

33 ubanninku fa. Ku machizai, ku yayan 
kasaye kaka za ku chere ma hukumchin 

34 Jahannama? Domin wannan, Ga shi, 
ina aike maku annabawa, da masu- 
hikima, da marubuta: wadansu za ku 
kashe, ku gichiye ; wadansu kuma za ku 
yi masu bulala chikkin majami'unku, ku 
tsananche su dagga birni zuwa birni. 

35 domin dukan jini mai-adilchi da an zubas 
a-duniya shi afko maku, tun dagga jinin 
Habila mai-adilchi zuwa jinin Zakariya 
dan Barakiya wanda kuka kashe tsakanin 


wuri mai-tsarki da gadon sadaka. 
120 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 24.3 


36 Hakika, ina che maku, Dukan wa- 
dannan za su afko ma wannan tsara. 


37 Ya Kuddus, Ya Kuddus, wada ki 
ke kissan annabawa, kina jejefe wadanda 
an aiko a-gareta! so nawa ina so in 
tatara yayanki, kammar yada kaza ta 
kan tatara yan chiyakinta kalkashin fika- 

38 fikanta, amma ba ku yarda ba! Ga 

39 shi, am bar maku gidanku kango. Gamma 
ina che maku, Ba za ku gan ni dagganan 
gabba, har kun che, Mai-albarka ne shi 
mai-zuwa chikkin sunan Ubangiji. 


94. Isa ya fita haikali, yana chikkin taf- 
fiya; sai almajiransa suka zo wurinsa 
domin su gwoda masa gineginen haikali. 
2 Amma ya amsa, ya che masu, Ba ku ga 
wadannan abu duka ba? hakika, ina 
che maku, Ba za a rage duchi dag- 
ganan ko guda daya bissa wani, da baza 

a rushe ba. 


3 Yana nan yana zamne bissa duchin 
121 


Google 


24.4 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


Zaitun, sai almajiran suka zo wurinsa 
woje daya, suna chewa, Ka fada mana, 
yaushe wadannan abu za su zamma ? 
mi ne alamar zuwanka da chikkar zamani 
4 kuma? Isa ya amsa, ya che masu, Ku 
5 yi lura kadda kowa ya bashe ku. Gamma 
mutane dawaya za su zo chikkin sunana, 
suna chewa, Ni Almasihu ne; za su kwa 
6 badda mutane dayawa. Kuma za ku ji 
labarin yakoki da zizar yaki: ku yi lura 
kadda hankalinku ya tashi: gamma 
wadannan al'amura doile za su faru; 
7 amma matuka ba ta yi ba tukuna. Gam- 
ma alumma za ta tasa ma al'umma, 
mulki kuma za ya tasa ma mulki: za 
a yi yungwa da rayerayen duniya wurare 
8 dabam dabam. Amma dukan wadan- 
9 nan al'amura mafarin wohalla ne. Sa- 
'annan za su mika ku ga kunchi, za su 
kashe ku kuma: za ku zamma abin ki 
ga dukan alummai sabili da sunana. 
10 Sa'annan mutane dayawa za su yi tuntube, 


122 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 24. 20 


za su bada juna, za su ki juna kuma. 
11 Kuma masu-kariyan annabchi dayawa 
za su tashi, su badda mulane dayawa. 
12 A-kan yawaita da mugunta za ta yi kwa, 
yawanchi kamnassu za ta yi sanyi. 
13 Amma wanda ya jimre har matuka, shi 
14 ne za ya chira. Wannan Bishara kwa 
ta mulki za a yi wa'azinta chikkin 
iyakar duniya domin shaida ga dukan 
al'ummai ; sa'annan matuka za ta zo. 


15 Sa'anda fa kun ga kyamar risbe- 
wa, wada aka-ambache ta ta bakin 
annabi Daniyalu, tana tsaye a-chikkin 
tsatsarkan wuri (bari mai-karantawa shi 

16 fahimta), sa'annan wadanda ke chikkin 

17 Yahudiya su gudu zuwa duwatsu : wanda 
ya ke a-kan beni kadda ya sabko garin 
shi kwashe kayan da ke chikkin gidansa : 

18 kuma wanda ke chikkin saura kadda shi 

19 komo garin shi amso mayafinsa. Amma 
kaitonsu, masu-juna biyu da masu-bada 

20 mama chikkin wannan kwanaki! Ku 


123 


Google 


24. 21 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


yi addwa fa kadda gudunku ya zamma 
a-chikkin damana, ko kwa a-kan assabat : 
21 gamma sa'annan za a yi kunchi mai-gir- 
ma, irin da ba a taba yi ba tun farin 
duniya har yanzu, ba kwa za a yi ba 
22 dadai. Kuma da ba domin an gajer- 
tadda wadannan kwanaki ba, da ba mai- 
rai da za ya chira: amma sabili da 
23 zababu za a gajertadda su. Sa'annan idan 
kowanne mutum ya che maku, Duba, ga 
Almasihu nan, ko kwa, Ga shi nan; kadda 
24 ku gaskanta. Gamma masu-kariyan Al- 
masihu za su tashi, da masu-kariyan 
annabchi, za su gwoda mu'ujizai masu- 
girma da al'ajibai kuma ; har su batasda 
25 ko zababu da kansu, da ya yuwu. Ga shi, 
na rigaya na fada maku tun ba ya yi ba. 
26 Idan fa sun che maku, Ga shi, yana 
chikkin jeji ; kadda ku fita: ko kwa, Ga shi, 
yana chikkin lolokai ; kadda ku gaskanta. 
27 Gamma kammar yada walkiya ta kan 
fito dagga gabbas, ana kwa ganinta har 
124 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 24. 33 


yamma ; hakkanan bayannuwar Dan mu- 
28 tun za ta zamma. Inda gawa ta ke duka, 
chan ungulai za su taru. 


29 Amma nan-da-nan, bayan kunchin 
$ wadannan kwanaki, rana za ta yi dufu, 
wata ba za ya bada haskensa ba, tam- 
rari za su fado dagga samma, ikokin 
30 sammai za su raurawa : sa'annan alama 
ta Dan mutum za ta bayanna a-samma : 
sa'annan kuma dukan dangogin duniya 
za su yi bakinchikki, za su kwa ga Dan 
mutum yana zuwa a-bissa gizagizai na 
samma tare da iko da daukaka mai- 
31 girma. Kuma za ya aike malaikunsa 
da babar kara ta kafo, su kuma za su 
tatara zababunsa dagga kusuruwoyi 
hudu, dagga iyakar samma zuwa iyaka. 


32 Dagga itachen baure fa sai ku 
kwoiyi misalinsa : sa'anda rashinsa ya 
rigaya ya yi tabshi, yana kwa hudo da 
ganyaye, kun san bazara ta kusa; hak- 

33 kanan ku kuma, lokachinda kun ga wa- 

125 


Google 


24.34 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


dannan al'amura duka, ku sani ya yi 
34 kusa, har bakin kofa. Hakika, ina che 
maku, Wannan tsara ba za ta shude ba, 
sal an chikka wadannan abu duka. 
35 Damma da kassa za su shude, amma zan- 
tatukana ba za su shude ba. Amma 
36 zanchen ranan nan da sa'an nan ba 
“wanda ya sani, ko malaiku na samma, 
37 ko Da, sai Uba kadai. Kuma kammar 
yada kwanakin Nuhu su ke, hakkanan 
kuma bayannuwar Dan mutum za ta 
38 zamma. Gamma kammar yada suna chi, 
suna sha, suna amre, suna amrasuwa a- 
chikkin kwanakin da ke gabban ruwan 
Tufana, har randa Nuhu ya shiga chikkin 

39 jirgi, ba su sani ba har rigyawa ta zo 
ta kwashe su duka; hakkanan kuma 
bayannuwar Dan mutum za ta zamma. 
40 A-sa'an nan mutum biyu za su kasanche 
a-gona ; za a qauki daya, za a bar daya: 

41 mata biyu za su kasanche suna nika wurin 
manika ; za a dauki daya, za a bar daya. 


126 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 24.50 


42 Ku yi tsaro fa : gamma ba ku sani ba ko 
chikkin wache rana Ubangijinku ke 
43 zuwa. Amma ku san wannan, da uban- 
gijin gida ya san chikkin ko wanne 
tsaro barawo ke zuwa, da ya yi tsaro, 
da ba ya bari a huda masa gida ba. 
44 Ku fa ku zamma da shiri : gamma chik- 
kin sa'an da ba ku sa tsamani Dan 
45 mutum yana zuwa. Wanene fa bawan 
nan mai- aminchi, mai- hikima wanda 
ubangijinsa ya sa shi bissa iyalin gidan- 
sa, domin shi ba su abinchinsu a-lotonsa ? 
46 Wannan bawa mai-albarka. ne, wanda 
ubangijinsa sa'anda ya zo za ya iske shi 
47 yana yin hakka. Hakika, ina che maku, 
za ya sanya shi bissa dukan abin da ya 
48 ke da shi. Amma idan mugun bawan 
nan za ya fadi chikkin zuchiyassa, Uban- 
49 gijina yana jinkiri ; har ya soma dukan 
abokan-bautansa, ya chi ya sha tare 
50 da masu-maye; ubangijin bawan nan 
za ya zo chikkin rana da ba ya sa tsamani 


127 


Google 


24.51 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


51 ba, chikkin sa'a wada ba ya sani ba, za 
ya raba shi a-tsakka, ya sanya masa 
rabonsa tare da masu-riya : chan za a yi 


kuka da chizun hakora. 


9 5 SA'ANNAN za a-kwatanta mulkin samma 
da buduruwai goma, wadanda suka dauki 
fitillunsu, suka fita garin su tarbi ango. 

2 Biyar dagga chikkinsu marasa-wayo 
3 ne, biyar masu-hikima ne. Gamma 
marasa-wayon nan, da suka dauki fitil- 
lunsu, ba su dauka duk da mai ba: 
4 amma masu-hikima suka dauki mai chik- 
kin tandayensu tare da fitillunsu. 

5 Ananan sa'anda ango ya yi jinkiri, du- 
kansu suka yi ta gyangadi, suka yi barchi. 

6 Amma da tsakkar dare sat aka ji muriya, 
7 Gaango! Ku fito ku tarbe shi. Sa'annan 
dukan wadannan buduruwai suka tashi, 

8 suka yi ta gyaran fitillunsu. Marasa- 
wayon suka che ma masu-hikiman, Ku 
dibo mana dagga chikkin manku : gamma 

128 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 25.16 


9 fitillunmu suna bituwa. Amma masu- 
hikiman suka amsa, suna chewa, Wata- 
kila ba za ya ishe mu duk da ku : gwoma 
ku tafi wurin masu-seyasuwa, ku seya 

10 ma kanku. Sa'anda suna chikkin taffiya 
garin seye, ango ya zo; wadanda suna 
nan a-shiriye suka shiga tare da shi wurin 

11 anganchi: aka rufe kofa. Dagga baya 
kuma wadanchan buduruwai suka zo, 
suna chewa, Ya Ubangiji, Ya Ubangiji, 

12 ka bude mana. Amma ya amsa, ya che, 
Hakika, ina che maku, Ban san ku ba. 

13 Ku yi tsaro fa, gamma ba ku san rana 
ko sa'a ba. 


14 Gamma yana kamma da mutum, da 
za shi taffi wata kassa, ya kirra bayinsa, 
15 ya damka masu dukiyassa. Ga daya ya 
bada talent biyar, ga wani kuma biyu, 
ga wani daya ; kowa ya ba shi gwalgwadon 
iyawatasa; kana ya yi ta taffiyatasa. 
16 Nan-da-nan shi wanda ya karbi talent 
biyar ya taffi ya yi chiniki da su, ya yi 
129 E 


Google 


25. 17 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


17 ribar wadansu talent biyar. Hakkanan 
kuma shi wanda ya karbi biyu, ya yi ribar 
18 wadansu biyu. Amma shi wanda ya 
karþi dayan, ya je ya yi haķi a-ķassa, 
19 ya þoye azurfar ubangijinsa. Ananan 
bayan da aka jima, ubangijin wadannan 
20 bayi ya zo, ya yi lisafi da su. Wanda ya 
karbi talent biyar ya zo ya kawo wadansu 
talent biyar kuma, yana chewa, Ya 
ubangiji, talent biyar ka ba ni: ga shi, 
21 na sami wadansu talent biyar riba. Uban- 
gijinsa ya che masa, Madilla, ya bawan 
kirki, mai-aminchi : ka yi aminchi chik- 
kin matsaloli kadana, ni sanya ka a-bissa 
mai- yawa: ka shiga chikkin farin- 
22 zuchiyar ubangijinka. Shi kuma wanda 
ya karbi talent biyu, ya zo ya che, Ya 
ubangiji, talent biyu ka ba ni: ga shi, 
na sami wadansu talent biyu riba. 
23 Ubangijinsa ya che masa, Madilla, ya 
bawan kirki mai-aminchi ; ka yi aminchi 
chikkin matsaloli kadana, ni sanya ka 


130 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 25. 30 


bissa mai-yawa : ka shiga chikkin farin- 
24 zuchiyar ubangijinka. Shi kuma wanda 
ya karbi talent guda, ya zo, ya che, Ya 
ubangiji, na san kai mutum mara-siyasa 
ne, ka kan girbi wurin da ba ka shibka ba, 
ka kan tatara wurin da ba ka rigaya ka 
25 watsa ba. Ni ma na ji tsoro, na je na 
boye talent nan naka chikkin kassa : ga 
26 abinka. Amma ubangijinsa ya amsa ya 
che masa, Ya mugun bawa mai-ki wuya, 
ka san ni mai-girbi ne wurin da ban 
shibka ba, mai-tarawa ne wurin da ban 
27 rigaya na watsa ba; ya kamata fa ka 
kai azurfata wojen masu-jijuyawa, da 
zuwana fa da na komo da abina duk da 
28 ribba. Ku amshe fa talent nan dagga 
wurinsa, ku bada shi ga wanda ya ke da 
29 talent gomadin nan. Gamma dukan 
wanda ya ke da abu, ba shi za a yi, za 
ya sami yalwa : amma wanda ba shi da 
abu, dagga wurinsa za a karbe ko abin 
30 da ya ke da shi. Kuma ku jefasda 
131 


Google 


25. 31 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


bawan banza nan chikkin bakin dufu: 
chan za a yi kuka da chisun hakora. 


31 Amma sa'anda Dan mutum za ya 
zo chikkin darajassa, da dukan malaiku 
tare da shi, sa'annan za ya zamna bissa 

32 al'arshin darajassa : a-gabbansa kuma za 
a tatara dukan alummai: shi kwa za 
ya rarabe su da juna, kammar yada 
makiyayi ya kan rarabe tumaki da awaki : 

39 kuma za ya sanya tumaki ga hannun 

34 damansa, amma awaki ga hagu. Sa- 
'annan shi Sarkin za ya che ma wadan- 
nan da ke hannun damansa, Ku zo ku 
masu-albarka na Ubana, ku gaji mulkin 
da. an shiriya dominku tun kaffawar 

35 duniya: gamma ina jin yungwa, kuka 
ba ni abinchi : ina jin kishi, kuka ba ni 
abinsha : ina bakonta, kuka shigo da ni; 

36 ina huntanchi, kuka tufasadda ni. Ina 
chiwo, kuka ziyarche ni : ina chikkin kur- 

37 kuku, kuka zo wurina. Sa'annan masu- 
adilchin za su amsa masa, chewa, Ya 


132 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 25. 4 


Ubangiji, yaushe muka gan ka ma- 
yungwachi, muka chishe ka? ko kwa 
38 da kishi, muka ba ka abinsha? Kuma 
yaushe muka gan ka bako, muka shigo 
da kai? ko kwa huntu, muka tufa- 
39 sadda kai? Kuma yaushe muka gan 
ka da chiwuta, ko kwa chikkin kurkuku, 
40 muka zo wurinka ? Sarkin kuma za ya 
amsa, ya che masu, Hakika ina che 
maku, Da shi ke kuka yi wannan ga guda 
daya a-chikkin wadannan yan-uwana, ko 
wadannan ma-fiya ķanķanta, ni kuka yi 
41 ma. Sa'annan za ya che ma wadannan ga 
hannun hagunsa, Ku rabu da ni ku la- 
'antatu, zuwa chikkin wuta ta har abada, 
wada an shiriya ma Shaitan da malai- 
42 kunsa : gamma ina jin yungwa, ba ku ba 
ni chi ba: ina jin kishi, ba ku ba ni 
43 abinsha ba: ina bakonta, ba ku shigo 
da ni ba; ina huntanchi ba ku tufasadda 
ni ba; ina chiwo, ina chikkin kurkuku, 
44 ba ku ziyarche ni ba. Sa'annan su kuma 


133 


Google 


25.45 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


za su amsa, chewa, Ya Ubangiji, yaushe 
muka gan ka mayungwachi, ko da 
kishi, ko da bakonta, ko da huntanchi, ko . 
da chiwuta, ko chikkin kurkuku, ba 

45 mu yi maka hidima ba? Sa'annan za ya 
amsa masu, chewa, Hakika, ina che 
maku, Da shi ke ba ku yi wannan ga 
guda daya a-chikkin wadannan ma-fiya 
kankanta, ni ne ba ku yi ma ba. Wa- 

46 dannan kwa za su taffi chikkin hukumch' 
na har abada : amma masu-adilchi chik- 
kin rai na har abada. 


9 ANANAN, sa anda Isa ya gamma dukan 
wadannan zantatuka, sai ya che ma alma- 

2 jiransa, Kun sani bayan kwana biyu sai 
Paska, am bada Dan mutum kuma domin 

3 agichiye shi. Sa'annan manyan malamai 
suka taru, da datibai na jama'a, zuwa 
fadar baban liman, wanda a ke che da shi 

4 Kayafa ; suka yi shawara kwa da za su 

5 damke Isa da wayo, su kashe shi. Amma 

134 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 26.13 ` 


suka che, Ba chikkin' Idi ba, domin 
kadda rigima ta taso a-wurin mutane. 


6 '“Ananan sa'anda Isa yana chikkin 
Bait'anya, chikkin gidan Siman kuturu, 
7 wata mache ta zo wurinsa, tana da karrau 
na mai mai-tsada kwarai, ta zuba a- 
8 kansa, yana zamne wurin chi. Amma 
sa'anda almajiran suka gani, suka ji 
haushi, suna chewa, Inna dalilin wannan 
9 barna ? Gamma wannan mai ya issa 
a seyar da shi kurdi dayawa, a ba fakirai. 
10 Amma Isa da ya gane, ya che masu, 
Donmi ku ke wahalda machen ? gamma 
11 ta yi aikin alheri' a-bissana. Gamma 
kuna da fakirai kullum tare da ku; 
12 amma ba ku da ni kullum. Gamma 
zubawar man nan da ta yi a-jikina, ta 
yi domin ta shiriya ni ga kushewa. 
13 Hakika, ina che maku, Dukan inda za a yi 
wa'azin wannan Bishara duniya duka, 
abin da machen nan ta aika kuma za 
a ambache shi domin tunawa da ita. 


135 
Google 


26. 14 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


14 Sa'annan daya dagga chikkin su goma 
sha biyu, wanda a ke che da shi Yahutha 
Iskariyoti, ya taffi wurin manyan mala- 

15 mai, ya che, Mi ku ke nufi ku ba 
ni, im bashe shi gareku? Suka auna 

16 masa azurfa guda talatin. Dagga sa'an 
nan fa ya nemi dama ya bashe shi 
garesu. 

17 Ananan a-kan rana ta fari ga kwana- 
kin gurasa mara-yeast, almajiran suka zo 
wurin Isa, suna chewa, A-wanne wuri 
ka ke so mu shiriya maka ka chi Paska ? 

18 Ya che, Ku taff chikkin birni wurin wane, 
ku che masa, In ji Malam, Sa'ata ta kusa ; 
a-gidanka ina yin Paska tare da alma- 

19 jiraina. Almajiran fa suka yi yada Isa 
ya umurche su; suka shiriya Paska 

20 kuma. Ananan sa'anda marechi ya yi, 
yana nan zamne wurin chi tare da alma- 

21 jiran goma sha biyu : suna chikkin chi, 
sai ya che, Hakika, ina che maku, daya 

22 dagga chikkinku za ya bashe ni. Suka 

136 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 26.29 : 


yi bakinchikki kwarai, har kowanne 
dayansu. ya yi ta che masa, Ko ni ne 
23 Ubangiji ? Ya amsa, ya che, Shi wanda, 
ya tsoma hannunsa chikkin akushe tare 
24 dani, shi ne za ya bashe ni. Dan mutum 
za ya wuche kammar yada an rubuta 
a-kansa : amma kaiton wannan mutum 
wanda am bada Dan mutum ta han- 
nunsa! gwoma ga wannan mutum da 
25 ba a haife shi ba. Yahutha fa wanda ya 
bashe shi, ya amsa, ya che, Ko ni ne, 
26 ya Rabbi? Ya che masa, Ka fadi. Suna 
chikkin chi, sai Isa ya dauko gurasa, ya 
sa albarka, ya kariya ; ya ba almajiran; 
ya che, Ku dauka, ku chi ; wannan jikina 
27 ne. Kuma ya dauko tasa, ya yi godiya, 
28 ya ba su kuma, yana chewa, Dukanku ku 
sha dagga chikkinta ; gamma wannan 
jinina ne na alkawali, wanda an zubas 
domin mutane dayawa zuwa gafarar zu- 
29 nubai. Amma na che maku, Nan gabba 
ba ni sha ruwan wannan yayan itachen 


137 E2 


Google 


96. 30 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


annab, har randa zan sha shi sabo tare 
da ku chikkin mulkin Ubana. 


30 Sa'anda suka yi raira waka, suka 
fita zuwa duchin Zaitun. 


əl Sa'annan Isa ya che masu, A-chikkin 
daren nan dukanku za ku yin tuntube 
domina : gamma an rubuta, Zan buga 
makiyayi, tumakin garke kuma za su 

32 watse. Amma bayanda na tashi, ni taffi 

33 gabbanku zuwa chikkin Galili. Amma 
Bitrus ya amsa, ya che masa, Ko duka 
za su yi tuntube dominka, ni ba na yin 

34 tuntube ba har abada. Isa ya che masa, 
Hakika, ina che maka, chikkin daren nan. 
kamin zakara ya yi chara, za ka yi mu- 

35 suna so uku. Bitrus ya che masa, Ko 
ya zamma lale in mutu tare da kai, ba 
ni musunka ba. Hakkanan kuma dukan 
almajiran suka fadi. 


36 Sa'annan Isa ya zo tare da su wani 
wuri wanda a ke che da shi Gethsamane, 


138 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 26.42 


ya che ma almajiransa, Ku zamna dag- 
ganan har in taffi chan, in yi addu'a. 


37 Sai ya dauki Bitrus da yayan Zabadi 


guda biyun nan tare da shi, ya soma yin 


38 bakinchikki da damuwa kwarai. Sa- 


'annan ya che masu, Raina ya yi baki 
kwarai, har ya kai ga mutuwa: ku 
zamna dagannan, ku yi tsaro tare da ni. 


39 Kuma ya yi gabba kadan, ya fadi a- 


40 


41 


fuskatasa, ya yi addu'a, yana chewa, 
Ya Ubana idan ya yuwu, ka bar wannan 
tasa ta shude mani : amma dai, ba nawa 
nufi za a bi ba, sai naka. Ya zo kuma 
wurin almajiran, ya iske su suna barchi, 
ya che ma Bitrus, Ashe ! ko sa'a daya ba 
ku iya ku yi tsaro tare da ni? Ku yi 
tsaro, ku yi addu'a, kadda ku shiga 
chikkin jaraba: ruhu lale ya yarda, 
amma nama rarauna ne. Ya sake taffiya, 
ta biyu, ya yi addu'a, yana chewa, Ya 
Ubana, idan ba shi yuwuwa wannan ya 
shude, sai kwa na sha, nufinka shi 
139 


Google 


26.43 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


43 zamma. Ya sake zuwa, ya iske su suna 
barchi, gamma idanunsu suka yi nauyi. 

44 Ya bar su kuma, ya taffi, ya yi addu'a ta 

45 uku, yana fadi magana ta da. Sa'annan 
ya zo wurin almajiran, ya che masu, Ku 
yi ta barchi yanzu, ku yi hutunku : ga 
shi, sa'a ta kusa, am bada Dan mutum 

46 ga hannuwan masu-zunubi kuma. Tashi, 
mu yi ta taffiya : ga shi, wanda ya bashe 
ni yana kusa. 


47 Yana tsakkar yin magana, sai ga 
Yahutha, daya a-chikkin su goma sha 
biyu, tare da shi kuma taro mai-girma 
da takuba da sanduna, dagga wurin 
manyan malamai da datibai na jamaa. 

48 Wanda ya bashe shi fa ya rigaya ya ba 
su alama, chewa, dukan wanda na yi 
masa sumba, shi ne: ku dauke shi. 

49 Nan-da-nan fa ya zo wurin Isa, ya che, 
A gaishe ka, ya Rabbi; ya yi ta yi masa 

50 sumba. Isa ya che masa, Aboki, abin 
da ya kawo ka, sai ka yi. Dagga 

140 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 26.56 


wannan kwa suka zo, suka damke Isa, 
51 suka dauke shi. Ga kuma daya dagga 
chikkin wadanda ke tare da Isa ya mike 
hannunsa, ya zare takobinsa, ya buga 
bawan baban liman, ya dache kunnensa. 
52 Sa'annan Isa ya che masa, Mayas da 
takobinka gidansa: gamma dukan wa- 
danda sun dauki takobi, da takobi za su 
53 lalache. Ko kwa kuna tsamani ba ni da 
iko in roķi Ubana, ko yanzu ma shi aiko 
mani rundunan malaiku ya fi goma sha 
54 biyu? Kaka fa litatafai za su chikka 
da sun che doile ya zamma hakka ? 
55 A-chikkin sa'an nan Isa ya che ma taron 
mutane, Kun fito tare da takuba da 
sanduna garin kama ni, sai ka che wurin 
mafashi ne? Kowache rana ni kan 
zamna chikkin haikali, ina kwoiyasuwa, 
56 ba ku dauke niba. Amma wannan duka 
ya zamma domin litatafan annabawa su 
chikka. Dagga wannan dukan alma- 
jiran suka bar shi suka gudu. 
141 


Google 


26.57 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


57 Wadanda suka dauki Isa suka kai 
shi zuwa gidan Kayafa baban liman, 
inda marubuta da datibai su ke a- 

58 tatare. Amma Bitrus ya bi shi dagga 
nesa, har zuwa fadar baban liman, ya 
shiga kuma, ya zamna tare da dogarai, 

59 domin shi ga matuka. Manyan mala- 
mai kwa da dukan fadanchi suna ta 
neman shaidun zur a-kan Isa, domin su 

60 kashe shi; amma ba su samu ba, ko 
da shi ke shaidun zur dayawa suka zo. 
Amma dagga baya guda biyu suka zo, 

61 suka che, Wannan mutum ya che, Ina 
da iko in rushe wuri mai-tsarki na Allah, 
in gina shi kuma chikkin kwana uku. 

62 Baban liman fa ya tashi tsaye, ya che 
masa, Ba ka amsawa da komi ba? 
Minene wannan da wadannan suna shaida 

63 a-kanka ? Amma Isa ya yi shuru. Ba- 
ban liman fa ya che masa, Na gamma ka 
da Allah Mai-rai, ka fada mana, ko kai 

64 Almasihu ne, Dan Allah. Isa ya che 

142 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 26.71 


masa, Ka fadi: amma ina che maku, 
Gabba nan za ku ga Dan mutum a-zamne 
ga hannun dama na iko, yana zuwa 

65 kuma bissa gizagizan samma. Sa'annan 
baban liman ya tsatage tufafinsa, yana 
chewa, Ya yi swaþo: muna da sauran 

66 bukatar shaidu ? ga shi, yanzu kun ji 
swabo : mi kuka gani? Suka amsa suka 

67 che, Ya wajabchi mutuwa. Sa'annan suka 
tofa miyau a-fuskatasa, suka mamare 
shi: wadansu kuma suka buga shi da 

68 tafin hannuwansu, suna chewa, Yi mana 
annabchi, kai Almasihu : wanene ya buge 
ka ? 

69 Bitrus kwa yana zamne a-bayan 
fada : wata kuyanga fa ta zo wurinsa, 
tana chewa, Kai kuma da kana tare da 

70 Isa Ba-Galilin nan. Amma ya yi musu 
a-gabbansu duka, yana chewa, Ban san 

71 abin da ki ke fadi ba. Sa'anda ya fita 
zuwa zaure, sai wata kuyanga ta gan 
shi, ta kuma che ma wadanda ke wurin, 

143 


Google 


96.72 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


Wannan mutum kuma da yana tare da 
72 Isa Ba-Nazarat nan. Ya sake musu 
kuma da rantsuwa, yana chewa, Ban san 
73 mutumen ba. Bayan da aka jima ka- 
dan na tsaye a-wurin suka zo, suka che 
ma Bitrus, Hakika kai kuma na chikkinsu 
ne; gamma harshenka ya tone ka. 
74 Sa'annan ya soma la'ana da: rantsuwa, 
yana chewa, Ban san mutumen ba. 
Nan-da-nan kwa zakara ya yi chara. 
75 Bitrus kuma ya tuna da magana da Isa 
ya fadi, Tun zakara ba ya yi chara ba, 
za ka yi musuna so uku. Ya fita woje, 
ya yi ta kuka mai-zafi. 


Ananan da safiya ta yi, dukan manyan 
malamai da datibai na jama'a suka yi 

2 shawara a-kan Isa su kashe shi: suka 
damre shi, suka taff da shi, suka izza 
shi ga Bilatus mai-mulki. 


3 Sa'annan Yahutha wanda ya bashe 
shi, sa'anda ya ga an mgaya an hu- 
144 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 27.10 


kumta shi, ya yi ladama, ya koma da 
azurfan nan talatin wurin manyan ma- 
4 lamai, da datibai, yana chewa, Na yi 
zunubi da shi ke jini mara-aibi ne na 
bashe shi. Amma suka che, Inna ru- 
5 wanmu da wannan? naka ne. Sai ya 
jefadda azurfan chikkin wuri mai-tsarki, 
kana ya fita; ya taffi kuma ya shake 
6 kansa. Manyan malamai kwa suka dauko 
azurfan, suka che, Ba ya halatta ba a sa 
su chikkin ma-aje, da shi ke tamanin jini 
7 ne. Suka yi shawara, kana suka seyi 
saurar mai-tukani da su, wurin da za 
8 a bizne baki. Domin wannan aka che da 
sauran nan saurar jini, har yau. Sa'annan 
9 aka chikka abin da aka fadi ta bakin 
annabi Irmiya, chewa, 
Suka dauki azurfa talatin, tamanin 
wanda aka yi tamaninsa, 
wanda yayan Israila suka yi tama- 
10 ninsa; suka bada su domin saurar mai- 
tukani, yada Ubangiji ya umurche ni. 
145 


Google 


27.11 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


11 Isa kwa ya tsaya a-gabban mai- 
mulkin : mai-mulkin kuma ya tamba- 
ye shi, yana chewa, Ko kai Sarkin 

12 Yahudawa ne? Isa ya che masa, Ka 
fadi. Sa'anda manyan malamai kuma 
da datibai suka yi ta sarassa, ba ya amsa 

13 da komi ba. Sa'annan Bilatus ya che 
masa, Ba ka ji ba yada su ke shaida a- 

14 kanka dayawa ? Amma ko da magana 
daya ba ya amsa masa ba: har mai- 

15 mulkin ya yi ta mamaki kwarai. Amma 
dai chikkin kwanakin Idi mai-mulkin ya 
saba kwanto ma taro damrere guda daya, 

16 wanda suka nufa. Lokachin nan fa suna 
da wani damrere mashahuri, sunansa 

17 Barabbas. Sa'anda fa suna nan tatare, 
Bilatus ya che masu, Wanne ku ke nufa 
in kwanto maku? Barabbas koko Isa 
wanda a ke che da shi Almasihu ? 

18 Gamma ya sani sabada kishi ne suka 

19 bashe shi. Yana nan fa yana zamne 
bissa dakalin shari'a, sai matatasa ta aiko 

146 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 27. 26 


masa, tana chewa, Ka fita maganar mai- 
adilchin nan: gamma a-chikkin mafalki 
yau na yi wahalla dayawa sabada shi. 
20 Manyan malamai fa da datibai suka 
rinjayi taron jamaa su yi roko domin 
21 Barabbas, a halaka Isa. Amma mai- 
mulkin ya amsa, ya che masu, A-chikkin 
biyudin nan wanne ku ke nufi in kwanto 
22 maku? Suka che, Barabbas. Bilatus 
ya che masu, Mi zan yi fa da Isa wanda 
a ke che da shi Almasihu ? Dukansu suka 
23 che, A gichiye shi. Ya che, Donmi, 
wache mugunta ya yi? Amma suka yi 
ihu kwarai, suna chewa, A gichiye shi. 
24 Sa'anda Bilatus fa ya ga ba ya rinjaya 
ba ko kadan, har ma rigima tashi ta ke 
yi, sai ya dauki ruwa, ya wanke hannu- 
wansa a-gabban taro, yana chewa, Na 
barata dagga jinin wannan mai-adilchi : 
25.wannan naku ne. Dukan mutane kwa 
suka amsa, suka che, Jininsa shi zamna a- 
26 kanmu da yayanmu. Sa'annan ya kwanto 
147 


Google 


27. 27 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


masu Barabbas : amma ya yi ma Isa bulala 
kana ya bashe shi domin a gichiye shi. 

27 Sa'annan yan-yakin mai-mulkin su- 
ka shigadda Isa chikkin fada, suka tara 

28 masa dukan taron yan-yaki. Suka tube 
tufafinsa, suka yafa masa wata alkyaba 

29 ja. Suka tubka rawani na kaya, suka 
dibiya masa a-kai, suka sa gora chik- 
kin hannun damansa; suka durkussa 
a-gabbansa, suna ta yi masa ba'a, suna 
chewa, A gaishe ka, Sarkin Yahudawa ! 

30 Suka tofa masa miyau, suka karbi goran, 

31 suka buga shi a-kai. Sa'anda suka yi 
masa ba'a kuma, suka tube masa alkya- 
ban, suka yafa masa nasa tufafi, suka 
taffi da shi domin a gichiye shi. 

32 Sa'anda suna fitowa, suka iske wani 
mutumen Kairowani, sunansa Siman : 
suka tilasa shi ya taffi tare da su, domin 

33 shi dauki gichiyensa. Kuma sa'anda 
suka issa wani wuri, sunansa Juljutha, 

34 wato fasarassa, Wurin kwaluwa, suka 


148 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 27.43 


ba shi wine garwoye da matsaramama, 
domin shi sha: amma sa'anda ya dan- 
35 dana, ya ki sha. Sa'anda suka gichiye 
shi, suka raraba tufafinsa a-chikkinsu, 
36 suna jefa kuria: daggachan kwa suka 
37 zamna suna zuba masa ido. A-bissa 
kansa kwa suka sa sarassa a-rubuche, 
WANNAN ISA NE SARKIN YAHUDAWA. Sa- 
38 'annan tare da shi an gichiye mafassa 
guda biyu, daya ga hannun dama, daya 
39 ga na hagu. Wadanda su ke wuchewa 
suka yi masa bakar magana kuma, suna 
40 kada kansu, suna chewa, Kai mai-rushen 
wuri mai-tsari mai-gina shi kuma chikkin 
kwana uku, chechi kanka : idan kai Dan 
41 Allah ne, ka sabko dagga gichiye. Hak- 
kanan kuma manyan malamai suna yi 
masa ba'a, tare da marubuta da datibai, 
42 suka che, Ya chechi wadansu, ya kasa 
cheton kansa. Sarkin Israila ne shi; shi 
sabko yanzu dagga gichiye, mu kwa 
43 mu a bada gaskiya gareshi. Yana dogara 
149 


Google 


27.44 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


ga Allah; bari ya fishe shi yanzu, idan 
44 yana sonsa: gamma ya che, Ni Dan 
Allah ne. Mafassan nan kuma wadanda 
aka gichiye su tare da shi suka zuba masa 
wannan bakar magana. 
45 Tun dagga sa'a ta shidda kuma har 
sa'a ta tara dufu ya yi bissa dukan kassa. 
46 Wojen sa'a ta tara kuma Isa ya yi kirra da 
muriya mai-karfi, yana chewa, Eli, Eli, 
lama sabachthani? wato, Ya Allahna, 
Ya Allahna, Donmi ka yashe ni? Wadansu 
47 dagga chikkin na tsaye a-wurin, da suka 
ji, suka che, Wannan mutum yana kirran 
48 Iliya. Nan-da-nan fa wani dagga chik- 
kinsu ya gudu, ya dauko soso, ya chikka 
shi da ruwan tsami, ya sa shi a-kan gora, 
49 ya ba shi domin ya sha. Sauran suka 
che, Bari kurum. Mu gani ko Iliya ya 
50 zo ya cheche shi. Isa kwa ya sake kirra 
da muriya mai-karfi, kana ya sakki ru- 
51 hunsa. Ga kwa zani na kariyar wuri mai- 
tsarki ya tsagu ya rabu biyu, tun dagga 
150 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 27.58 


bissa har kassa : duniya kuma ta raurawa ; 
02 pannu suka tsatsagu ; kabarbari kuma 
suka . bubude ; jikuna dayawa kuma na 
tsarkaka wadanda sun rigaya sun yi 
53 barchi suka tashi; suka fito dagga chik- 
kin kabarbari bayan tashinsa, kana suka 
shiga chikkin birni mai-tsarki, suka ba- 
54 yanna ga mutane dayawa. Zarmai fa da 
wadanda su ke tare da shi suna tsaron 
Isa, sa'anda suka ga raurawar duniya, da 
al'amuran da aka yi, suka ji tsoro kwarai, 
suna chewa, Hakika wannan Dan Allah 
55 ne. Mata fa dayawa suna nan suna 
kallo dagga nesa, wadanda suka bi, Isa 
tun dagga Galili, suna yi masa hidima : 
56 a-chikkinsu da Maryamu Magdaliya, da 
Maryamu uwar Yakub da Yosi, da kuma 
uwar yayan Zabadi. 


57 Sa'anda marechi ya yi kuma, sai 
wani mai-arziki ya zo dagga Arramati, 
sunansa Yusufu, shi da kansa ma alma- 

58 jirin Isa ne: wannan mutum fa ya taff 

151 


Google 


27.59 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


wurin Bilatus, ya roki jikin Isa. Sa'annan 
Bilatus ya umurchi a-bayasda shi. Yu- 
59 sufu kwa ya dauki jikin, ya nade shi a- 
60 chikkin likafani mai-tsabta, ya aje shi 
chikkin nasa sabon kabari, wanda yai 
rigaya ya sasaka dagga chikkin duchi: 
ya gunguro da wani baban duchi har ko- 
61 far kabari, ya tashi. Maryamu Mag- 
daliya kuma tana nan, da wachan Mar- 
yamu, suna zamne daura ga kabari. 


62 Washegari kwa, wato kashegarin 
Shiriyar Paska, manyan malamai da 
Farisawa suna nan a-tatare wurin 

63 Bilatus, suna chewa, Ya Sidi, mun tuna, 
tun wannan mai-yaudara yana da rai, 
ya che, Bayan kwana uku in tashi kuma. 

64 Ka umurta fa a tabattadda kabarin har 
rana ta uku, domin kadda almajiransa 
su zo su sache shi, su che ma mutane, 
Ya tashi dagga matatu: rudami na 

65 karshe shi fi na fari þarna. Bilatus ya 
che masu, Kuna da matsara: ku taff; 

152 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 28.6 


ku tabattadda shi yada za ku iya. 

66 Suka taffi fa, suka tabattadda kabarin, 
suna buga ma duchi hatin, matsara 
suna tare da su. | 


ANANAN a-karewar ran assabachi sa- 
'anda rana ta fari ga bakwoi ta kusa 
wayewa, Maryamu Magdaliya da wa- 
chan Maryamu suka zo domin su ga 
2 kabarin. Sai ga baban raurawar duni- 
ya ta faru; gamma malaikan Ubangiji 
ya sabko dagga samma, ya zo ya gungu- 
3 radda duchi, ya zamna a-kansa. Sifassa 
tana kamma da walkiya, tufassa kuma 
4 fari fat kammar snow. Domin tsoronsa 
fa matsara suka yi rawan jiki, suka 
5 zamma kammar matatu. Amma ma- 
laika ya amsa, ya che ma matan, Kadda 
ku ji tsoro : gamma na sani kuna neman 
6 Isa, wanda an gichiye. Ba shi nan: 
gamma ya tashi kammar yada ya fadi. 
Ku zo, ku duba wurin da Ubangiji ya 
153 


Google 


28.7 BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 


T kwanta. Ku taff da samli kwa, ku fada 
ma almajiransa, Ya tashi dagga matatu ; 
ga shi kwa yana tafi gabbanka zuwa 
chikkin Galili ; chan za ku gan shi: ga 

8 shi, na fada maku. Da samli fa suka 
tashi dagga kabarin da tsoro da farin- 
chikki mai-girma, suka taff a-guje domin 

9 su kai ma almajiransa labari. Sai ga Isa 
ya gammu da su, yana chewa, A gaishe 
ku. Suka zo, suka rungume kaffafunsa, 

10 suka yi masa sujada. Sa'annan Isa ya che 
masu, Kadda ku ji tsoro: ku taffi, ku 
fada ma yan-uwana su taffi zuwa chikkin 
Galili, chan fa za su gan ni. 


11 Ananan suna chikkin taffiya, sai ga 
wadansu dagga chikkin matsara suka 
shiga chikkin birni, suka fada ma manyan 
malamai dukan al'amuran da suka faru. 

12 Kuma sa'anda suna tatare tare da dati- 
bai, har suka yi shawara, sai suka ba yan- 

13 yaki kurdi mai-yawa, suna chewa, Ku 
che, Almajiransa suka zo da da dare, 


154 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MATTA 28.20 


14 suka sache shi tun muna barchi. Idan 
kwa wannan ya shiga kunnen mai-mul- 
kin, mu a rinjaye shi, mu kwantadda 

15 hankalinku. Su fa suka karþi kurdi, 
suka yi abin da aka sa masu a-baka : 
wannan batu kwa ya watsu koinna wurin 
Yahudawa, ya wanzu kuma har yau. 


16 Amma almajiran goma sha daya 
suka taff chikkin Galili, zuwa duchin 

17 da Isa ya umurche su. Sa'anda suka 
gan shi, suka yi masa sujada: amma 

18 wadansu suka yi shakka. Isa kwa ya 
zo wurinsu, ya yi zanche da su, yana 
chewa, Dukan hukumchi a-chikkin sam- 

19 ma da kassa am bayas gareni. Ku taff 
fa, ku almajirtadda dukan alummai, 
kuna yi masu baptisma zuwa chikkin 
sunan Uba da Da da Ruhu Mai-tsarki : 

20 kuna kwoiya masu su kiyaye dukan iyakar 
abin da na umurche ku : ga shi kwa ina 
tare da ku kullayaumi har matuķar 
zamani. 


155 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN 
MARKUS. 


FARKON Bishara ta Isa Almasihu, Dan 
2 Allah. Kammar yada an rubuta chikkin 
litafin annabi Ishaya, 
Duba, ina aike manzona a-gabbanka, 
Wanda za shi shiriya hanyarka ; 
3 Muriyar mai-kirra a-chikkin jeji, 
Ku shiriya hanyar Ubangiji, 
Ku daidaita tafarkunsa ; 
4 Yohanna ya zo, shi wanda ya yi baptisma 
a-chikkin jeji, ya yi wa'azi na baptismar 
5 tuba zuwa gafarar zunubai. Dukan kas- 
sar Yahudiya, da dukan mutanen Kuddus 
kuma, suka fita wurinsa; ya yi masu 
baptisma chikkin kogin Urdun, suna 
6 fadin zunubansu. Yohanna ma yana 


156 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 1.13 


yafe da gashin rakumi, yana da damara 
ta fata a-gindinsa, yana chin fara da 

7 zuma ta jeji. Ya yi wa'azi, yana chewa, 
Wani yana zuwa dagga bayana wanda ya 
fi ni iko, maballen takalmansa ban issa 

8 ba in durkussa in kwanche. Ni na yi 
maku baptisma da ruwa; amma shi za 
ya yi maku baptisma da Ruhu Mai- 
tsarki. 


9 Ananan a-chikkin kwanakin nan, Isa 
ya fito dagga Nazarat ta Galili, Yohanna 
ya yi masa baptisma chikkin Urdun. 

10 Sa'anda yana fitowa dagga chikkin ruwa 

nan-da-nan, ya ga sammai suka keche, 

Ruhu kwa da kammar kurchiya yana sab- 

11 kowa a-bissansa: muriya kwa ta fito 

dagga sammai, Kai ne Dana kamnatache, 

da kai raina ya ji dadi sarai. 

12 Nan-da-nan kwa Ruhu ya kora shi 

13 zuwa jeji. Yana chikkin jeji kwana 

arbain, Shaitan yana jarabatasa ; yana 


157 


Google 


1.14 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


tare da namomin jeji ; malaïku suna bauta 
masa. 


14 Bayanda aka bada Yohanna, Isa 
ya taffo chikkin Galili, yana wa'azin 

15 Bishara ta Allah, yana chewa, Zamani 
ya chikka, mulkin Allah kwa ya kusa: 
ku tuba, ku bada gaskiya ga Bishara. 


16 Yana wuchewa a-bakin bahar na 
Galili, sai ya ga Siman da Andarawus 
dan-uwan Siman suna jefa taru chikkin 

17 bahar: domin su masuna ne. Isa ya 
che masu, Ku zo bayana, ni kwa in sanya 

18 ku ku zamma masunan mutane. Nan- 
da-nan suka bar tarorin, suka bi shi. 


19 Sa'anda yana wuchewa gabba kadan, 
sai ya ga Yakub dan Zabdi, da Yohanna 
dan-uwansa, su kuma suna chikkin jirgi, 

20 suna gyaran tarori. Nan-da-nan ya kirra 
su: suka bar ubansu Zabdi a-chikkin 
jirgi tare da barori wadanda a ke lada 
da su, suka bi bayansa. 


158 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 1.28 


21 Suka shiga chikkin Kafranahum ; 
nan-da-nan ya shiga majami'a ran assa- 
22 bachi, ya yi ta kwoiyasuwa. Suka yi 
mamaki da kwoiyasuwatasa : gamma ya 
kwoiya masu kammar wanda ya ke da 
hukumchi, ba kammar marubuta ba. 
23 Ananan a-chikkin majami'arsu akwoi 
wani mutum wanda shi ke da kazamin 
24 ruhu ; ya tada muriya, yana chewa, Inna 
ruwanmu da kai, ya Isa Ba-Nazarat ? ka 
zo domin ka halaka mu? Na san ko 
25 wanene kai, Mai-tsarki ne na Allah. Isa 
ya tsauta masa, yana chewa, Ka kame 
26 bakinka, ka fito dagga chikkinsa. Kaza- 
min ruhun ya murmurde shi ya tada 
muriya da karfi, kana ya fito dagga 
27 chikkinsa. Dukansu suka yi mamaki, har 
suka tantambayi junansu, suna chewa, 
Minene wannan ? sabuwar kwoiyasuwa 
che! har da kazaman ruhohi yana umur- 
ninsu da hukumchi, suna kwa jin maga- 
28 natasa. Labarinsa ya taffi nan-da-nan 


159 


Google 


1.29 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


koinna chikkin dukan kassashen Galili 
na kewoye. 


29 Da fitassu dagga ma-jami'a, suka 
shiga gidan Siman da Andarawus, tare 

30 da Yakub da Yohanna. Sarakwar Siman 
tana kwanche tana chiwon zazabi; nan- 

31 da-nan suka fada masa labarinta : ya zo 
ya kama ta a-hannunta, ya tashe ta; 
zazabi ya sakke ta, ta yi masu hidima. 


32 Da marechi, lokachinda rana ta fadi, 
aka kawo masa masu-chiwo duka, da 

33 masu-aljanu Birni duka ya taru a- 

34 bakin kofa. Ya warkadda masu-chiwo 
dayawa, irin chiwutassu dabam dabam, 
ya fitarda aljanu dayawa; ba ya kwa 
bar aljanu su yi magana ba, domin suka 
san shi. 


35 Da assusuba ya tashi ya fita, ya 

tafi wani wuri inda ba kowa, chan ya 
36 yi addu'a. Da Siman da wadanda su ke 
37 tare da shi suka bi bayansa ; suka same 


160 


Google ES oE A j 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 1.45 


shi, suka che masa, Dukan mutane suna 
38 nemanka. Ya che masu, Bari mu tafñ 
wani wuri zuwa garuruwa na kusa, 
domin in yi wa'azi a-chan kuma ; gamma 
39 dalilin fitowata ke nan. Ya shiga ma- 
jami'assu chikkin dukan kassar Galili, 
yana wa'azi yana fitarda aljanu. 


40 Wani kuturu ya zo gareshi, yana 
rokonsa, yana durkussawa a-gabbansa, 
yana che masa, Idan ka yarda, kana da 

41 iko ka tsarkake ni. Shi da ya ji juyayi, 
ya mika hannunsa, ya taba shi, ya che 

42 masa, Na yarda ; ka tsarkaka. Nan-da- 
nan kuturta ta rabu da shi, aka tsarkake 

43 shi. Ya kwa dokache shi da karfi, kana 

44 ya salame shi nan-da-nan, ya che masa, 
Lura kadda ka fada ma kowa komi: 
amma yi taffiyarka, ka nuna kanka ga 
malami, ka bayas domin tsarkakewarka 
abin da Musa ya umurta, domin shaida 

45 garesu. Amma ya fita, ya fara labar- 
tadda shi dayawa, ya watsadda zanchen 

161 F 


Google 


2.1 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


nan har Isa ba ya iya koma shiga chikkin 
birni a-sarari, amma yana woje chikkin 
wuraren da ba kowa: suna taffowa a- 
wurinsa dagga koinna. 


Bayan yan kwanaki sa'anda ya koma 
shiga chikkin Kafranahum, aka yi ta fadin 
2 labari yana gida. Mutane dayawa kwa 
suka taru, har babu sauran sarari, ko ga 
bakin kofa : ya kwa yi masu zanche da 
3 magana. Suka zo, suka kawo masa 
wani mutum, mai-chiwon inna, mutum 
4 hudu suna dauke da shi. Sa'anda suka 
. kasa issa a-wurinsa sabada taro, suka 
bude rufin soro inda ya ke: sa'anda suka 
bude shi, suka sabkadda shimfida wada 
= mai-chiwon mna yana kwanchiya a- 
5 bissanta. Isa kwa da ya ga bangaski- 
yarsu ya che ma mai-chiwon inna, Da, an 
6 gafarta zunubanka. Amma akwoi wa- 
dansu dagga chikkin marubuta suna nan 
zamme, suna tunani a-chikkin zuchi- 


162 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 2.13 


7 yarsu, suna chewa, Donmi mutumen nan 
ya ke fadi hakka ? yana swabon Allah ; 
wa ke da iko shi gafarta zunubai sai 

8 daya, Allah? Nan-da-nan kwa Isa, 
da ya gane chikkin ruhunsa suna tunani 
hakka a-chikkin ransu, ya che masu, 
Donmi ku ke tunanin wadannan abu a- 

9 chikkin zukatanku ? Wanne ya fi sauki, 
da a che ma mai-chiwon inna, An gafarta 
zunubanka; da a che masa, Tashi, ka 

10 dauki shimfidarka, ka yi taffiya ? Amma 
domin ku sani Dan mutum yana da iko 
a-duniya shi gafarta zunubai (ya che ma 

11 mai-chiwon inna), Ina che maka, Ka 
tashi, ka dauki shimfidarka, ka taffi 

12 gidanka. Ya tashi, nan-da-nan ya dauki 
shimfidassa, ya fita a-gabbansu duka; 
har dukansu suka yi mamaki, suka gir- 
mama Allah, suna chewa, Ba mu taba 
ganin irin wannan ba. 


13 Ya fita kuma zuwa bakin bahar; 
taro duka suka taffo wurinsa, ya kwoiya 
163 


Google 


2.14 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


14 masu. Sa'anda yana wuchewa, ya ga 
Lawi dan Halfa yana zamne wurin da 
a ke karban haraje, ya che masa, Ka biyo 

15 ni. Sai ya tashi ya bishi. Ananan, yana 
zamne yana chin abinchi a-gidansa, da 
masu-ka'þan haraje dayawa da masu- 
yin zunubi suna zamne tare da Isa da 
almajiransa : domin suna dayawa, suna 

16 binsa kuma. Marubuta na Farisawa 
kuma, sa'anda suka ga yana chin abinchi 
tare da masu-yin zunubi da masu-karþan 
haraje, suka che ma almajiransa, Yana 
chi yana sha tare da masu-karban haraje 

17 da masu-yin zunubi. Sa'anda Isa ya ji, 
ya che masu, Lafiyeyu ba su da bukatar 
mai-magani, sai masu-chiwuta : ni ban 
zo domin in kirra masu-adilchi ba, amma 
masu-yin zunubi. 


18 Almajiran Yohanna duk da Farisawa 
suna yin tatawui : suka zo suka che masa, 
Donmi almajiran Yohanna da almajiran 
Farisawa su ke yin tatawui, amma alma- 


164 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 2.24 


19 jiranka ba su yi ba? Isa ya che masu, 


20 


21 


22 


23 


Ya yuwu yayan dakin amariya su yi 
tatawui tun ango yana tare da su? 
muddar suna tare da ango, ba su iya 
tatawui ba. Amma kwanaki za su zuwa, 
inda za a dauke masu ango, sa'annan za 
su yin tatawui a-chikkin kwanakin nan. 
Ba mutum da za shi toshe tsofuwar tufa 
da kyallen gozo ; gamma abin da aka sa 
domin shi toshe, shi da kansa ke diba 
dagga chikkinta, sabuwa dagga tsofuwa, 
ketuwa ta karu ke nan. Kuma ba mu- 
tum da ya kan sa sabon wine chikkin 
tsofofin salkuna : gamma hakkanan wine 
sai ya fashe salkuna, wine ya lalache, duk 
da salkuna ; amma a kan sa sabon wine 
a-chikkin sabobin salkuna. | 


Ananan yana tafiya yana ratsa 
gonakin hatsi bissa ranar hutawa ; alma- 
jiransa suka soma karyen zangarkon hatsi 


24 suna chikkin tafiya. Farisawa suka che 


masa, Duba, donmi su ke yin abin da ba 
165 


Google 


2.25 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


ya halatta ba bissa ranar hutawa ? 
25 Ya che masu, Ba ku taba karanta abin 
da Dawuda ya yi sa'anda ya rasa, ya ji 
yungwa kuma, da shi, da wadanda ke 
26 tare da shi? Da ya shiga gidan Allah 
kwanakin da Abiyatha yana baban liman, 
ya chi gurasa ajiyeya, abin da ba ya ha- 
latta ba sai ga malamai, kuma ya ba 
27 wadanda ke tare da shi? Ya che masu, 
Aka yi ranar hutawa domin mutum, ba 
a .yi mutum domin ranar hutawa ba: 
28 domin hakkanan Dan mutum ubangiji ne 
har da ranar hutawa. 


Ya koma shiga majami'a ; a-nan fa akwoi 
wani mutum wanda ya ke da shanyayen 
2 hannu. Suka zuba masa ido, su gani, ko 
za ya warkadda shi bissa ranar hutawa ; 
3 domin su sare shi. Ya che ma mutumen 
nan mai-shanyayen hannu, Ka tashi 
4 tsaye a-tsakka. Ya che masu kuma, 
Ya halatta a-kan ranar hutawa a yi 
166 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 3.11 


nagarta, ko kwa a yi þarna ? a chechi 
rai, ko kwa a yi kissa? Amma suka yi 
5 shuru. Sa'anda ya dudube su da fushi, 
yana jin haushi sabada taurin zuchiyarsu, 
sai ya che ma mutumen, Miko hannunka. 
Ya miķa shi; hannunsa ya komo lafiya. 
6 Farisawa suka fita, kuma da su da mu- 
tanen Hirudus nan-da-nan suka kulla 
shawara a-kansa, yada za su kashe shi. 


T Isa kwa ya toge tare da almajiransa 
zuwa bakin bahar; taro mai-yawa kwa 
8 dagga Galili suka bi sh? ; dagga Yahudiya 
da KĶuddus, da Idumiya, da .ketaren 
Urdun, kuma dagga wojen Sur da Sida, 
taro mai-yawa, da suka ji labarin al- 
'amura masu-girma da ya ke yi, suka zo 
9 wurinsa. Ya fada ma almajiransa a bar 
masa jirgi kankani kusa da shi sabada 
10 taro, kadda su matse shi; gamma ya 
warkadda mutane dayawa ; har iyakar 
wadanda ke da chichiwuta masu-azaba 
11 suka matse shi domin su tabe shi. Kaza- 
167 


Google 


3.12 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


man ruhohi kuma yayin da suka gan shi 
duka, suka fadi a-gabbansa, suka tada 
“munya, suna chewa, Kai ne Dan Allah. 
12 Ya kwa dokache su dayawa kadda su 
bayanna shi. 


13 Ya hawo bissa duchin, ya kirrawo 
wadanda shi da kansa ya ke so: suka 
14 je wurinsa. Ya sanya goma sha biyu, 
domin su zamna tare da shi, domin kuma 
15 shi aike su garin su yi wa'azi, su kuma 
16 sami hukumchi da za su fitarda aljanu ; ya 
17 lakaba ma Siman Bitrus ; da Yakub kuma 
dan Zabdi, da Yohanna dan-uwan Yakub; 
ya lakaba masu Buwanarjis, wato, Ya- 
18 yan tsawa ke nan: da Andarawus, da 
Filibbus, da Barthalamawus, da Matta, 
da Toma, da Yakub dan Halfa, da Tad- 
19 dawus, da Siman Ba-Kan'ani, da Ya- 
hutha Iskariyoti, wanda ya bashe shi. 


20 Ya shiga wani gida. Taro suka taru 
- kuma, har ba su da iko su ko chi abinchi. 
168 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 3.28 


21 Sa'anda abokansa suka ji wannan, suka 
fita woje domin su kama shi: gamma 
22 suka che, Ya rude. Marubuta. kuma 
wadanda suka taffo. dagga Kuddus, suka 
che, Yana da Ba'alzabub, kuma, Ta 
wurin sarkin aljanu ya ke fitarda aljaņu. 
23 Ya kirrawo su, ya yi masu misalai, ya che, 
Kaka za shi yuwu Shaitan ya fitarda 
24 Shaitan? Kuma idan mulki ya rabu 
biyu, gaba tsakanin kansa, wannan mulki 
25 ba za shi iya tsayawa ba. Idan gida 
kuma ya rabu biyu, gaba tsakanin kansa, 
wannan gida ba shi iya tsayawa ba. 
26 Idan Shaitan kuma ya tashi gaba da 
kansa, ya rabu biyu, ba shi da iko shi 
27 tsaya, amma karewassa ta yi. Amma 
ba wanda ya iya shiga gidan mai-karfi, 
shi washe dukiyassa, im ba ya fara damre 
mai-karfin ba; kana shi washe gidansa. 
28 Hakika ina che maku, Za a gafarta ma 
yan Adam zunubansu duka, da iyachin 
swabeswabe wadanda za su yin swabo: 


169 F2 


Google 


3.29 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


29 amma dukan wanda za ya yi swabon 
Ruhu Mai-tsarki ba shi da gafara har 
abada, amma shi mai-laifin zunubi ne 

30 mara-matuka : domin suka che, Shina 
da kazamin ruhu, 


31 Ananan uwatasa da yan-uwansa suka 
zo; suka aike a-wurinsa, suna kirransa, 
32 suna tsaya a-woje. Taro kwa suna zamne 
—a-wurinsa ; suka che masa, Ga shi, uwarka 
da yan-uwanka suna woje suna nemanka. 
33 Ya amsa masu ya che, Wache che uwata 
34 da yan-uwana ? Sa'anda ya duduba wa- 
danda suna zamne a-wurinsa, ya che, Ga 
35 uwata da yan-uwana! Gamma iyakar 
= wanda za ya aika nufin Allah, shi ne 
 dan-uwana, da yar-uwata, da uwata. 


“A Ya koma ya fara kwoiyasuwa a-bakin 

” bahar. Taro mai-yawa kwarai suka taru 

a-wurinsa, har ya shiga chikkin jirgi, ya 

zamna chikkin bahar; taro duka kwa 

“9 suna bakin bahar a-kan tudu. Ya kwoiya 
170 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 4.10 


masu abu dayawa da misalai, a-chikkin 
3 kwoiyasuwassa ya che masu, Ku kassa 
kunne: Duba, mai-shibka ya fita domin 
4 shibka : ananan chikkin yin shibka, sai 
wadansu ir; suka fadi a-kan hanya, 
tsuntsaye suka zo suka chanye shi. 
5 Wadansu kuma suka fadi a-kan pa, 
wurinda ba su da kassa dayawa; nan- 
da-nan suka chirra, domin a-wurinsu 
6 kassa ba ta da zurfi : sa'anda rana ta yi, 
suka kone ; kuma domin ba su da saiwa, 
T. suka yi yaushi. Wadansu kuma suka 
fadi a-chikkin kayayuwa, kayayuwa suka 
yi girma, suka shake su, ba su yi kwaya 
8 ba. Wadansu kuma suka fadi chikkin 
kassa mai-kyau, suka bada anfani, suna 
yin girma, suna karuwa; suna bada 
kwaya, wani ribi talatin, wani kwa ribi 
9 sattin, wani qari. Ya che, Wanda ya 
ke da kunnuwa na ji, shi ji. 
10 Sa'anda yana shi kadai, wadanda su 
ke wurinsa tare da su goma sha biyu 


171 
Google 


4.11 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


11 suka tambaye shi a-kan misalan nan. Ya 
che masu, Ku aka ba da za ku san asirin 
mulkin Allah: amma ga wadanda ke 
woje, ana yin dukan abu da misalai : 

12 domin bissa ga gani su gani, kadda 
su gane; bissa ga ji su ji, kadda su 
fahimta ; domin kadda su sake juyowa, 

13 a yi masu gafara. Kuma ya che masu, 
Ba ku san wannan misali ba ? kaka fa 

14 za ku san misalai duka? Mai-shibka 

15 yana shibkar magana. Wadannan da su 
ke a-kan hanya, wurin da a ke shibkar 
magana, ke nan; sa'anda sun ji, nan-da- 
nan Shaitan ya zo, ya amshe magana da 

16 an shibka a-chikkinsu. Hakkanan kwa 
wadanda a ke shibkassu wurin pa ke 
nan; su, sa'anda sun ji magana, nan-da- 

17 nan su kan karbe ta da farinchikki; ba 
su da asali a-garesu, amma su kan 

 jimre kwanaki kadan; sa'annan loka- 
chinda wahalla ta taso ko tsanani 
“sabili da magana, nan-da-nan su kan yi 


172 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 4.25- 


18 tuntube. Wadansu kuma da a ke shib- 
kassu wurin ķayayuwa ke nan; irin da 
19 kan ji magana, amma dawoiniyar duniya, 
da rudin dukiya, da sha'awar wadansu 
abu masu-shigowa, su kan shaķe magana, 

20 ta zamma mara-anfani. Wadannan ku- 
ma da aka shibka su a-chikkin kassa 
mai-kyau ke nan ; irin da kan ji magana, 
suna karbatta, suna bada anfani, wani 
ribi talatin, wani sattin, wani kuma 
dari. 

21 Ya che masu, A kan kawo fitilla 
domin a aje ta kalkashin masaki ko kwa 
ķalķashin gado, ba a kan aje ta bissa 

22 alkuki ba? Gamma ba abin da ke a- 
boye, da ba za ya bayanna ba; ba kwa 
abin da aka asirta, sai dai domin ya 

23 tono. Idan kowa yana da kunnuwa 

24 na ji, shi ji. Ya che kuma, Ku yi lura 
fa da abin da ku ke ji : da mudun nan da 
ku ke aunawa, da shi za a auna maku : 

25 za a kara maku kuma. Gamma wanda 


173 


Google 


4.26 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


shi ke da abu, shi za a ba : kuma wanda 
ba shi da abu, dagga wurinsa za a amshe 
abin da ke gareshi. 


26 Ya che kuma, Mulkin Allah hakka ya 
ke, wato kammar mutum ya watsa iri 
27 a-ķassa ; ya kwana ya tashi dare da rana, 
iri kuma ya chirra ya yi girma, shi kwa 
28 ba ya san yada yana yi ba. Kassa tana 
bada anfani don kanta, soshiya tukuna, 
kana zangarniya, bayan wannan zan- 
garniya da kwaya nunana a-chikki. 
29 Sa'anda anfani ya nuna, nan-da-nan sai 
ya sa magirbi, domin lokachin girbi 
ya yi. 
30 Ya che kuma, Kaka za mu kwatanta 
mulkin Allah ? da wanne misali kuma za 
31 mu misalta shi? Yana kamma da kwa- 
yar mustard, wada, sa'anda aka shibka ta 
a-chikkin kassa, ko da ta fi kowanne irin 
32 da ke chikkin kassa kankanta, duk da 
hakka sa'anda aka shibka ta ta kan yi 
174 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 4.38 


girma, ta kan zamma ta fi dukan ganye 
girma, ta kan mika rassa masu-girma ; 
har tsuntsayen samma sun iya sabka 
kalkashin innuwatata. 


39 Da misalai dayawa irin wadannan 
ya fada masu zanche, gwalgwadon iya- 

34 kachin jinsu : kuma ba ya yi masu zanche 
ba sai da misali : amma dagga asiri ya 
bude ma nasa almajirai azanchin dukan 
komi. 


35 A-chikkin ranan nan, sa'anda mare- 
chi ya yi, ya che masu, Bari mu taffi zuwa 
36 wanchan ketare. Suka rabu da taro, 
suka dauke shi tare da su hakkanan 
chikkin jirgi. Akwoi wadansu jirage ku- 
37 ma suna tare da shi. Baban hadari kwa 
na iska ya tashi, rakuman ruwa suka 
bubuge jirgi, ruwa ya shiga, har jirgi 
38 yana ta chikka. Shi da kansa yana 
dagga karshen jirgi, yana barchi a-kan 
shimfida : suka falkadda shi, suka che 
175 


Google 


4.39 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


masa, Malam, ba ka kulla mu halaka ba ? 

39 Ya falka, ya tsauta ma iska, ya che ma 
bahar, Ka natsu, ka yi shuru. Iska ya 

40 kwanta, babar natsuwa ta samu. Ya che 
masu, Donmi ku ke tsorata ? har yanzu 

41 ba ku da bangaskiya? Suka ji tsoro 
kwarai, suka che ma junansu, Wanene 
wannan fa wanda har iska da bahar suna 
biye masa ? 


SUKA zo wanchan ketaren bahar, chikkin 
“2 kassar Garasinawa. Sa'anda ya fita 
dagga chikkin jirgi, nan-da-nan wani 
mutum mai-kazamin ruhu ya gammu da 
shi, yana fitowa dagga chikkin kabar- 
-8 bari, wurin zammansa ke nan chikkin 
kabarbari: ba wanda yana da iko shi 

4 kara damre shi, ko da sarka ; gamma aka 
damre shi dayawa da maruruwa da sara- 
koki, ya tsuntsunke sarakoki, maruruwa 
kuma ya karkarye su : ba wanda yana da 

5 iko shi yi masa foro. Kullum kwa, dare 

176 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 5.13 


da rana, a-chikkin kabarbari da duwatsu, 
yana kururuwa, yana tsatsage jikinsa da 
6 duwatsu. Sa'anda ya hangi Isa dagga 
nesa, ya sheko a-guje, ya yi masa su- 
T jada; ya tada muriya da karfi, ya che, 
Inna ruwana da kai, ya Isa, kai Dan 
Allah Madaukaki? Na gamma ka da 
8 Allah, kadda ka yi mani azaba. Gamma 
ya che masa, Ka fito dagga chikkinsa, ya 
9 kai kazamin ruhu. Ya tambaye shi, 
Kaka sunanka ? Ya che masa, Sunana 
10 Tulli ne; gamma muna dayawa. Ya 
roke shi dayawa kadda ya kore su dagga 
11 chikkin kassan nan. A-wurin nan fa 
akwoi taron gursunai mai-yawa, suna 
12 kiwo a-gangaren duchi. Suka roke shi, 
suna chewa, Ka aike mu a-chikkin gur- 
13 sunai, domin mu shiga chikkinsu. Ya 
kwa yarda masu. Kazaman ruhohi suka 
fita, suka shiga chikkin gursunai.: garke 
kwa suka rugungunto a-gangare, suka 
fada chikkin bahar, suka yi wojen alfin ; 
177 


Google 


5.14 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


14 suka shake chikkin bahar. Masu-ki- 
wonsu kuma suka gudu, suka bada labari 
chikkin birni, da kauyuka kuma. Aka 

15 fito domin a duba abin da ya faru. Aka 
zo wurin Isa, aka ga wannan wanda ya 
ke da aljanu yana zamne, yana sanye 
da tufafi, yana chikkin hankalinsa, shi 
wanda ya ke da tullin aljanu : suka ji 

16 tsoro. Wadanda suka gani, suka ba 
su labari yada aka yi ma wanda ya 
ke da aljanu, da labarin gursunai kuma. 

17 Aka soma rokonsa ya fita dagga iya- 

18 kansu. Sa'anda yana shiga jirgi, shi. 
wanda ya ke da aljanu da ya roke shi shi 

19 zamna tare da shi. Amma ba ya bar shi 
ba, ya che masa, Ka taffi gidanka zuwa 
wurin abokanka kuma, ka ba su labarin 
alamura masu-girma da Ubangiji ya yi 

20 maka, ya jikanka kuma. Ya yi taffi- 
yassa, ya fara shela chikkin Dikafolis 
al'amura masu-girma da Isa ya yi masa : 
mutane duka suka yi mamaki. 


178 


Google 


BISHARA HANNUN DAGGA MARKUS 5.29 


21 Saanda Isa ya koma taffiya a- 
chikkin jirgi zuwa wanchan ketare, taro 
suka taru a-wurinsa : yana bakin bahar. 

22 Wani dagga chikkin masu-hukumchin ma- 
jami'a ya zo, sunnasa Yayirus; da 

23 ganinsa ya fadi a-gabbansa, yana ta ro- 
konsa dayawa, yana chewa, Diyata kan- 
kanuwa tana bakin mutuwa: ina bidi 
gareka, ka zo ka dibiya mata hannuwa, 

24 domin ta sami lafiya, ta rayu kuma. Ya 
taf tare da shi; taro mai-yawa suna 
binsa, suna matsa shi. 


25 Wata mache kuma, wada tana zubar 
26 jini shekara goma sha biyu, ta sha 
wahalla dayawa kwa ga hannuwan masu- 
magani dayawa, ta þatar da dukan abin 
da ke wurinta, ba ta anfani komi ba, 
27 amma chiwuta sai daduwa ta ke yi, da 
shi ke ta ji labarin Isa, ta shiga chikkin 
28 taro ta baya, ta tabi rigatasa. Gamma 
tana chewa, Idan na taba ko tufafinsa 
29 kadai, zan sami lafiya. Nan-da-nan zu- 
179 


Google 


5.30 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


bar jininta ta kaffe ; ta ji a-chikkin jikinta 
30 ta warke dagga azaban nan tata. Nan- 
da-nan Isa, sa'anda ya sani a-chikkin 
ransa iko dagga chikkinsa ya fita, ya 
waiwaya a-chikkin taro, ya che, Wanene 
31 ya taba tufafina ? Almajiransa suka che 
masa, Kana ganin taro suna matsa ka, 
32 kana fa chewa, Wanene ya taba ni? Shi 
ma ya duduba domin ya gan ta wada 
99 ta yi abin nan. Amma machen ta zo 
tana jin tsoro, tana rawan jiki, domin 
tana sane da abin da aka yi mata, ta fadi 
a-gabbansa, ta fada masa gaskiya duka. 
34 Ya che mata, Diya, bangaskiyarki ta 
warkadda ke; ki taffi lafiya, ki zamma 
lafiya kina huta da azabarki. 


35 Yana nan yana chikkin magana, aka 
zo dagga gidan mai-hukumchin majami'a, 
suna chewa, Diyarka ta mutu : donmi ka 

36 ke kara wahalda Malam ? Amma Isa ba 
ya lura da magana da aka fadi, ya che 
ma mai-hukumchin majami'a, Kadda ka 

180 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 5.43 


37 ji tsoro, sai dai ka bada gaskiya. Ba ya 
bari kowa ya bi tare da shi, sai Bitrus, da 
Yakub, da Yohanna dan-uwan Yakub. 

38 Suka zo gidan mai-hukumchin majamia ; 
ya ga ana hayaniya, ana kuka, ana kuru- 

39 ruwa dayawa. Sa'anda ya shiga, ya che 
masu, Donmi ku ke yin hayaniya, kuna 
kuka kuma ? yarinya ba matachiya ta ke 

40 ba, amma barchi ta ke yi. Suka yi masa 
dariyar ganganko. Amma sa'anda ya 
fitarda dukansu woje, ya dauko uban 
yarinya da uwatata da wadanda ke tare 
da shi, ya shiga wurinda yarinya ta ke. 

41 Ya kama hannun yarinya, ya che mata, 
Talitha kumi; wato azanchin wannan, 

42 Yarinya, ina che maki, Ki tashi. Nan- 
da-nan yarinya ta tashi, ta yi yawo; 
gamma shekarunta goma sha biyu ne. 
Suka yi mamaki nan-da-nan da mamaki 

43 mai-girma. Ya dokache su kadda kowa 
ya san wannan : ya che kuma a ba ta 
abinchi. 

181 
Google 


6.1 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


Ya fita dagga chan ; ya zo garinsa ; alma- 
2 jiransa suka bi shi. Sa'anda ranar 
hutawa ta yi, ya fara kwoiyasuwa a- 
chikkin majami'a: mutane dayawa sa- 
'anda suna jinsa suka yi mamaki, suna 
chewa, Dagga inna wannan mutum yana 
da wadannan abu ? da, Wanne azanchi ke 
nan da aka ba mutumen nan, wadannan 
ayuka fa masu-iko da su ke firfita dagga 
3 hannunsa? Wannan ba shi ne ma- 
sasakin nan ba, dan Maryamu, dan- 
uwan Yakub, da Yosi, da Yahutha, da 
Siman? Yan-uwansa mata fa ba tare 
da mu su ke ba? Ya zamma abin yin 
4 tutube a-garesu. Isa ya che masu, An- 
nabi ba shi kan rasa daraja ba, sai 
chikkin garinsa, a-wurin danginsa kuma, 
5 da chikkin gidansa kuma. Ba ya iya 
kowanne aiki mai-iko ba a-wurin nan, sai 
dai ya sa hannuwansa a-bissa wadansu 
marasa-lafiya kadan, ya warkadda su. 
182 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS (6.13 


6 Ya yi mamaki sabada rashin bangaski- 
yarsu. 
Ya rika yawo kuma a-chikkin kau- 
yuka yana kwoiyasuwa. 


7 Ya kirrawo su goma sha biyu, ya 
fara aike su su tafi biyu biyu ; ya ba su 
8 iko kuma bissa kazaman ruhohi; ya 
dokache su kadda su taffi da komi domin 
hanya, sai sanda kadai; banda gurasa, 
banda jaka, banda kurdi a-chikkin da- 
9 marassu ; sai a tafi da takalmai a-kaffa : 
10 kadda a yafa da riga biyu kuma. Ya che 
masu kuma, Kowanne wurin da kuka 
shiga gida, ku zamna nan har sa'anda za 
11 ku fita wurin. Dukan wurin da ba a 
karbe ku ba, kuma ba su ji maganarku 
ba, sa'anda kuna fita chikki, ku karkade 
kura da ke kalkashin sawayenku domin 
12 shaida a-kansu. Suka fita, suka yi wa'azi 
13 mutane su tuba. Suka fitarda aljanu 
dayawa, marasa-lafiya kuma dayawa suka 
shafe su da mai, suka warkadda su. 


183 
Google 


6.14 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


14 Sarki Hirudus ya ji labarinsa ; gam- 
ma sunansa ya zamma sanane: ya che 
fa, Yohanna mai-yin baptisma ya tashi 
dagga matatu, domin wannan wadannan 

-15 ikoki suna aiki a-chikkinsa. Wadansu 
kuma suka che, Iliya ne. Wadansu 
kuma suka che, Wani annabi ne, kammar 

16 wani dagga chikkin annabawa. Amma 
Hirudus sa'anda ya ji, ya che, Yohanna, 
wanda na yanke kansa, shi ne ya tashi. 


17 Gamma da Hirudus da kansa ya aike, 
ya kama Yohanna, ya damre shi chikkin 
kurkuku sabada Hirudiya matar Filibbus 

18 dan-uwansa : gamma ya amre ta. Gam- 
ma Yohanna ya che ma Hirudus, Ba ya 
halatta ba a-gareka kana da matar dan- 

19 uwanka. Ita fa Hirudiya ta dauki gaba 
da shi, tana so ta kashe shi; ba ta iya 

20 ba; gamma Hirudus yana jin tsoron Yo- 
hanna, domin ya sani shi mai-adilchi ne, 
mai-tsarki ne kuma, ya tsare shi da 
kyau. Sa'anda ya ji shi kuma, ya rude 

184 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 6.26 


dayawa ; yana kwa jinsa da farinzuchiya. 
21 Sa'anda rana ta zo inda Hirudus yana da 
zarafi, da za shi yin buki bissa rana da 
aka haife shi ga manya manyan mutan- 
ensa, da zaramawa, da sarakunan Galili ; 
22 sa'anda diyar Hirudiya da kanta ta shiga 
ta yi rawa, ta gami Hirudus duk da wa- 
danda ke zamne suna chin abinchi tare 
da shi; sarki fa ya che ma buduruwan, 
Iyakar abin da ki ke nufa sai ki roke ni, 
23 sai kwa im ba ki. Ya yi mata rantsuwa 
kuma, Kominene da za ki roke ni, sai 
24 im ba ki, har da sashin mulkina. Ta fita, 
ta che ma uwatata, Mi zan roka? Ta 
che, Kan Yohanna mai-yin baptisma. 
25 Nan-da-nan ta shiga da hamzari wurin 
sarki, ta yi roko, tana chewa, Ina so ka 
ba ni yanzu yanzu kan Yohanna mai-yin 
26 baptisma a-chikkin akushi. Zuchiyar 
sarki ta bache dayawa; amma sabada 
rantsuwa da ya yi, kuma sabada wadanda 
ke zamne wurin abinchi, ba ya so ya 


185 


Google 


6.27 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


27 hana ta ba. Nan-da-nan sarki ya aike 
wani dan-yaki dagga chikkin matsar- 
ansa, ya umurta a kawo kansa : ya taffi 

28 ya yanke kansa a-chikkin kurkuku,: ya 
kawo kansa a-chikkin akushi, ya ba 
yarinya shi ; yarinya kwa ta ba uwatata. 

29 Sa'anda almajiransa suka ji labari, suka 
zo suka dauki gangan jikinsa, suka aje 
shi a-chikkin kabari. 


30 Manzani suka tataru wurin Isa; 
suka fada masa abu duka, iyakar abin 
da suka yi duka, da abin da suka kwoiyas 

31 duka. Ya che masu, Ku zo ku komo 
woje daya ku dayanku wurinda ba kowa, 
ku huta kadan. Gamma masu-kai da 
kawowa suna dayawa, ba su da dama da 

32 za su ko chi abinchi. Suka taffi kuma 
chikkin jirgi woje daya wurinda ba kowa. 

33 Aka gan su suna chikkin taffiya, mutane 
dayawa suka san su, da kaffa suka yi gudu 
tare, suka taffi chan dagga dukan birane, 

34 suka rigaye su. Ya fito ya ga taro mai- 

186 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 6. 41 


yawa, ya ji juyayinsu, gamma kammar 
tumaki su ke wadanda ba su da ma- 
kiyayi : ya fara kwoiya masu abu dayawa. 
35 Sa'anda rana ta rigaya ta kusa faduwa, 
almajiransa suka zo wurinsa, suka che, 
Wurin nan ba kowa, kuma rana ta rigaya 
36 ta kusa faduwa : ka salame su, domin su 
tafi chikkin karakarai da kauyukan da 
su ke kewoye, su seyo wa kansu abinchi. 
37 Amma ya amsa, ya che masu, Ku ku ba 
su su chi. Suka che masa, Mu taffi mu 
seyo gurasa ta penny metin, mu ba su 
38 su chi? Ya che masu, Dunkuli guda 
nawa ke wurinku ? ku taffi ku duba. 
Sa'anda suka sani, suka che, Guda biyar 
39 ne, da kifi biyu. Ya umurche su duka 
su zamna tirika tirika a-bissa danyar 
40 chiyawa. Suka zamna sahu sahu, wa- 
dansu sahu dari dari, wadansu sahu 
41 hamsin hamsin. Ya dauki dunkulin nan 
biyar da kifi biyu, ya tada idanunsa sam- 
' ma, kana ya albarkache su, ya karkarye ; 
187 


Google 


6.42 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


ya ba almajiran domin su aje a-gab- 
bansu ; kifin nan biyu kuma ya raraba 
42 masu duka. Duka suka chi, suka koshi. 
43 Suka tatara barbashi, chikke da samfo 
goma sha biyu, duk da na kifaye kuma. 
44 Wadanda suka chi dunkulan nan naga 


hamsa ne. 


45 Nan-da-nan ya lizimta ma alma- 
jiransa su shiga jirgi, su taffi gabbansa 
—zuwa wanchan ketare har Baitsaida, 
46 kafin shi ya salami taron. Bayanda ya 
salame su, ya taffi zuwa chikkin duchi 
47 garin yin addu'a. Sa'anda marechi ya 
yi, jirgi yana tsakkar bahar, yana shi 
48 dayansa a-kan tudu. Sa'anda ya gan su 
suna fama da tukin jirgi, gamma. iska 
yana gaba da su, ya zo wurinsu a-chikkin 
wakachin tsaro na hudu, yana taka ba- 
49 har; da za ya wuche su: amma su, 
sa'anda suka gan shi yana taka bahar, 
suka yi. tsamani fatalwa che, suka 
50 tada muriya: gamma dukansu suka 


188 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS (6.56 


gan shi, hankalinsu ya tashi kuma. 
Amma nan-da-nan ya yi magana da su, 
ya che masu, Hakalinku shi kwanta : ni 

51 ne; kadda ku ji tsoro. Ya hawo jirgi ya 
shiga wurinsu ; iska ya kwanta : suka yi 

52 mamaki kwarai a-chikkin ransu ; gamma 
ba su fahimchi zanchen dunkulan nan ba, 
amma zuchiyassu ta taurara. 


53 Sa'anda suka zo ketare, suka issa 
kassar Janisarat, suka damri jirgi a-bakin 

54 gaba. Sa'anda suka fita jirgi, nan-da- 

55 nan mutane suka sansanche shi, suka yi 
ta gudu koinna a-chikkin dukan kassan 
nan, suka fara dauko marasa-lafiya a- 
bissa shimfidunsu, wurinda suka ji ya ke. 

56 Kuma dukan wurin da ya shiga, ko chik- 
kin kauyuka, ko chikkin birane, ko chik- 
kin karakarai, suka aje marasa-lafiya 
chikkin kasuwai, suna rokonsa su taba 
ko shafin rigatasa : kuma iyakar wadanda 
suka taba shi suka warke. 


189 
Google 


7.1 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


FARISAWA suka taru a-wurinsa, da kuma 
wadansu dagga chikkin marubuta, wa- 
2 danda suka zo dagga Kuddus, suka ga 
wadansu dagga chikkin almajiransa suna 
chin gurasarsu da hannuwa marasa- 
tsarki, wato marasa-wanke ke nan. 
3 Gamma Farisawa, da Yahudawa duka, ba 
su kan chi ba, im ba su wanke hannuwa 
da himma, suna kiyayi tadar tsofofi : 
4 sa'anda su kan fita dagga chikkin 
kasuwa kuma, ba su kan chi ba, sai sun 
yi wanka tukuna: akwoi wadansu abu 
kuma dayawa, da sun karba domin a 
kiyaye, da wankewar tasoshi da tukani, 
5 da santula. Farisawa da marubuta suka 
tambaye shi, suka che, Donmi alma- 
jiranka ba su bi tadar tsofofi, amma suna 
chin gurasa da hannuwa marasa-tsarki ? 
6 Ya che masu, Daidai Ishaya ya yi an- 
nabchi a-kanku, ku masa-riya, kammar 
yada an rubuta, 


190 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 7.14 


Wannan Al'umma tana girmama ni 
da lebunansu, 

Amma zuchiyarsu tana nesa da ni. 

ri Amma banza su ke yi mani sujada, 
Sanin da su ke kwoiyasuwa zantatu- 

kan mutane ne. 

8 Kuna barin dokar Allah, kuna rike da 
9 tadar mutane. Ya che masu, Sarai ne 
kuna kin dokar Allah, domin ku kiyayi 
10 tadarku. Gamma Musa ya che, Ka bada 
girma ga ubanka da uwarka; kuma, 
Wanda ya zagi uba ko uwa, shi mutu 
11 lalai : amma ku kuna chewa, Idan mutum 
ya che ma ubansa ko kwa uwatasa, Moriya 
wada za ka samu a-gareni Korban ne, 

12 wato, Am bayas ga Allah; ba ku kara 
barinsa shi yi ma ubansa ko uwatasa 
13 aikin komi ; kuna maida maganar Allah 
wofi ke nan sabada tadarku, wada kuka 
bayas : abu dayawa kuma kammar wan- 
l4 nan ku kan yi. Ya sake kirrawo taro, 
ya che masu, Ku ji ni ku duka, ku fa- 


191 


Google 


7.15 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


15 hinta kuma : babu abin da ke dagga woje 
ga mutum, garin shiga chikkinsa ya iya 
kazamtadda shi : amma abubuwan da ke 
fitowa dagga chikkin mutum su ne suna 
17 kazamtadda mutum. Sa'anda ya rabu 
da taro ya shiga gida, almajiransa suka 
18 tambaye shi misalin nan. Ya che masu, 
Har ku ma kun rasa fahimi hakka ? 
Ba ku gane ba, iyakar abu dagga woje 
wanda ya shiga chikkin mutum, ba ya 
19 iya kazamtadda shi ba; gamma ba ya 
shiga chikkin zuchiyatasa ba, amma. 
chikkin chikkinsa, ya fita kuma chikkin 
.salga ? Wannan ya fadi garin ya maida 
20 abinchi duka halal. Ya che kuma, Abin 
da ke fita dagga chikkin mutum, shi ke 
21 ķazamtadda mutum. Gamma dagga 
chikki, dagga chikkin zuchiyar mutum, 
22 miyagun tunani ke fitowa, fasikanchi, 
sata, kissankai, zina, kwadai, mugunta, 
hayinchi, mugun puri, mayita, zage- 
23 zage, girman kai, wauta: dukan wad- 


192 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 7.30 


23 annan miyagun abu dagga chikki su kan 
fita, su ke kazamtadda mutum. 


24 Dagga chan ya tashi kuma, ya taffi 
chikkin iyakan kassar Sur da Sida. Ya 
shiga chikkin wani gida, ba ya yarda ' 
kowa shi sani ba; amma ba shi boyuwa. 

25 Amma nan-da-nan wata mache, wada 
diyatata kankanuwa tana da kazamin 
ruhu, sa'anda ta ji labarinsa, ta zo ta 

26 fadi a-gabbansa. Machen nan Ba-Hel- 
leniya che, ga asalinta Ba-Surofinikiya 
che. Ta roke shi ya fitarda aljan dagga 

27 chikkin diyatata. Ya che mata, Bari 

' yayan gida su koshi tukuna: gamma 
ba ya yi kyau ba a dauki abinchin yaya 

28 a jefa ma kamuka. Amma ta amsa 
masa, ta che, I, Ubangiji: ko karnuka 
kalkashin table su kan chi barbashin 

29 abinchi na yaya. Ya che mata, Domin 
wannan magana ki yi taffiyarki; 
aljan ya fita dagga chikkin diyarki. 

30 Ta taff gidanta, ta iske yarinya 

193 G 


Google 


7.31 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


bissa shimfida a-kwanche, aljan kwa 
ya fita. 


31 Ya koma fita dagga iyakan kassar 
Sur, ya ratsa Sida zuwa bahar na Galili, 
32 yana ratsa iyakan Dikafolis. Suka kawo 
masa wani kuruma, mai-ana'ana kuma ; 
33 suka roke shi shi dibiya masa hannu. Ya 
. taff da shi woje daya raþe da taro, ya sa 
yatsochi a-chikkin kunnuwansa, ya tofa 
34 miyau, ya taþa harshensa; ya aje zuchiya, 
yana duban samma, ya che masa, Iffatha, 
35 wato, Ka bude. Kunnuwansa suka 
bude, abin da ya damre harshensa ya 
36 kwanche, ya yi magana sosai. Ya do- 
kache su kadda su fada ma kowa : amma 
komi ya dada dokache su, ba abin da 
suka yi sai dada wa'azin labarinsa da- 
37 yawa. Suka yi mamaki gabba da kwa- 
tanchi, suna chewa, Ya aika abu duka 
da kyau ; har da kurmaye yana sa su su ji, 
bebaye kuma su yi magana. 


194 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 8.7 


A-CHIKKIN wadanchan kwanaki, sa'anda 
akwoi kuma taro mai-yawa, ba su kwa 
da abin da za su chi, ya kirrawo alma- 
2 jiransa, ya che masu, Ina jin juyayin 
taron nan, gamma kwanansu uku yanzu 
suna tare da ni, kuma ba su da abin da 
3 za su chi: idan na salame su su tafñ 
gidansu da yungwa, su a suma a-kan 
hanya ; wadansu fa a-chikkinsu dagga 
4 nesa sun zo. Almajiransa suka amsa 
masa, Dagga inna za shi yuwu a ķosa da 
wadannan mutane da gurasa a-nan chik- 
5 kin jeji? Ya tambaye su, Dunķuli nawa 
6 ke gareku ? Suka che, Bakwoi ne. Ya 
fada ma taro su zamna a-ķassa: ya 
dauko dunķulin nan bakwoi, ya yi godiya, 
kana ya karkarye, ya ba almajiransa, su 
aje a-gabbansu ; su kuma suka aje su a- 
7 gabban taro. Suna da wadansu yan 
kifaye kadan : sa'anda ya sa masu albarka, 
ya umurta a aje wadannan kuma a- 


195 


Google 


8.8 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


8 gabbansu. Suka chi, suka koshi: suka 
tatara barbashin da ya ragu, chikke da 

9 kwando bakwoi. Suka yi wojen mutum 

10 arba: ya salame su. Nan-da-nan ya 
shiga chikkin jirgi tare da almajiransa, 
suka zo kassar Dalmanutha. 


11 Farisawa suka fito, suka fara yi masa 
tantambaya, suna neman alama dagga 

12 samma a-gareshi, suna gwoda shi. Ya 
aje zuchiya da karfi a-chikkin ruhunsa, 
ya che, Donmi mutanen zamanin nan 
suna neman alama ? hakika ina che maku, 
Ba za a ba mutanen zamanin nan alama 

13 ba. Ya rabu da su, ya koma shiga 
chikkin jirgi, ya taf zuwa wanchan 
ketare. 


14 Suka manta su dauko gurasa ; dun- 
ķulin gurasa kuma da ke wurinsu a- 
chikkin jirgi ba ya fi guda daya ba. 

15 Ya dokache su, yana chewa, Ku yi lura, 
ku yi hankali da yeast na Farisawa da 


196 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 8.23" 


16 na Hirudus. Suna yin binchikke da 
junansu, suna chewa, Ba mu da gurasa. 
17 Isa domin ya gane hakka ya che masu, 
Donmi ku ke yin binchikke, domin ba 
ku da gurasa? Ko ba ku gane ba tu- 
kuna, ba ku fahimta ba ? kuna da zuchiya 
18 tataura? Kuna da idanu kuma, ba ku 
gani ba ? kuna da kunnuwa, ba kuji ba? 
19 Ba ku tuna ba? Sa'anda na karkarye 
dunkulin nan biyar a-chikkin mutum 
hamsa, samfo nawa chikke da barbashi 
kuka tatara? Suka che masa, Guda 
20 goma sha biyu. Sa'anda bakwoidin nan 
kuma a-chikkin mutum arba, kwando 
nawa. chikke da barbashi kuka tatara ? 
21 Suka che masa, Guda bakwoi. Ya che 


masu, Har yanzu ba ku fahinta ba ? 


22 Suka zo Baitsaida. Aka kawo masa 
wani makafo, aka roķe shi ya taþa shi. 
23 Ya kama hannun makafo, ya kawo shi 
dagga bayan ķauye ; kuma ya yi ma ida- 
nungsa tofi, ya dibiya masa hannuwansa, 


197 


Google 


8.24 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


kana ya tambaye shi, Kana ganin komi ? 

24 Ya duba bissa, ya che, Ina duban mu- 
tane; gamma ina ganinsu kammar ita- 

25 tuwa, suna yawo. Sa'annan ya sake 
dibiya hannuwansa bissa idanunsa ; shi 
ma ya kaffa ido, aka warkadda shi, ya 

26 ga komi sarai. Ya salame shi ya taffi 
gidansa, yana chewa, Ko chikkin kauye 
kadda ka shiga. 


27 Isa kuma ya fita, da shi da alma- 
jiransa, ya shiga chikkin kauyuka na 
Kaisariya Filibbi : a-kan hanya ya tam- 
bayi almajiransa, yana che masu, Mu- 

28 tane suna che da ni ko wanene? Suka 
fada masa, suna chewa, Yohanna mai-yin 
baptisma : wadansu kuma, Iliya ; amma 
wadansu, Wani dagga chikkin anna- 

29 bawa. Ya tambaye su, Amma ku kuna 
che da ni ko wanene? Bitrus ya amsa, 

30 ya che masa, Kai Almasihu ne. Ya 
dokache su kadda su fada ma kowa laba- 

31 rinsa. Ya fara kwoiya masu, yana chewa, 


198 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 8.38 


Doile sai Dan mutum ya sha wahallar 
abu dayawa, datibai, da manyan mala- 
mai, da marubuta su ki shi, a kashe shi, 
32 bayan yini uku za ya tashi kuma. Batun 
nan ya fadi a-sarari. Bitrus ya dauko 
33 shi, ya fara tsauta masa. Amma ya 
waiwaya, kuma da ya ga almajiransa, ya 
tsauta ma Bitrus, ya che, Ka koma 
bayana, ya Shaitan : gamma ba ka tatalin 
abin da ke na Allah ba, sai na mutane. 
34 Ya kirrawo taro tare da almajiransa, ya 
che masu, Idan kowanne mutum yana 
nufi shi bi bayana, sai shi yi musun kansa, 
35 shi dauki gichiyensa, shi biyo ni. Gamma 
dukan wanda ya ke nufi shi chechi ransa, 
badda shi ya ke yi; amma dukan wanda 
ya ke badda ransa sabili da ni da Bishara 
36 chetonsa ya ke yi. Gamma inna abin da 
mutum ya ribato, shi sami dukan duniya, 
37 ya rubusadda ransa? Gamma inna abin 
da mutum za ya bayas musayar ransa ? 
38 Gamma dukan wanda za ya ji kumya 


199 


Google 


9.1 


2 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


sabada ni da maganata a-chikkin tsaran 
nan mazinachiya mai-yawan zunubi, Dan 
mutum kuma za ya ji kumya sabada shi, 
lokachin da yana zuwa da darajar Ubansa 
tare da malaiku masu-tsarki. Ya che 
masu, Hakika ina che maku, Akwoi wa- 
dansu a-nan, a-chikkin na tsaye a-wurin 
nan, wadanda ba za su dandana mutuwa 
ba dadai, sai sun ga mulkin Allah ya zo 
da iko tukuna. 


Bayan kwana shidda Isa ya dauki 
Bitrus, da Yakub, da Yohanna, ya kai su 
bissa chikkin wani duchi mai-tsawo su 
kadai woje daya : kammatasa ta sake a- 


3 gabbansu : tufafinsa suka yi sheki, farare 


fat da gaske ; har babu mai-faranta tufafi 
chikkin duniya da za ya faranta su hakka. 


4 Tliya da Musa kuma suka bayanna garesu : 
5 suna zanche da Isa. Bitrus ya amsa, ya 


che ma Isa, Ya Rabbi, ya yi mana kyau 

da muna nan: bari mu yi bukoki uku; 

daya dominka, daya domin Musa, daya 
200 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 9.12 


6 kwa domin Iliya. Gamma ya rasa ma- 
gana da za ya mayas; domin suna jin 

7 tsoro dayawa. Sai ga girgije ya zo ya 
innuwantadda su: murya kwa ta fito 
dagga chikkin girgije, Wannan Dana ne 

8 kamnatachena: ku ji shi. Ba labari, 
suna chikkin dudubawa, ba su kara 
ganin kowa ba, sai Isa kadai tare 
da su. | 


9 Da suna sabkowa dagga bissa duchi, 
ya dokache su kadda su fada ma kowa 
abin du suka gani, sai Dan mutum ya 
rigaya ya tashi dagga chikkin matatu 

10 tukuna. Suka kiyayi batun nan, suna 
tantambaya a-chikkin junansu ko mi- 
nene azanchin tashi dagga chikkin ma- 

11 tatu. Suka tambaye shi, suna chewa, 
Marubuta su kan che, sai Iliya ya fara 

12 zuwa tukuna. Ya che masu, Gaskiya 
Iliya ya fara zuwa, yana kwa mayar da 
abu duka: kaka fa an rubuta zanchen 
Dan mutum, za ya sha wahallar abu 


201. ` G 2 


Google 


9.13 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


13 dayawa za a kankanta shi? Amma ina 
che maku, Iliya ya rigaya ya zo, kuma sun 
yi masa iyakar abin da suka so, kammar 
yada an rubuta a-kansa. 


14 Sa'anda suka zowurin almajiran, suka 
ga taro mai-yawa a-wurinsu, marubuta 
15 kuma suna yi masu tantambaya. Taro 
duka, sa'anda suka gan shi, nan-da-nan 
suka yi mamaki dayawa, suka sheko 
16 masa a-guje suka gaishe shi. Ya tam- 
baye su, Minene ku ke tantambaya 
17 da su? Dagga chikkin taro wani ya 
amsa, ya che, Malam, na kawo maka 
dana, wanda ya ke da ruhu na bebanche ; 
18 wurin da ya kai shi duka kwa, sai ya 
fyade shi: ya kan yi kumfa, ya kan 
tamna hakoransa, yana lalachewa : kuma 
na yi magana da almajiranka domin su 
19 fitarda shi; amma ba su iya ba. Ya amsa 
masa, ya che, Ya tsara mara-bangaskiya, 
har yaushe zan zamna tare da ku? har 
yaushe zan jimre da ku? ku kawo shi 


202 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 9.26 


20 wurina. Suka kawo shi wurinsa : sa'anda 
ya gan shi, nan-da-nan ruhun nan ya 
murmurde shi da zafi; ya fadi a-ķassa, 

21 yana birgima, yana kumfa. Ya tam- 
bayi ubansa, Tun yaushe wannan ya same 

22 shi? Ya che, Tun yana yaro. So da- 
yawa kwa ya kan jefa shi chikkin wuta, da 
chikkin ruwa kuma, domin ya halaka 
shi : amma idan ka iya komi, ka yi mana 

23 jinķai, ka taimake mu. Isa ya che masa, 
Idan ka iya! Dukan abu ya yuwu ga 

24 wanda ya ke bada gaskiya. Nan-da-nan 
uban yaron ya tada muriya, ya che, Ina 
bada gaskiya ; ka taimake ni da rashin 

25 bangaskiyata. Sa'anda Isa ya ga taro 
suna taruwa a-guje, ya tsauta ma kaza- 
min ruhu, yana che masa, Ya kai ruhu 
na bebanchi da na kurumta, na umurche 
ka, ka fito dagga chikkinsa, kadda ka kara 

26 shiga chikkinsa kuma. Bayanda ya yi 
kara, ya kuma murmurde shi dayawa, ya 
fita : yaron ya zamma kammar matache ; 

203 


Google 


9.27 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


har yawanchin mutane suka che, Ya mutu. 
27 Amma Isa ya kama hannunsa, ya tashe 
28 shi; shi ma ya tashi tsaye. Sa'anda ya 
shiga chikkin gida kuma, almajiransa suka 
tambaye shi dagga boye, suka che, Mu 
29 ba mu iya fitarda shi ba. Ya che masu, 
Wannan iri ba shi fituwa da komi, sai 


addu'a. 


30 Suka fita dagga chan, suka ratsa kassar 
Galili; ba ya yarda kowa ya sani. 

31 Gamma ya kwoiya ma almajiransa, ya 
che masu, Am bada Dan mutum a- 
chikkin hannuwan mutane, za su kashe 
shi; sa'anda an kashe shi, bayan yini 

32 uku za ya tashi kuma. Amma ba su 
fahimchi batun nan ba, suna kwa jin 
tsoro su tambaye shi. 


33 Suka zo Kafranahum: sa'anda yana 
chikkin gida ya tambaye su, Gardamar 
34 mi ku ke yi a-kan hanya? Amma suka 
yi shuru; gamma suka yi gardama da 


204 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 9.41 


juna a-kan hanya, ko wanene baba a- 

35 chikkinsu. . Ya zamna, ya kirrawo su 
goma sha biyu ; ya che masu, Idan kowa 
yana so ya zamma na fari; shi za ya 
zamma na bayan duka, mai-hidiman duka 

36 kuma. Ya dauko karamin yaro, ya 
sanya shi a-tsakkarsu : da ya rungume 

37 shi, sai ya che masu, Dukan wanda za ya 
karbi daya dagga chikkin yara kanka- 
nana irin wannan, a-chikkin sunana, ni 
ya ke karba : kuma dukan wanda ya ke 
karbana, ba ni ya ke karba ba, amma shi 
wanda ya aiko ni. 


38 Yohanna ya che masa, Malam, mun 
ga wani yana fitarda aljanu chikkin 
sunanka : muka hana shi, domin ba ya 

39 bi mu ba. Amma Isa ya che, Kad- 
da ku hana shi : gamma ba wanda za shi 
yin aiki mai-iko chikkin sunana, ya kwa 
iya ambatona da bakar magana a-garaje. 

40 Gamma wanda ba shi gaba da mu a- 

41 wojenmu ya ke. Gamma dukan wanda 


205 
Google 


9.42 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


za ya ba ku kokon ruwa ku sha, domin 
ku na Almasihu ne, hakika ina che maku, 
42 ba za ya rasa ladansa ba. Kuma dukan 
wanda za shi sa guda daya a-chikkin 
kankananan nan masu-bada gaskiya ga- 
reni shi yi tuntube, gwoma dai a-gareshi 
a rataya ma wuyansa baban duchin nika, 
43 a jefa shi chikkin bahar. Kuma idan 
hannunka ya sa ka yi tuntube, ka yanke 
shi : gwoma a-gareka ka shiga chikkin rai 
dungu, da ka taffi Jahannama da han- 
nunka biyu, chikkin wuta wada ba ta 
45 bituwa. Kuma idan kaffarka ta sa ka 
yi tuntube, ka yanke ta: gwoma a- 
gareka ka shiga rai gurgu, da a jefa ka 
chikkin Jahannama da kaffarka biyu. 
46 Kuma idan idonka ya sa ka yi tuntube, 
ka chirre shi: gwoma a-gareka ka shiga 
mulkin Allah da idonka daya, da a jefa 
ka chikkin Jahannama da idonka biyu ; 
48 wurin da tsutsarsu ba ta mutuwa ba, 
49 kuma wutan ba ta bituwa. Gamma za 
206 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 10.6 


a tsarkake kowa da wuta kammar yada 
50 a ke yi da gishiri. Gishiri yana da 
kyau : amma idan gishiri ya rabu da 
zakinsa, da mi za ku gyara shi? Ku 
kasanche da gishiri a-chikkin kanku, ku 
zamma lafiya kuma da junanku. . 


Ya tashi dagga chan, ya zo chikkin 
iyakar kassar Yahudiya da kuma ke- 
taren Urdun: taro dayawa suka sake 
taruwa a-wurinsa ; shi kuma, bissa ga 
2 aladatasa, ya koma kwoiya masu. Fa- 
risawa kwa suka zo wurinsa, suka tam- 
baye shi, Ko halal ne ga mutum ya sakki 
3 matatasa ? suna gwoda shi. Ya amsa 
masu, ya che, Mi Musa ya yi maku 
4 doka? Suka che, Musa ya bari a rubuta 
takarda ta kissan amre, a sakke ta. 
5 Amma Isa ya che masu, Sabada taurin 
zuchiyarku ya rubuta maku wannan 
6 doka. Amma tun dagga farkon halita, 
na miji da ta mata Allah ya haliche su. 
207 


Google 


10.7 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


7 Sabada wannan mutum za ya bar u- 
bansa da uwatasa, shi manne ma ma- 
8 tatasa ; su biyu fa za su zamma nama 
daya : hakka fa su ba biyu ba ne nan 
9 gabba, amma nama daya ne. Abin fa da 
Allah ya gamma, kadda mutum ya raba. 
10 A-chikkin gida kuma almajiran suka 
11 sake tambayatasa zanchen nan. Ya 
che masu, Dukan wanda ya sakki ma- 
tatasa, ya kwa amri wata, yana zina bissa 
12 kanta : kuma idan ita da kanta ta sakki 
mijinta, ta amri wani, zina ta ke yi. 
13 Suka kawo masa yara kankanana, 
domin shi taba su: almajiran suka 
14 kwabe su. Sa'anda Isa ya ga wannan, 
hankalinsa ya tashi da haushi, ya che 
masu, Ku bari yara kankanana su zo 
gareni ; kadda ku hana su: gamma ga 
irin wadannan mulkin Allah ya ke. 
15 Hakika ina che maku, Dukan wanda ba 
za ya karbi mulkin Allah kammar yaro 
kankani, ba za ya shiga chikkinsa ba 
208- 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 10. 22 


16 dadai. Ya rungume su, ya sa masu 
albarka, ya dibiya masu hannuwa. 


17 Sa'anda yana fita zuwa kan hanya, 
wani ya sheko masa a-guje, ya durkussa 
a-gabbansa, ya tambaye shi, Ya Malami 
managarchi, mi zan yi domin in gaji ral 

18 na har abada? Isa ya che masa, Donmi 
ka ke che da ni managarchi ? babu wani 

19 managarchi sai daya, Allah. Ka san 
dokokin, Kadda a yi kissankai, Kadda a 
yi zina, Kadda a yi sata, Kadda a yi 
shaidar zur, Kadda a yi zalumchi, A bada 

20 girma ga ubanka da uwarka. Ya che 
masa, Malam, duk na kiyayi wadannan 

21 tun ina sarmayi. Isa da dubansa ya 
kamnache shi, ya che masa, Abu daya ka 
rasa: ka taffi, ka seyar da abin da ka 
ke da shi duka, ka ba fakirai, za ka sami 
wadata a-samma: ka zo, ka biyo ni. 

22 Amma gabbansa ya fadi sabada wannan 
batu, ya taffi yana bakinchikki : gamma 
shi mai-arziki ne ainun. 


209 
Google 


10. 23 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


23 Isa fa ya duduba a-wurin, ya che ma 
almajiransa, Da kyar kammar mi masu- 
dukiya su shiga chikkin mulkin Allah ! 

24 Almajiran suka yi mamaki sabada zan- 
chensa. Amma Isa ya sake amsawa, ya 
che masu, Yayana, wadanda ke dogara 
ga dukiya da kyar kammar mi su shiga 

25 chikkin mulkin Allah! Da mawadachi 
ya shiga chikkin mulkin Allah, ya fi 
sauki rakumi ya shiga ta kaffar alura. 

26 Suka yi mamaki gabba da misali, suna 
che masa, Wanene fa chetonsa ya yuwu ? 

27 Isa ya dube su, ya che, A-wurin mutane 
ba shi yuwuwa, amma ga Allah ba hakka 
ba ne: gamma ga Allah abu duka ya 

28 yuwu. Bitrus ya soma che masa, Ga 

29 mu mun bar abu duka, mun bi ka. Isa 
ya che, Gaskiya ina che maka, Babu mu- 
tum wanda ya bar gida, ko yan-uwa 
maza, ko yan-uwa mata, ko uwa, ko uba, 
ko yaya, ko gonaki, sabili da ni, da 

30 Bishara, da ba za ya karbi ribanya dari 

210 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 10. 34 


yanzu chikkin wannan zamani, gidaje, da 
yan-uwa maza, da yan-uwa mata, da 
uwaye, da yaya, da gonaki, gamme da 
tsanani ; a-chikkin zamani mai-zuwa ku- 

3l ma rai na har abada. Amma dayawa 
da ke na farko za su zamma na 
karshe; na karshe kuma za su zamma na 
farko. 

32 Suna kan hanya, suna tafiya zuwa 
Kuddus; Isa yana tafiya a-gabbansu : 
suna yin mamaki; wadanda suna bin 
baya kuma suna jin tsoro. Ya sake 
dauko su goma sha biyu ya fara fada 
masu al'amuran da za su same shi, yana 

33 chewa, Ga mu, muna taffiya zuwa Kud- 
dus; za a bada Dan mutum ga hannun 
manyan malamai da marubuta; za su 
hukumta masa mutuwa, za su kuma 

34 bashe shi ga hannun Al'ummai : za su yi 
masa ba'a kuma, za su tofa masa miyau, 
za su yi masa bulala, za su kashe shi; 
bayan yini uku za ya tashi kuma. 

211 


Google 


10.35 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS | 


3D Yakub da Yohanna yayan Zabdi 
suka guso wurinsa, suna che masa, Ya 
Malam, muna so ka yi mamu kominene 
36 da za mu roķa a-gareka. Ya che masu, 
37 Miku ke soin yi maku? Suka che masa, 
Ka yarda mu zamna, daya ga hannun 
damanka, daya kuma ga hannun ha- 
38 gunka, a-chikkin darajakka. Amma Isa 
ya che masu, Ba ku san abin da ku ke 
roko ba. Kuna da iko ku sha tasa da ni 
ke sha? ko kwa a yi maku baptisma da 
baptisma da a ke yi mani? Suka che 
39 masa, Muna da iko. Isa ya che 
masu, Tasa da ni ke sha ku a sha; 
baptisma kuma da a ke yi mani da bap- 
tisman nan za a yi maku baptisma : 
40 amma zamma ga hannun damana ko 
hannun haguna ba nawa ba ne da zan 
bayas : amma ga wadannan da an tanada 
41 masu. Sa'anda su goma suka ji, hanka- 
linsu ya soma tashi da haushi a-kan 
42 Yaķub da Yohanna. Isa ya kirrawo su, 
212 


kn ema Wiki aaa ka — i — 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 10.48 


ya che masu, Kun sani su wadanda an 
sanya su su mallaki Al'ummai su kan 
gwoda masu sarauta; manyansu kuma 

43 su kan yi hukumchi bissansu. Amma ba 
hakka ya ke a-chikkinku ba: amma du- 
kan wanda ya ke so shi zamma baba a- 
chikkinku, barranku za ya zamma: 

44 kuma wanda ya ke so shi zamma na fari 
a-chikkinku, bawan duka za ya zamma. 

45 Gamma hakika Dan mutum ya zo ba 
domin a yi masa bauta ba, amma domin 
shi bauta ma, shi bada ransa kuma abin 
pansar mutane dayawa. 


46 Suka zo Ariha: sa'anda yana fita 
dagga chikkin 'Ariha, tare da almajiransa 
da taro mai-yawa, ga wani makafo mai- 
barra, Bartimawus, dan Timawus, yana 

47 zamne a-kan hanya. Sa'anda ya ji Isa 
Ba-Nazarat ne, ya fara tada muriya, yana 
chewa, Ya Isa dan Dawuda, ka yi mani 

48 jinkai. Mutane dayawa suka tsauta masa, 
shi yi shuru:amma sai ya dada tada muriya 

213 


Google 


10.49 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


dayawa, yana chewa, Ya kai dan Dawuda, 
49 ka yi mani jinkai. Isa ya tsaya, ya che, Ku 
kirrawo shi. Suka kirrawo makafon, su- 
na che masa, Ka yi farinzuchiya : ka 
50 tashi, yana kirranka. Shi ma, da ya 
yasda rigatasa, ya zaburra, ya zo wurin 
51 Isa. Isa ya amsa masa, ya che, Mi ka ke 
soin yi maka? Makafon ya che masa, 
52 Malam, in sami ganin gari. Isa ya che 
masa, Ka yi taffiyarka ; bangaskiyarka 
ta warkadda kai. Nan-da-nan ya sami 
ganin gari, ya bi shi chikkin hanya. 


SA'ANDA suka kusato Kuddus, da Bait- 
faji da Bait'anya, wojen duchin Zaitun, 
ya aike guda biyu dagga chikkin alma- 
2 jiransa, ya che masu, Ku yi taffiyarku 
chikkin ķauyen da ke gabbanku : nan-da- 
nan da shigarku a-chikkinsa, za ku iske 
aholaki a-damre, wanda ba mutumen da 
ya taba hawansa ; ku kwanche shi, ku 
3 kawo. Kuma idan kowa ya che maku, 
214 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 11.11 


Donmi ku ke yin wannan ? sai ku che, 
Ubangiji yana bukatassa; nan-da-nan 
4 kwa za ya aiko shi nan. Suka taff, suka 
iske aholaki a-damre a-bakin kofa dagga 
woje a-kan hanya; suka kwanche shi. 
5 Wadansu a-chikkin na tsaye a-wurin nan 
suka che masu, Mi ku ke yi, kuna 
6 kwanche aholaki ? Suka fada masu kam- 
mar yada Isa ya fadi: suka sakke su. 
7 Suka kawo aholakin wurin Isa, suka 
dibiya masa tufafinsu ; ya kwa zamna a- 
8 kansa. Mutane dayawa kuma suka shim- 
fida tufafinsu a-hanya; wadansu kuma 
suka zuba ganyaye wadanda suka saro 
9 dagga gonaki. Da na gabba, da na biye 
kuma, suka tada muriya suna chewa, 
Hosanna; Mai-albarka ne shi mai-zuwa 
10 chikkin sunan Ubangiji: Mai-albarka 
kuma mulki mai-zuwa, mulkin ubanmu 
Dawuda : Hosanna chikkin daukaka. 


11 Ya shiga chikkin Kuddus, har chik- 
kin haikali; sa'anda ya duduba dukan 
215 


Google 


11.12 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


komi, ya fita ya taffi Bait'anya tare da 
su goma sha biyu, mareche ya rigaya 
ya yi. 

12 Washegari, sa'anda suka fita Bait- 

13 'anya, ya ji yungwa. Da ya hangi wani 
itachen baure mai-ganyaye dagga nesa, 
ya zo, ko halama shi sami wani abu a- 
gareshi: sa'anda ya issa a-wurinsa, ya 
iske babu komi sai ganyaye ; gamma ba 

14 lokachin baure ba ne. Ya amsa, ya che 
masa, Kadda kowa ya chi yaya dagga 
wurinka nan gabba har abada. Alma- 
jiransa suna ji. 


15 Suka zo Kuddus: ya shiga chikkin 
haikali, ya fara fitarda masu-seyasuwa da 
masu-seye chikkin haikali, ya jirkitadda 

16 gadajen masu-seyarda kurchiyoyi ; ba ya 
kwa bari kowa shi ratsa haikali yana 

17 dauke da tukunya ba. Ya yi kwoi- 
yasuwa, ya che masu, Ba a rubuta ba, 
Za a che da gidana gidan addu'a domin 

216 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 11.24 


dukan alummai? amma kun maishe shi 

18 kogon mafassa. Manyan malamai da 
marubuta suka ji, suka nemi yada za su 
halaka shi: gamma suna jin tsoronsa, 
domin dukan taro suna yin mamaki da 
kwoiyasuwassa. 


19 Kowanne marechi fa ya. kan fita 
birni. | 

20 Da safe kuma sa'anda su ke wuchewa, 
suka ga itachen baure ya yi yaushi tun 

21 dagga saiwoyinsa. Bitrus sa'anda ya 
tuna ya che masa, Ya Rabbi, ka duba, 
itachen bauren nan wanda ka la'anta shi 

22 ya yi yaushi. Isa ya amsa ya che 

23 masu, Ku yi bangaskiya ga 'Allah.. Ha- 
kika ina che maku, Dukan wanda za ya 
che ma duchin nan, Ka chirru, ka jefu 
chikkin bahar; shi kwa ba ya yi shakka 
a-ransa ba, amma ya bada gaskiya abin 
da ya ke fadi za ya faru; za ya samu. 

24 Sabada wannan ina che maku, Dukan 


217 


Google 


11.25 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


iyakar abin da ku ke addu'a kuna roko 
kuma, ku bada gaskiya kun rigaya kun 
25 karba, za ku samu. Kuma kowanne 
lokachin da kun tsaya kuna addu'a, idan 
kuna da wani abu gamme da wani, ku yi 
gafara ; domin Ubanku kuma wanda ke 


chikkin samma shi gafarta maku kura- 
kuranku. 


27 Suka sake zuwa Kuddus kuma : sa- 
'anda yana taffiya chikkin haikali, man- 
yan malamai, da marubuta, da datibai 

28 kuma suka zo wurinsa ; suka che masa, 
Da wanne iko ka ke yin wadannan al- 
’amura? ko kwa wanene ya ba ka wannan 
iko da za ka yin wadannan al'amura ? 

29 Isa ya che masu, Ni tambaye ku magana 
guda daya, ku amsa mani, ni kuma in 
fada maku da ko wanne iko ni ke yin 

30 wadannan al'amura. Baptismar Yo- 
hanna, dagga samma ta ke, ko kwa 
dagga wurin mutane che ? ku amsa mani. 

31 Suka yi binchikke da junansu, suna 

218 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 12.4 


chewa, Idan mun che, Dagga samma ; 
sai shi che, Donminene fa ba ku gaskanta 

32 shi ba? Amma idan mun che, Dagga 
wurin mutane—suna jin tsoron taron : 
gamma duka suna maida Yohanna annabi 

33 ne lalai. Suka amsa ma Isa suka che, 
Ba mu sani ba. Isa kwa ya che masu, 
Ni ma ba ni fada maku da ko wanne iko 
ni ke yin wadannan al'amura. 


1 Ya fara yi masu zanche da misalai. 
Wani mutum ya dassa gonar annab, ya 
kewoye ta da shinge, ya gina rami na 
matsewar annab, ya gina hasumiya, ya 
bar ta ga wadansu manoma, ya taff 

2 wata kassa. Sa'anda lokachi ya yi ya 
aike wani bawa wurin manoman, domin 
shi karba dagga chikkin anfanin gona 

3 a-hannun manoman. Suka kama shi, 
suka duke shi, suka salame shi hannu wofi. 

4 Ya sake aike masu wani bawa kuma ; 
wannan kuma suka yi masa rauni a-kai, 


219 


Google 


12.5 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


5 suka yi masa wulakanchi. Ya koma aike 
wani; wannan suka kashe shi: da wa- 
dansu dayawa ; ana dukan wadansu, ana 

6 kissan wadansu. Yana da saura guda 

“daya, da ne kamnatache: ya aike shi 
a-garesu dagga bayan su duka, yana 

7 chewa, Su a ga kwarjinin dana. Amma 

' wadannan manoma suka che ma ju- 
nansu, Wannan magaji ne; mu zo, mu 
kashe shi, gado fa ya zamma namu. 

8 Suka kama shi, suka kashe shi, suka: 

9 yasda shi bayan gona. Mi ubangijin 
gona za ya yi? ya zo shi halaka ma- 
noman, shi bayasda gona ga wadansu. 

10 Ba ku karanta ko wannan nassi ba; 
Duchin da magina suka ki, 
Shi ne aka. maishe shi kan kusuru- 

wa: | 

11 Wannan dagga wurin Ubangiji ne, 
Abin al'ajibi ne kwa a-idanunmu ? 

12 Suka nemi su damke shi ; amma suna jin 

tsoron taro; gamma suka gane ya fadi 


220 


Google | 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 12.17 


wannan misali a-kansu: suka bar shi, 


suka taff. 


13 Suka aike masa wadansu dagga 
chikkin Farisawa da mutanen Hirudus 
wadanda za su sami huja a-chikkin zan- 

14 chensa. Sa'anda suka zo, suka che masa, 
Ya Malam, mun sani kai mai-gaskiya 
ne, ba ka kwa kulla da kowa ba : gamma 
ba ka taran mutane ba, amma da gaskiya 
ka ke kwoiyas da tafarkin Allah : Halal 
ne a bada gandu ga Kaisar, ko kwa ba 
hakka ba? Mu bayar, ko kwa kadda mu 

15 bayar? Amma shi, domin ya san ma- 
kirchinsu, ya che masu, Donmi ku ke 
auna ni? Ku kawo mani penny, domin 

16 in gan shi. Suka kawo. Ya che masu, 
Wannan sura da rubutun nan na wa- 
nene? Suka che masa, Na Kaisar ne. 

17 Isa ya che masu, Ku ba Kaisar abin 
da ke na Kaisar, Allah kuma abin 
da ke na Allah. Suka yi mamaki 
dayawa. 


221 


Google 


12.18 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


18 Kuma Sadukiyawa suka zo wurinsa, 
wadanda suna chewa babu tashi dagga 
matatu ; suka tambaye shi, suna chewa, 

19 Ya Malam, Musa ya rubuta mamu, Idan 
dan-uwan wani ya mutu, ya bar matatasa 
a-bayansa, ba ya bar da ba, sai dan- 
uwansa shi amri matatasa, ya samo ma 

20 dan-uwansa iri. Da akwoi wadansu mu- 
tum bakwoi yan-uwan juna: na fari ya 
amro mache, ya mutu ba ya bar iri ba ; 

21 na biyu kuma ya amre ta, ya mutu 
kuma, ba ya bar iri a-bayansa ba; na 

22 uku kuma hakka : har su bakwoi ba su 
bar iri ba. Bayansu duka sai machen 

23 kuma ta mutu. A-chikkin tashin ma- 
tatu za ta zamma matar wanene a- 
chikkinsu ? gamma su bakwoi suka yi 

24 amre da ita. Isa ya che masu kuma, 
Rashin sanin litatafai da ikon Allah, ba 

25 shi ba ne ya sa kun saba ? Gamma sa- 

'anda za su tashi dagga matatu, ba su 
yi amre ba, ba a kwa amradda su ; amma 
222 


(Go gle RSITY OF WISCONSIN | 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 12. 32 


suna kamma da malaiku chikkin samma. 

26 Amma ga zanchen matatu, da tashinsu ; 
ba ku karanta a-chikkin litafin Musa, 
nassin Kuringa, Allah ya yi masa ma- 
gana, yana chewa, Ni Allahn Ibrahim ne, 
Allahn Ishaku, Allahn Yakub kuma? 

27 Shi ba Allahn matatu ba ne, amma na 
masu-rai ne ! kun saba dayawa. 


28 Wani a-chikkin marubuta ya zo, ya 
ji su suna tantambayar junansu, ya sani 
kuma Isa ya amsa masu da kyau, ya 
tambaye shi, Wache doka che ta fari 

29 chikkin duka? Isa ya amsa, Ta fari ke 
nan, Ku ji, ya Israila ; Ubangiji Allahn- 

30 mu, Ubangiji daya ne : kuma ka yi kam- 
nar Ubangiji Allahnka da dukan zuchi- 
yarka, da dukan ranka, da dukan azan- 

31 chinka, da dukan karfinka. Ta biyu ke 
nan, Ka yi kamnar makusanchinka kam- 
mar ranka. Babu wata doka wada ta fi 

32 wadannan girma. Marubuchin ya che 
masa, Hakika, Malam, ka fadi daidai shi 

223 


Google 


12.33 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


33 daya ne; babu wani kuma sai shi : kuma 
yin kamnatasa da dukan zuchiya, da 
dukan azanchi, da dukan karfi, da yin 
kamnar makusanchinka kammar ranka, 
wannan ya fi gabban bayebaye na 

34 konawa da sacrifice duka. Sa'anda Isa 
ya gane ya amsa da hankali, ya che masa, 
Ba ka da nisa da mulkin Allah ba. 
Bayan wannan ba wanda ya yi karfin hali 

“da za ya tambaye shi komi. 

35 . Isa a-chikkin kwoiyasuwatasa a-ma- 
jami'a, ya amsa ya che, Kaka marubuta 
su ke chewa, Almasihu dan Dawuda ne? 

36 Dawuda da kansa chikkin Ruhu Mai- 
tsarki ya che, | 

Ubangiji ya che ma Ubangijina, 

Ka zamna ga hannun damana, 

Har in maida makiyanka matashin 
sawayenka. 

37 Dawuda da kansa yana kirransa Uban- 
giji; dagga inna fa ya zamma dansa ? 
Taron mutane suka ji shi da murna. 

224 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS . 12.44 


38 A-chikkin kwoiyasuwassa ya che, Ku 
yi hankali da marubuta,. masu-son yawo 
da riguna masu-tsawo, a yt masu gaisuwa 

39 chikkin kasuwai, da mazamnai na man- 
ya chikkin majami'u, da madaukakan : 

40 wurare chikkin bukukuwa: masu-chin 
gidajen gwamraye ke nan; masu-yin 
addu'oi da tsawo domin riya kuma, 
su ne za a yi masu hukumchi ma-fi 
girma. 


41 Ya zamna kuma dagga gabban ma- 
aji, ya duba taro suna zuba kurdi a- 

= chikkin ma-ajin kurdi: mawadata da- 
42 yawa suna zuba mal-yawa a-chikki. Wata 
gwamruwa matalauchiya ta zo, ta zuba 
43 falasi biyu a-bakin farthing guda. Ya 
kirrawo almajiransa ya che masu, Gas- 
kiya ni ke fada maku, Abin da wannan 
gwamruwa matalauchiya ta zuba ya fi 
nasu duka da suka zuba chikkin ma-aji : 

44 gamma wadannan duka dagga chikkin 
falalassu suka zuba a-chikki; amma 


225 H 


Google 


13.1 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


ita dagga tsiyatta ta zuba abin da ta 
ke da shi duka, iyakar abin zamman 
garinta. 


Yana fita dagga chikkin haikali, sai 
wani dagga chikkin almajiransa ya che 
masa, Malam, ka duba, wadanne irin 
duwatsu ke nan, wadanne irin ginegine 

2 kuma ke nan! Isa ya che masa, Kana 
ganin wadannan ginegine masu-girma ? 
Ba za a rage wani duchi dagga nan bissa 
wani da ba za a rushe shi ba. 


3 Sa'anda yana zamne bissa duchin 
. Zaitun a-gabban haikali, Bitrus da Ya- 
kub da Yohanna da Andarawus suka 

4 tambaye shi a-boye, Ka fada mana, 
yaushe wadannan al'amura za su zamma ? 
Wache alama za a yi kuma sa'anda wa- 
dannan al'amura suna shirin chikkawa ? 

5 Isa ya fara che masu, Ku yi lura kadda 
6 kowa ya bashe ku. . Mutane dayawa za 
su zo chikkin sunana, suna chewa, Ni ne 


226 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 13.11 


shi; za su kwa badda mutane dayawa. 

7 Sa'anda kun ji labarin yakoki da zizar 
yakoki, kadda hankalinku ya tashi: 
wadannan al'amura doile za su faru; 

8 amma matuka ba ta yi ba tukuna. Gam- 
ma al umma za ta tasa ma al'umma, mulki 
kuma za ya tasa ma mulki : za a yi raye- 
rayen duniya wurare dabam dabam ; za 
a yi yungwa : wadannan alamura su ne 
mafarin wahalla. 


9 Amma ku yi lura da kanku : gamma za 
su bashe ku ga Sanhedrin; a-chikkin ma- 
jamu kwa za a duke ku; za ku tsaya 
a-gabban mahukumta da sarakuna sa- 

10 bili da ni, domin shaida garesu. Doile 
kuma sai an yi wa'azin Bishara ga al- 
11 'ummai duka tukuna. Sa'anda sun jawo 
ku a-wurin sharta, sun bashe ku kuma, 
kadda ku yi alhini a-kan abin da za ku 

. fadi : amma iyakar abin da za a ba ku 
a-chikkin sa'an nan, wannan za ku fadi : 
gamma ba ku ba ne kuna magana, amma 


227 


Google 


13.12 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


12 Ruhu Mai-tsarki ne. Dan-uwa za shi 
bada dan-uwansa ga mutuwa, uba kuma 
za ya bada dansa ; yaya kuma za su tasa 

13 ma iyayensu, su sa a kashe su. Za ku 
zamma abin ki ga dukan mutane sabili 
da sunana : amma wanda ya jimre har 
matuka, shi ne za ya chira. 


14 Amma sa'anda kun ga kyamar ris- 
bewa tana tsaye wurinda ba ya kamata 
ba (bari mai-karantawa shi fahimta), 
sa'annan wadanda ke chikkin Yahudiya 

15 su gudu zuwa wurin duwatsu : wanda ya 
ke a-kan bene kwa kadda ya sabko, kadda 
ya shiga chikki, garin shi dauko wani abu 

16 dagga chikkin gidansa : wanda ke chikkin 
saura kuma kadda shi koma garin shi 

17 amso mayafinsa. Amma kaitonsu masu- 
juna biyu da masu-bada mama a-chikkin 

18 wadannan kwanaki! Ku yi addu'a fa 
kadda wannan ya zamma chikkin da- 

19 mana. Gamma wadannan kwanaki za su 
zamma na kunchi, irin da ba a taba yin 


228 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 13. 26 


kammatta ba tun farkon halita wada 
Allah ya halita har yanzu, ba kwa za a 
20 yi ba dadai. Da ba domin Ubangiji ya 
gajerta wadannan kwanaki, da ba mai- 
rai da za ya chira : amma sabili da zababu, 
wadanda shi ya zaba su, ya gajerta 
21 kwanakin. Sa'annan kwa idan kowa ya 
che maku, Duba, ga Almasihu nan; ko 
kwa, Duba chan; kadda ku gaskanta : 
22 gamma masu-kariyan Almasihu za su 
tashi, da masu-kariyan annabchi kuma, 
za su gwoda alamomi da al'ajibai, domin 
su batas da ko zababu da kansu da ya 
23 yuwu. Amma ku yi lura: ga shi, na 
ngaya na fada maku dukan abu. 


24 Amma a-chikkin wadannan kwanaki, 
bayan wannan kunchi, rana za ta yin 
dufu, wata ba za ya bada haskensa ba, 

25 tamrari suna ta faduwa dagga samma, 
ikokin da ke chikkin sammai za su rau- 

26 rawa. Sa'annan za su ga Dan mutum 
yana zuwa chikkin gizagizai tare da 


229 


Google 


13. 27 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


27 iko mai-girma da daukaka. Sa'annan za 
a aike malaiku, za ya tatara zababunsa 
dagga kusuruwoyi hudu, dagga iyakar 


duniya zuwa iyakar samma. 


28 Dagga itachen baure fa sai ku kwoiyi 
misalinsa : sa'anda rashinsa ya rigaya ya 
yi tabshi, yana kwa hudo da ganyaye, kun 

29 sani bazara ta kusa ; hakkanan ku kuma, 
lokachinda kun ga wadannan al'amura 
suna faruwa, ku sani ya yi kusa, har 

30 bakin kofa. Hakika ina che maku, Wan- 
nan tsara ba za ta shude ba, sai an chikka 

31 wadannan abu duka. Samma da duniya 
za su shude: amma zantatukana ba za 

32 su shude ba. Amma zanchen ranan nan 
da sa'an nan ba wanda ya sani, ko malaiku 

33 chikkin samma, ko Da, sai Uba. Ku yi 
lura, ku yi tsaro ku yi addu'a : gamma 
ba ku san lokachinda sa'a ta ke ba. 

34 Kammar mutum yana bakonchi a-chik- 
kin wata kassa, ya rigaya ya rabu da 
gidansa, ya bada iko ga bayinsa, ga 

230 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN. MARKUS 14.3- 


kowanne aikinsa, ya umurchi sarkin ķofa 
35 shi yi tsaro. Ku yi tsaro fa : gamma ba 
ku san lokachin da ubangijin gida yana 
zuwa, ko da mareche, ko da tsakkar dare, 
36. ko da charar zakara, ko da safe; kadda 
ya iske ku kuna barchi da zuwansa ba 
37 labari. Abin da ni ke che maku, ina 
che ma duka, Ku yi tsaro. 


4 Bayan kwana biyu idin paska ya yi da 
na gurasa mara-yeast: manyan mala- 
mai da marubuta suka nemi yada 
za su kama shi da wayo, su kashe 

2 shi: gamma suka che, Ba chikkin idi 
ba, domin kadda rigima ta taso chikkin 
mutane. 


3 Sa'anda yana chikkin Bait'anya chik- 
kin gidan Siman kuturu, yana zamne 
yana chin abinchi, sai wata mache ta zo: 
tana da karau na mai wanda ana che da 
shi nard, mai-chada dayawa; ta passa 


231 


Google 


14.4 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


4 karau, ta zuba ma kansa man. Amma 
akwoi wadanda suna jin haushi chikkin 
ransu, suna chewa, Garin mi an barna- 

5 tadda man nan? Gamma wannan mai 

“ya issa a seyarda shi a-bakin abin da ya 

fi penny dari uku, a ba fakirai. Suka yi 

6 gunaguni a-kanta: Amma Isa ya che, 
Ku bar ta; donmi ku ke wahallashe ta ? 

7 ta yi mani aikin alheri. Gamma kuna da 
| fakirai kullum tare da ku, lokachin da ku, 
ke so duka kuma kuna da zarafi ku yi. 

” masu alheri : amma ba ku da ni kullum 

8 ba. Ta yi abin da ta iya ; ta shafe jikina 

9 domin tanadin kushewa. Kuma hakika 
ina che maku, Dukan inda za a yi wa- 
'azin Bishara a-chikkin duniya duka, 
abin nan kuma da machen nan ta 
‘aika za a ambache shi domin tunawa 
da ita. | : 

10 Yahutha Iskariyoti, daya dagga chik- 

| kin su goma sha biyu, ya tafi wurin 
manyan malamai, domin ya bashe shi a- 


232 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 14.16 


11 garesu. Su kwa, sa'anda suka ji, suka 
yi murna, suka yi masa alkawali su ba shi 
kurdi. Shi fa ya nemi dama yada za 
ya bashe shi a-garesu. 


12 A-kan rana ta fari ga kwanakin 
gurasa mara-yeast, sa'anda su kan yanke 
paska, almajiransa suka che masa, A- 
wanne wuri ka ke so mu taffi mu shiriya 

13 domin ka chi paska ? Ya aike guda biyu 
dagga chikkin almajiransa, ya che masu, 
Ku taff chikkin birni, dagga chan wani 
mutum za ya gammu da ku yana dauke 

14 da tulun ruwa : ku bi shi; inda ya shiga 
duka, ku che ma mai-gidan nan, In ji 
Malam, Inna dakin baki, inda zan chi 

15 paska tare da almajiraina ? Shi da kansa 
ma za ya nuna maku wani baban bene da 
kaya chikki a-shiriye gyartache ne kuma : 

16 sai ku shiriya mana a-chan. Almajiran 
suka fita, suka shiga chikkin birni, suka 
iske kammar yada ya fada masu : suka 
shiriya paska. 

233 . H 2 


Google 


14. 17 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


17 Sa'anda mareche ya yi ya zo tare da 
18 su goma sha biyu. Suna zamne suna 
chi, sai Isa ya che, Hakika ina che maku, 
Daya dagga chikkinku za ya bashe ni, 
19 wanda ya ke chi tare da ni. Suka soma 
yin baķinchikki, suna ta che masa da daya 
20 daya, Ko ni ne? Ya che masu, Daya 
ne dagga chikkin goma sha biyudin, shi 
wanda ya ke sa hannu tare da ni a-chik- 
21 kin akushi. Gamma Dan mutum yana 
tafiya, kammar yada an rubuta a-kansa : 
amma kaiton wannan mutum wanda am 
bada Dan mutum ta hannunsa ! gwoma 
ga wannan mutum da ba a haife shi ba. 


22 Suna chikkin chi, sai ya dauko gu- 
rasa, sa'anda ya sa albarka, ya karya, 
ya ba su, ya che, Ku dauki: wannan 

23 jikina ne. Ya qdauko tasa, sa'anda ya yi 
godiya, ya ba su : dukansu suka sha dagga 

24 chikkinta. Ya che masu, Wannan jinina 
ne ina alkawali, wanda an zubas domin 

25 mutane dayawa. Hakika ina che maku, 


234 . 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 14. 32 


Ba ni kara shan ruwan yayan annab, har 
wachan rana da zan sha shi sabo a- 
chikkin mulkin Allah. 


26 Sa'anda suka yi raira waka, suka fita 
zuwa duchin Zaitun. 


27 Isa kuma ya che masu, Dukanku za 
ku yi tuntuþe : gamma an rubuta, Zan 
buga makiyayi, tumaki kuma za su 

28 watse. Amma bayanda na tashi, ni taff 

29 gabbanku zuwa chikkin Galili. Amma 
Bitrus ya che masa, Ko duka za su yi tun- 

30 tuþe, banda ni. Isa ya che masa, Ha- 
kika ina che maka, Yau a-chikkin daren 
nan, kamin zakara ya yi chara so biyu, 

31 za ka yi musuna so uku. Amma ya yi 
magana da karfi kwarai, Idan doile ne 
zan mutu tare da kai, ba ni yin musunka 
ba. Hakkanan kuma dukansu suka fadi. 


32 Suka zo wani wuri wanda a ke che da 
shi Gathsamani : ya che ma almajiransa, 
Ku zamna dagganan, tukuna ina addu'a. 


235 


Google 


14. 33 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


33 Sai ya dauki Bitrus da Yakub da Yohanna 
tare da shi, ya soma damuwa dayawa, 
34 yana wahalla mai-zafi. Ya che masu, 
Raina ya yi baki kwarai har ya kai ga 
mutuwa ; ku zamna dagganan, ku yi 
35 tsaro. Kuma ya yi gabba kadan, ya fadi 
a-kassa, ya yi addu'a, da ya yuwu sa'an 
36 ta shude masa. Ya che, Ya Abba, Uba, 
abu duka ya yuwu a-gareka ; ka kawas 
mani da wannan tasa: amma dai ba 
37 yada ni ke so ba, yada ka ke so. Ya zo, 
— ya iske su suna barchi, Ya che ma Bitrus, 
Siman, kana barchi ? ba ka iya tsaro ko 
38 sa'a daya ba? Ku yi tsaro ku yi addu'a, 
domin kadda ku shiga chikkin jaraba : 
gaskiya ruhu ya yarda, amma jiki ra- 
39 rauna ne. Ya sake taffiya, ya yi addu'a, 
40 yana fadin magana ta da. Ya sake zuwa, 
ya iske su suna barchi, gamma idanunsu 
suka yi nauyi dayawa; suka rasa ma- 
41 gana da za su amsa masa. Ya zo kuma 
zuwa na uku, ya che masu, Ku yi ta 


236 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 14. 48 


barchi yanzu, ku yi hutunku : ya issa; 
sa'a ta yi; duba, am bada Dan mutum ga 

42 hannuwan masu-zunubi. Ku tashi, mu 
taffi : ga shi, wanda ya ke bashe ni yana 
kusa. 


43 Nan-da-nan, yana tsakkar yin ma- 
gana, sai Yahutha, daya dagga chikkin 
su goma sha biyu, ya zo, tare da shi kuma 
taro mai-girma da takuba da sanduna, 
dagga wurin manyan malamai da ma- 

44 rubuta da datibai. Wanda ya ke bashe 
shi ya rigaya ya ba su alama, yana chewa, 
Wanda na yi masa sumba duka, wannan 
ne; ku damke shi, ku sa shi gabba a- 

45 tsare. Sa'anda ya isso, nan-da-nan ya zo 
wurinsa, ya che masa, Ya Rabbi; ya yi 

46 ta yi masa sumba. Suka sa masa hannu, 

47 suka damke shi. Amma daya dagga 
chikkin wadanda ke tsaye a-wurin ya 
zare takobinsa, ya bugi bawan baban 

48 liman, ya dache kunnensa. Isa ya amsa, 
ya che masu, Kun fito, tare da takuba da 

237 


Google 


14. 49 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


sanduna garin kama ni, sai ka che wurin 
49 mafashi ne. Kowache rana ina tare da 
ku a-chikkin haikali ina kwoiyasuwa, ba 
ku damke ni ba: amma an yi wannan 
50 domin maganar litatafai ta chikka. Du- 
kansu suka bar shi, suka gudu. 


51 Wani sarmayi ya bi baya tare da 
shi, yana yafe da farin zanne, jikinsa a- 

52 huntanche : suka damke shi; amma ya 
bar farin zanne, ya gudu tsirara. 


53 Suka kai Isa zuwa wurin baban 
liman : dukan manyan malamai da da- 
tibai da marubuta kuma suka taru a- 

54 wurinsa. Amma Bitrus ya bi shi dagga 
nesa, har zuwa chikkin fadar baban li- 
man; yana zamne tare da dogarai, yana 

55 jin dumin wuta. Manyan malamai kwa 
da dukan fadanchi suna ta neman shaida 
a-kan Isa da za su kashe shi; amma ba 

56 su samu ba. Gamma mutane dayawa 
suka kawo shaidar zur a-kansa, amma 


238 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 14.64 


57 shaidarsu ba ta yi baki daya ba. Wa- 
dansu kwa suka tashi tsaye, suka yi 
58 shaidar zur a-kansa, suna chewa, Muka 
ji shi yana chewa, Ni rushi haikalin nan 
wanda an yi da hannuwa, chikkin yini 
uku kuma in gina wani, ba da hannuwa 
59 ba. Duk da hakka shaidarsu ba ta. yi 
60 baki daya ba. Baban liman fa ya tashi 
tsaye a-tsakka, ya tambayi Isa, yana 
chewa, Ba ka amsawa da komi ba? 
Minene wannan da wadannan su ke 
61 shaida a-kanka ? Amma ya yi shuru, ba 
ya amsa da komi ba. Baban liman ya 
sake tambayatasa, ya che masa, Kai ne 
62 Almasihu, Dan Mai-albarka ? Isa ya 
che, Ni ne shi : kuma za ku ga Dan mu- 
tum a-zamne ga hannun dama na iko, 
yana zuwa kuma tare da gizagizan samma. 
63 Baban liman ya tsatsage tufafinsa,, ya 
che, Muna da sauran bukatar shaidu ? 
64 Kunjiswabo:mikukagani? Duk suka 
hukumta masa shari'a, mutuwa ta lizimche 


239 
Google 


14.65 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


65 shi. Wadansu fa suka fara tofa masa 
miyau, suna rufe fuskatasa, suna ma- 
mare shi, suna che masa, Ka yi annabchi.: 
dogarai kuma suka karbe shi da duka. 


66 Bitrus kuma yana kassa a-chikkin 
fada, sai wata yarinya dagga chikkin ma- 
67 aikatan baban liman ta zo; da ta ga 
Bitrus yana jin dumin wuta, ta dube shi, 
ta che, Kai ma kana tare da Ba-Nazarat 
68 nan, Isa. Amma ya yi musu, yana 
chewa, Ban san abin da ki ke fadi ba, 
ban kwa fahimta ba : ya fita zuwa zaure ; 
69 zakara ya yi chara. Yarinyan ta gan shi, 
ta fara che ma na tsaye a-wurin kuma, 
70 Wannan na chikkinsu ne. Amma ya 
sake yin musu. Da aka jima kadan 
kuma na tsaye a-wurin suka che ma 
Bitrus, Hakika na chikkinsu ka ke; gam- 
71 ma kai Ba-Galili ne. Amma ya soma la- 
'ana da rantsuwa kuma, Ban san mutumen 
72 nan ba wanda ku ke ambatonsa. Nan- 


da nan zakara ya yi chara ta-biyu. 
240 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 15.7 


Bitrus ya tuna da magana, wada Isa ya 
che masa, Tun zakara ba ya yi chara so 
biyu ba, za ka yi musuna so uku. Da 
ya tuna a-kan, ya yi ta kuka, 


Nan-da-nan da safe manyan malamai 

| tare da datibai da marubuta, da dukan 

fadanchi, suka yi shawara, suka damre 

Isa, suka dauke shi, suka bashe shi ga 

2 Bilatus. Bilatus ya tambaye shi, Kai 

sarkin Yahudawa ne? Ya amsa masa 

3 ya che, Ka fadi. Manyan malamai suka 

4 kai sarassa da abu dayawa. Bilatus ya 

sake tambayatasa, yana chewa, Ba ka 

amsawa da komi ba? Ka duba abu daya- 

5 wa da su ke sararka da su. Amma Isa ba 

ya ķara amsawa da komi ba ; har Bilatus 
ya yi mamaki. 

6 Amma dai chikkin kwanakin idi ya 

kan kwanto masu damrere guda daya 

7 wanda suka roķa a-gareshi. Akwoi wani 

fa ana che da shi Barabbas, yana damre 

241 


Google 


| 


15.8 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


tare da wadanda suka tayas, mutane 
wadanda suka yi kissankai chikkin taya- 
8 suwa. Taro suka taffi suka fara rokonsa 
9 shi yi masu bissa ga aladatasa. Bilatus 
ya amsa masu, yana chewa, Kuna so in 
10 kwanto maku sarkin Yahudawa ? Gam- 
ma ya gane sabada kishi manyan malamai 
11 suka bashe shi. Amma manyan mala- 
mai suka kutta taro, domin shi kwanto 
12 masu Barabbas. Bilatus ya sake amsa 
masu, ya che, Mi zan yi fa da wanda ku ke 
13 che da shi Sarkin Yahudawa ? Suka 
tada muriya kuma, A gichiye shi! 
14 Bilatus ya che masu, Donmi, wache mu- 
gunta ya yi? Amma suka yi ihu kwarai, 
15 A gichiye shi. Bilatus, domin yana so 
ya kwantadda hankalin taro, ya kwanto 
masu Barabbas, bayanda ya duki Isa 
kuma, ya bashe shi, domin a gichiye shi. 
16 Yan yaki suka shigadda shi chikkin 
fada, wato Praitorion ke nan; suka 


17 kirrawo dukan taron yan yaki. Suka 
242 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 15.26 


yafa masa shunaiya, suka tubka rawani 
18 na kaya, suka sa masa ; suka fara gaishe 
19 shi, A gaishe ka, Sarkin Yahudawa ! Suka 
buga kansa da gora, suka tofa masa 
miyau, suka yi masa sujada, suna dur- 
20 kussa. Sa'anda suka yi masa ba'a, suka 
tube masa shunaiyan, suka yafa masa 
tufafinsa. Suka kai shi woje domin su 
21 gichiye shi. Ga wani kuma, Siman Ba- 
Kairawani, uban Iskandari da Rufus, 
yana taffowa dagga karkara, yana wu- 
chewa, sai suka tilasa masa shi taffi tare 
da su, domin shi dauki gichiyensa. 
22 Suka zo da shi wani wuri wai shi Golgo- 
tha, wato, Wurin Kwaluwa ke nan, da 
23 am bada fasarassa. Suka mika masa wine 
garwaye da myrrh ; amma ba ya karba ba. 
24 Suka gichiye shi, suka raraba tufafinsa 
a-chikkinsu, suna jefa kuri'a a-kansu, a ga 
25 abin da kowa za ya dauka. Sa'a ta uku 
26 ke nan, aka gichiye shi. Aka yi rubutun 
saratasa, aka sa shi bissa, SARKIN 
243 


Google 


15. 27 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


27 YAHUDAWA. Tare da shi kuma suka 
gichiye mafassa biyu, aka sa su ga gi- 
chiyen itache ; daya a-hannun damansa, 

29 daya kuma a-hannun hagu. Wadanda 
su ke wuchewa suka yi masa bakar ma- 
gana, suna kada kansu, suna chewa, 
Ashe! kai mai-rushen haikali, mai-gina 

30 shi kuma chikkin kwana uku, ka chechi 

31 kanka, ka sabko dagga gichiye. Hakka- 
nan kuma manyan malamai suna ba'a 
a-tsakaninsu tare da marubuta, suka che, 
Ya chechi wadansu; ya kasa cheton 

32 kansa. Bari Almasihu, Sarkin Israila, 
ya sabko yanzu dagga gichiye, mu gani 
mu bada gaskiya. Su kwa wadanda 
aka gichiye su tare da shi suka zage 

shi. 

33 Sa'anda sa'a ta shidda ta yi, dufu ya 
yi bissa dukan kassa har sa'a ta tara. 

34 Wojen sa’a ta tara Isa ya kirra da muriya 
mai-karfi, Eloi, Eloi, Lama sabachthani ? 
wato, Ya Allahna, Ya Allahna, donmi 

244 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 15.41- 


ka yashe ni, ke nan, da am bada fasar- 
35 assa? Wadansu dagga chikkin na tsaye 
a-wurin, da suka ji, suka che, Ku duba, 
36 yana kirran Iliya. Wani ya gudu, ya 
chikka soso da ruwan tsami, ya sa shi 
a-kan gora, ya ba shi domin ya sha, yana 
chewa, Bari kurum ; mu gani ko Iliya 
37 ya zo garin ya sabko da shi. Isa ma 
ya tada muriya da karfi, kana ya sakki 
38 ruhunsa. Zanne na haikali ya tsagu 
ya rabu biyu tun dagga bissa har kassa. 
39 Sa'anda centurion wanda ya ke tsaye 
a-gabbansa, ya ga yada ya sakki ransa, 
ya che, Hakika wannan mutum Dan 
40 Allah ne. Akwoi wadansu mata kuma 
suna kallo dagga nesa: a-chikkinsu da 
Maryamu Ba-Magdaliya, da Maryamu 
uwar Yakub karami da Yosi, da Salome 
41 kuma; su ne suka bi shi, suna bauta 
masa sa'anda yana chikkin Galili; da 
wadansu mata kuma wadanda suka zo 
Kuddus tare da shi. 
245 


Google 


15. 42 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


42 Sa'anda mareche ya rigaya ya yi, 
domin Lokachin yin shiri ke nan, wato, 

43 washegari rana assabachi che, Sai Yu- 
sufu Ba-Arimathiya, wani ba-fade mai- 
sarauta, wanda shi da kansa kuma yana 
sauraron sarautar Allah ; ya shiga wurin 
Bilatus gabba gadi, ya roka a ba shi 

44 jikin Isa. Bilatus ya yi mamaki, yana 
zatto ko ya rigaya ya mutu. Ya kirrawo 
centurion, ya tambaye shi ko ya jima 

45 da mutuwa. Sa'anda ya sami labari 
dagga wurin centurion, ya yarda ma 

46 Yusufu gangan jiki. Shi ma ya seyo 
zanne,.ya sabko da shi, ya yi masa lika- 
fani da zannen, ya sa shi chikkin kabari 
wanda aka haka a-chikkin duchi; ya 
gangaro wani duchi kuma a-kofar kabari. 

47 Maryamu Ba-Magdaliya da Maryamu 
uwar Yosi suka duba wurinda aka sa 
shi. 


246 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 16.7 


SA'ANDA rana assabachi ta wuche, Mar- 
yamu Ba-Magdaliya, da Maryamu uwar 
Yakub, da Salome kuma, suka seyi kayan 
2 kamshi, domin su zo su shafe shi. Tun 
da wuri fa a-chikkin rana ta fari ga 
bakwoi, suka zo wurin kabarin lokachinda 
3 rana ta fito. Suna magana da junansu 
suna chewa, Wa za ya gangaras mamu da 
4 duchin nan dagga kofar kabari ? sa'anda 
suka tada ido, suka ga an rigaya an gan- 
garas da duchin : gamma yana da girma 
5 kwarai. Sa'anda suka shiga kabarin, suka 
ga wani sarmayi yana zamne a-hannun 
dama, yana sanye da farar riga ; suka yi 
6 mamaki. Shi ma ya che masu, Kadda 
ku yi mamaki; kuna neman Isa, Ba- 
Nazarat, wanda aka gichiye shi ; ya tashi : 
ba shi nan ba ; ku duba, ga wurin da aka 
7 sa shi! Amma ku taffi, ku fada ma 
almajiransa da Bitrus, Yana taffiya gab- 
banku zuwa chikkin Galili : chan za ku 
247 


Google 


16.8 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


gan shi, kammar yada ya fada maku. 

8 Suka fita ; suka sheka a-guje dagga wurin 
kabarin ; gamma rawan jiki da mamaki 
suka kama su : ba su fada ma kowa komi 
ba ; gamma suna jin tsoro. 


9 Lokachinda ya tashi fa da wuri bissa 
rana ta fari ga bakwoi, ya fara bayanna 
ga Maryamu Ba-Magdaliya, ita wada ya 
fitarda aljanu guda bakwoi dagga chik- 

10 kinta. Ta taffi ta fada ma wadanda suna 
tare da shi da, suna chikkin yin bakin- 

11 chikki da hawaye. Su fa, sa'anda suka 
ji labari yana da rai, har ta gan shi, suka 

ki bada gaskiya. 

12 Bayan wadannan al'amura ya ba- 
yanna da wata kamma ga mutum biyu 
dagga chikkinsu, sa'anda suna taffiya, a- 

13 kan hanya zuwa karkara. Suka taffi suka 

248 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 16:18 


fada ma sauran: su kwa ba su ba su 
gaskiya ba. i 
14 Dagga baya ya bayanna ga su goma 
sha daya da kansu sa’anda suna zamne 
suna chin abinchi; ya yi masu fada 
sabada rashin bangaskiyarsu da taurin 
zuchiyarsu, domin ba su gaskanta wa- 
danda suka gan shi bayan tashinsa. 
15 Ya kuma che masu, Ku taff chikkin 
duniya duka, ku yi wa'azin Bishara ga 
16 dukan halita. Wanda ya bada gaskiya 
kuma an yi masa baptisma za ya chira ; 
amma wanda ya ķi bada gaskiya za a 
17 kashe shi. Wadannan alamomi kuma 
za su bi bayan masu-bada gaskiya: a- 
chikkin sunana za su fitarda aljanu ; za 
18 su yi magana da wadansu harsuna ; za 
su dauki machizai, idan sun sha ko- 
wanne guba, ba za ya chiwuche su da 
komi ba ko kadan; za su dibiya han- 
nuwa a-kan marasa-lafiya, za su warke 
kuma. 
249 


Google 


16.19 BISHARA DAGGA HANNUN MARKUS 


19 Sa'annan Ubangiji Isa, bayanda ya 
yi masu magana, aka karþe shi- bissa 
chikkin samma, ya zamna a-hannun dama 

20 na Allah. Su kwa suka taff, suka yi 
wa'azi koinna, Ubangiji yana yin aiki 
tare da su, yana karfafa magana da 
alamomi da ke bin su. Amin. 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN 
LUKA 


Da shi ke mutane dayawa sun dauka su 
rubuta labari a-kan wadannan al'amura 
da sun zamma tabattatu a-wurinmu, 

2 kammar yada suka bada su garemu, mu 
da mu ke shaidu na ido tun dagga farko 

3 da masu-hidiman magana kuma, ni kuma 
na ga ya yi kyau, da shi ke tun dafari na 
bibiya abu duka daidai, in rubuta maka 
bissa jeranta, ya Thawufilus mafifichin 

4 nagarta ; domin ka sansanche inganchin 
zantatukan da aka sanashe ka. 

5 A-chikkin zamanin Hirudus, sarkin 
Yahudawa, akwoi wani malami sunansa 
Zakariya, na wojen mayeyar Abiya : 
yana da matatasa dagga chikkin diyan 

201 


Google 


1.6 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


6 gidan Haruna, sunanta Alisabatu. Su 
biyu fa masu-adilchi ne a-gabban Allah, 
suna taffiya chikkin dokokin Ubangiji da 

7 shikashikansa duka ba laifi. Amma ba 
su da da, gamma Alisabatu bakarariya 
che, dukansu biyu kuma dadadu ne chik- 
kin kwanukansu. 

8 Ananan, yana chikkin aikin mayeya 

9 na malamta gabban Allah, bissa ga 
al'adar aikin malami, kuri'a ta fado masa 
shi shiga chikkin haikali na Ubangiji, shi 

10 kona turare. Dukan taron mutane suna 
woje suna addu'a wakatin kona turare. 

11 Sai malaikan Ubangiji ya bayanna ga- 
reshi, yana tsaye ga hannun dama na 

12 gadon sadaka na turare. Hankalin 
Zakariya ya tashi sa'anda ya gan shi, 

13 tsoro ya abko masa kuma. Amma ma- 
laika ya che masa, Kadda ka ji tsoro, ya 
Zakariya : gamma an ji bidarka, matarka 
Alisabatu kuma za ta haifa maka da, za 

14 ka ba shi suna Yohanna. Za ka sami 

252 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 1.20. 


murna da farinchikki; mulane dayawa 
kuma za su yi murna da haifuwatasa. 
15 Gamma za ya zamma mai-girma a-gabban 
Ubangiji, ba za ya sha wine ba da ko- 
wanne abu mai-sa maye ; za a chikka shi 
da Ruhu Mai-tsarki tun dagga chikkin 
16 chikkin uwatasa. Dayawa kuma dagga 
“chikkin yayan Israila, za ya juyadda su 
17 wojen Ubangiji Allahnsu. Za ya taffi 
gabba gareshi kuma da ruhun Iliya da 
ikonsa, domin shi juyo da zukatan ubanni 
zuwa yayaye, kangararu kuma su taff 
chikkin hikimar masu-adilchi ; shi shiriya 
ma Ubangiji kuma jamaa shiriyaya do- 

18 minsa. Zakariya ya che ma malaika, 
Kaka zan san wannan ? gamma tsofo ne 
ni, matata kuma ta dade chikkin kwa- 

19 nukanta. Malaikan ya amsa,ya che masa, 
Ni ne Jibrailu, da ni kan tsaya a-wurin 
Allah; aka aiko ni domin in zantadda 
20 kai, in kawo maka wannan bishara. Ga 
shi kuma, za ka yi shuru, ba za ka iya 


258 


Google 


1.21 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


magana ba, har rada al'amuran nan suka 
tabatta, da shi ke ba ka amsa kalmomina 
wadanda za a chikka su chikkin waka- 

21 chinsu. Mutane fa suna nan suna sau- 
raron Zakariya, suna mamaki da jinki- 

22 rinsa a-chikkin haikali. Sa'anda ya fito, 
ya kasa yi masu magana : suka gane ya 
ga wahayi chikkin haikali : shi kwa yana 
ta yi masu nuni, yana zamne shuru. 

23 Ananan, sa'anda kwanakin hidimassa 
suka chikka, ya taffi gidansa. 


24 Bayan wadannan kwanaki Alisabatu 
matatasa ta yi chikki ; ta boye kanta wata 

25 biyar, tana chewa, hakkanan ne Ubangiji 
ya yi mani chikkin kwanakin da ya dube 
ni, domin shi chirre mani abin zargina 
wurin mutane. 


26 Ananan chikkin wata na shidda aka 
aiko malaika Jibrailu dagga wurin Allah 
zuwa wani birni na Galili, sunansa Na- 

27 zarat, zuwa wurin wata buduruwa wada 


254 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 1.35 


wani namiji yana tashinta, sunansa 
Yusufu ne, na gidan Dawudu; sunan 
28 buduruwa kwa Maryamu. Malaika ya 
shiga wurinta, ya che, A gaishe ki, ke da 
ki ke mai-samun alheri, Ubangiji yana 
29 tare da ke. Amma hankalinta ya tashi 
kwarai da zanchen, ta yi zulumi kwa a- 
ranta ko wache irin gaisuwa che wannan. 
30 Malaika ya che mata, Kadda ki ji tsoro 
ya Maryamu, gamma kin sami tagomashi 
31 wurin Allah. Ga shi kwa, za ki yin 
chikki, za ki haifi da, za ki ba shi suna 
32 ISA. Shi za ya zamma mai-girma, za 
a che da shi Dan Madaukaki: Ubangiji 
Allah kuma za ya ba shi kursiyi na ubansa 
33 Dawuda : za shi yin mulki kuma bissa 
gidan Yakub har abada ; mulkinsa kwa 
34 ba shi da matuķa. Maryamu ta che ma 
malaika, Kaka wannan za shi zamma, da 
35 shi ke ban san namiji ba ? Malaika ya 
amsa, ya che mata, Ruhu Mai-tsarki za 
ya jido maki, ikon Madaukaki kuma za 


255 


Google 


1. 36 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA: 


ya innuwantadda ke : domin wannan kwa 
abin nan da za a haifa, za a che da shi 

36 mai-tsarki, Dan Allah. Ga kwa, Alisa- 
batu danginki, ita kuma da tsufarta tana 
da da a-chikkinta : wannan kwa shi ne 
wata na shidda gareta, ita wada aka che 

37 mata bakarariya. Gamma babu magana 
dagga wurin Allah da za ta rasa iko. 

38 Maryamu ta che, Ga ni, baiwar Ubangiji ; 
bissa ga fadinka shi zamma mani. Ma- 
laika ya tashi, ya bar ta. 


39 — Maryamu kwa ta tashi chikkin kiwa 
nakin nan, ta taffi kassa mai-duwatsu da 
40 garaje, zuwa wani birni na Yahudiya ; ta 
shiga chikkin gidan Zakariya, ta gaida 
41 Alisabatu. Ya zamma kwa sa'anda Ali- 
sabatu ta ji gaisuwar Maryamu, jariri 
ya zaburra a-chikkin chikkinta. Alisa- 
42 batu ta chikka da Ruhu Mai-tsarki ; ta 
tada muriya da ķarfi, ta che, Mai-albarka 
ki ke chikkin mata, abin haifuwa na 
43 chikkinki kuma mai-albarka ne. Dagga 
256 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 1.50; . 


inna fa wannan, har uwar Ubangijina za 
44 ta zo gareni? Gamma, ga shi, loka- 
chinda muriyar gaisuwarki ta shiga kun- 
nuwana, jaririn ya. zaburra. a-chikkin 
45 chikkina domin farinzuchiya. Ita fa da 
ta bada gaskiya mai-albarka che; gam- 
ma abin da an fada mata dagga wurin 
46 Ubangiji za a chikka. Maryamu kwa ta 
che, | ; 
Raina yana girmama Ubangiji, 
47 Ruhuna kwa ya yi murna chikkin 
Allah Mai-chetona. . | 
48 Gamma ya duba kaskantar budin 
i tasa: 
Duba fa, dagga nan gabba tsara 
duka za su che da ni mai-albar- 
ka. | | 
49 Gamma shi da shi ke mai-iko ya yi 
al'amura masu-girma gareni ; 
Sunansa kwa mai-tsarki ne. 
50 Jinkansa kuma dagga tsara zuwa 
tsara ne 


257 I 


Google 


1.51 


bl 


52 


53 


54 


55 


56 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


. Bissa masu-tsoronsa. 


Da zira'assa ya gwoda karfi ; 
-Masu-girman kai kwa na wojen sha- 
warar zuchiyarsu ya warwatsa su. 
Ya tube masu-iko dagga kursi- 
yinsu, 
“Ya daukaka kaskantatu. 
Ya kosadda mayungwata da alhe- 
rai; 
Amma ya salami mawadata hannu 
wofi. wa 
Ya taimaki barransa Israila, 
Domin shi tuna da jinkai 
(Kammar yada ya fada ma uban- 
ninmu) 
Zuwa ga Ibrahim da tsatsonsa “kuma 
har abada. 


Maryamu kwa ta zamna wurinta 


wojen wata uku, kana ta komo gidanta. 


57 


Ananan kwanakin Alisabatu suka 


chikka da za ta haifu ; har kwa ta haifi da. 


258 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 1.66 


58 Makusantanta da danginta suka ji Uban- 
giji ya daukaka jinķansa a-gareta ; suka 
59 yi murna tare da ita. Ananan a-kan rana 
ta takwas, suka zo domin su yi ma yaro 
kachiya; da suna so su ba shi suna 
60 Zakariya, bissa ga sunan ubansa. Amma 
uwatasa ta yi magana, ta che, Ba hakka 
6l ba; za a che da shi Yohanna. Suka 
che mata, A-ċhikkin danginki babu wanda 
62 a ke kirransa da wannan suna. Suka yi 
nuni ga ubansa, suna tambayassa abin da 
63 ya ke so a che da shi. Shi ya bidi allo, 
ya rubuta, Sunansa Yohanna ne. Du- 
64 kansu suka yi mamaki. Nan-da-nan ba- 
kinsa ya bude, harshensa ya sakki, ya yi 
65 magana, yana albarkata Allah. Tsoro 
ya abko ma dukan wadanda su ke kewoye 
da su: aka barbada labarin wadannan 
alamura chikkin dukan kassa mai-du- 
66 watsu ta Yahudiya. Dukan wadanda 
suka ji suka aje a-zuchiyarsu, suna chewa, 
Wannan yaro fa, kaka za ya zamma ? 


259 


Google 


1.67 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


Gamma hannun Ubangiji yana tare da 
shi. 
67 Ubansa Zakariya kuma ya chikka 


da Ruhu Mai-tsarki, ya yi annabchi, yana 
chewa, 


68 Albarka ga Ubangiji, Allah na Israila;. 
Gamma ya ziyarchi mutanensa, ya 
yi masu pansa, 

69 Ya tayar mamu da kafon cheto 
A-chikkin gidan barransa Dawuda, 
70 (Kammar yada ya fadi ta bakin 

annabawansa masu -tsarki wa- 
danda su ke tun farkon zamani), 
71 Cheto dagga abokan gabanmu, dagga 
hannun makiyanmu duka kuma ; 
72 Shi aike jinkai kuma ga ubanninmu, 
Shi tuna da alkawalinsa mai-tsarki ; 
73 Rantsuwa ke nan da ya rantse ma 
| Ibrahim ubanmu, chewa, 
74 Za ya ba mu, mu da mu ke chetatu 
dagga hannun makiyanmu, 


260 


Google 


75 


76 


T7 


78 


79 


80 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 1.80 


Mu bauta masa ba da tsoro ba, 

Chikkin tsarki da adilchi a-gab- 
bansa dukan kwanakinmu. 

I, ya kai yaro kuma, za a che da 
kai annabi na Madaukaki : 

Gamma za ka taffi gabban fuskar 
Ubangiji garin ka shiriya tafar- 
kunsa ; | 

Garin bada sanin cheto ga mutanensa 

Chikkin gafarar zunubansu, 

Sabada jinkai mai-tabshi na Al- 
lahnmu, | 

Inda assubahi dagga bissa za shi 
ziyarto mu, 

Garin ya haskaka ma wadanda su ke 
zamne chikkin dufu da innuwar 
mutuwa ; 

Shi shiriya kaffafunmu zuwa chikkin 
tafarkin lafiya. 


Yaron ya yi girma, ya yi karfi a- 


ruhu, yana chikkin jeji har ranar bayan- 
nuwatasa ga Israila. 


261 


Google 


2.1 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


Annan chikkin wadannan kwanaki, shela 
ta fito dagga wurin Kaisar Augustus, a 
2 rubuta dukan mazamnan duniya. Wan- 
nan rubutu na fari ne chikkin kwanakin 
3 da Kiriniyus yana mulkin Suriya. Duka 
fa suka taffi domin su rubuta kansu, 
4 kowa zuwa nasa birni. Yusufu kuma ya 
tashi dagga Galili, dagga chikkin birnin 
Nazarat, zuwa Yahudiya, zuwa birnin 
Dawuda wanda ana che da shi Baitalah- 
mi; domin shi dagga gida da dangin 
5 Dawuda ya ke; garin shi rubuta kansa 
tare da Maryamu, matatasa ta riko, ita 
6 kwa tana da chikki. Tun suna chan fa, 
7 kwanaki suka chikka da za ta haifu. Ta 
kwa haifi dan farinta ; ta nade shi chik- 
kin tsuma, ta kwantadda shi chikkin 
sakarkari, gamma babu sauran wurin 
zammansu a-masabki. 
8 Akwoi makiyaya a-chikkin wannan 
yankin kassa suna kwana a-fili kwa, suna 


262 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 2.15 


9 tsaron garkensu da da dare. Sai ga 
malaikan Ubangiji ya tsaya wojensu, 
darajar Ubangiji ta haskaka daura da su : 

10 suka ji tsoro kwarai. Malaika. ya che 
masu, Kadda ku ji tsoro ; gamma, ga shi, 
na kawo maku bishara: ta fariri-chikki 
mai-girma wanda za ya zamma ga dukan 

11 mutane: gamma chikkin wannan rana 
an haife maku dagga chikkin birnin 
Dawuda Mai-cheto, shi ne Almasihu 

12 Ubangiji. Alama a-gareku ke nan; Za 
ku iske jariri a-nanade chikkin tsuma, 

13 yana kwanche a-chikkin sakarkari. Ba 

labari, sai taron rundunan samma suka 

kasanche a-nan tare da malaika, suna 
yabon Allah, suna chewa, 


14 Alhamdu ga Allah a- -chikkin ma-fi 
daukaki, 

A-duniya kuma salama wurin mu- 
tanen da ya ke murna da su 
sarai. 

15 Ananan sa'anda malaiku suka rabu da 


263 
Google 


2.16 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


su suka taffi samma, makiyaya suka che 
ma junansu, Bari mu taffi yanzu har 
Baitalahmi, mu ga wannan al'amarin da 
ya faru, wanda Ubangiji ya sanashe mu. 

16 Suka zo da 'garaje, suka iske Maryamu 
da Yusufu, da jariri kuma yana kwanche 

17 a-chikkin sakarkari. Sa'anda suka gan 
shi, suka bada labarin batun da aka fada 

18 masu a-kan wannan yaro. Dukan wa- 
danda suka ji suka yi aľajibi da al'a- 
muran da aka fada masu ta bakin ma- 

19 kiyaya. Amma Maryamu ta kiyayadda 
wadannan al'amura, tana bimbini da su 

20 a-chikkin zuchiyatta. Makiyayan fa 

“suka koma, suna girmama Allah, suna 
yabonsa sabada dukan al'amuran da suka 
ji da suka gani, kammar yada aka fada 
masu. : 

21 Sa'anda kwana takwas suka chikka 
da za a yi masa kachiya, aka ba shi suna 
ISA, wanda malaika ya ambata hakka 
tun ba a yi shi chikkin chikki ba. 

264 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 2.28 


22 Sa'anda kwanakin tsarkakewarsu 
bissa ga Attaurat ta Musa suka chikka, 
suka zo da shi Kuddus, domin su mika 

23 ma Ubangiji (kammar yada an rubuta 
chikkin Attaurat ta Ubangiji, chewa, 
Kowanne namiji wanda ya bude chikki 
za a kirra shi mai-tsarki ga Ubangiji), 

24 garin su bada sadaka kuma bissa ga abin 
da an fada chikkin Attaurat ta Ubangiji, 
chewa, Kurchiya biyu, ko yan tanta- 

25 barai biyu. Ga kuma, wani mutum 
chikkin Kuddus, sunansa Siman; wan- 
nan mutum mai-adilchi ne, mai-ibada, 
yana zuba ido ga ta'aziya ta Israila : 
Ruhu Mai- tsarki kuma yana bissansa. 

26 Aka yi masa wahayi kuma dagga wurin 
Ruhu mai-tsarki, ba za ya ga mutuwa 
ba, sai dai ya ga Almasihun Ubangiji 

27 tukuna. A-chikkin Ruhu fa ya shiga 
haikali : sa'anda iyayen suka zo da 
yaro Isa, garin su yi masa bissa ga 

28 al'adar Attaurat, ya karbe shi chikkin 

265. 12 


Google 


2.29 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


hannuwansa, kuma ya albarkata Allah, 
ya che, 


29 Yanzu ya Ubangiji, ka bar bawanka 


shi taffi lafiya, 
— Bissa ga maganarka ; 
30 Gamma idanuna sun ga chetonka, 
31 Wanda ka shiriya a-gabban dukan 
= dangogi; 
32 Haske mai-bayanna ga Al'ummai, 


Daraja kuma ta jama’arka Israila. 


33 Ubansa da uwatasa suna mamaki da 
34 magana da aka fadi a-kansa; Siman fa 
ya albarkache su, ya che ma uwatasa 
Maryamu, Ki duba, wannan yaro an 
sanya shi domin faduwa da tashin mu- 
tane dayawa chikkin Israila ; domin ala- 
35 ma kuma wada a ke kushenta ; i kuma 
takobi za ya zarta ranki; domin tunani 
36 dagga zukata dayawa su tonu. Akwoi 
kuma wata wai ita Hannatu, annabiya 
che, yar Fanuila che, dagga asalin Ashira 


266. 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 2.43 


(ita kwa ta dade chikkin kwanukanta, 
bayan budurchinta shekara bakwoi ta yi 

37 tare da mijinta, tana gwamruwa kuma 
shekara tamanin da hudu), ba ta rabuwa 
da haikali, tana sujada tare da tatawui 

38 da addwoi dare da rana. A-chikkin wan- 
nan saa ta zo, da zuwanta fa ta bada 
godiya ga Allah, ta yi zanchensa kuma 
ga dukan wadanda su ke sauraron pansar 

39 Kuddus. Sa'anda suka chikka dukan 
abin da ke bissa ga Attaurat ta Ubangiji, 
suka komo chikkin Galili, zuwa nasu 
birni Nazarat. 


40 Yaron yana girma, ya karfafa, chikke 
da hikima : alherin Allah yana bissansa. 


41 Iyayensa kwa kowache shekara su 

42 kan tafi Kuddus kwanakin paska. Sa- 

'anda ya yi shekara goma sha biyu, suka 

43 taffi bissa ga aladar idi; sa'anda suka 

chikka kwanaki, suna chikkin komowa, 

yaro Isa ya tsaya a-baya tukuna chik- 
267 


Google 


2.44 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


kin Ķuddus ; iyayensa ba su da labari ; 
44 amma suka yi taffiyar wuni, suna tsa- 
mani yana chikkin jama'a; suka neme 
45 shi a-wurin dangi da idonsani : sa'anda ba 
su gan shi ba, suka koma Kuddus, suna 
46 nemansa. Ananan da aka kwana uku, 
suka iske shi chikkin haikali, yana zamne 
a-tsakkar malamai, yana jinsu, yana kwa 
47 yi masu tantambaya: dukan wadanda 
suka ji shi suka yi mamaki da fahiminsa 
48 da magana da ya ke mayasuwa. Sa'anda 
suka gan shi fa, suka yi mamaki : uwatasa 
kwa ta che masa, Yaro, donminene ka yi 
hakka da mu ? ga ubanka da ni da bakin- 
49 chikki muka neme ka. Ya che masu, 
“ Inna abin da ya sa kuka neme ni ? ba ku 
sani ba wajib ne a-gareni ina chikkin 
50 sha'anin Ubana? Ba su gane zanchen 
51 da ya fada masu ba. Ya taffi tare da su, 
ya zo Nazarat; yana biyeya da su: 
uwatasa kuma ta rike dukan al'amuran 
nan a-chikkin zuchiyatta. 


268 


Google 


——. P a ai ia IA 


BISHARA DAGGA HANNUN., LUKA 3.4 


52 Isa kwa yana yin gabba a-chikkin 
hikima da girma, da tagomashi wurin 
Allah duk da mutane. 


Ananan chikkin shekara ta goma sha 
biyar na mulkin Tibariyus KĶaisar, Bi- 
latus Ba-Bunti yana mai-mulkin Yahu- 
diya, Hirudus kuma yana mukadashin 
Galili, dan-uwansa Filibbus yana mu- 
kadashin kassar Ituriya da Tarakunitis, 
Lisaniyas kuma yana mukadashin Abi- 
2 liya, chikkin kwanakin limanchin Han- 
nana da Kayafa, maganar Allah ta zo ga 
3 Yohanna dan Zakariya chikkin jeji. Ya 
yi tafiya chikkin dukan kassar da ke 
bakin Urdun, yana wa'azin baptismar 
4 tuba zuwa gafarar zunubai; kammar 
yada an rubuta chikkin litafin zantatukan 
Ishaya annabi, 
Muriyar mai-kirra a-chikkin jeji, 
Ku shiriya hanyar Ubangiji, 
Ku daidaita tafarkunsa. 
269 


Google 


3.5 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


Za a chikka kowanne kwarri, 

Kowanne duchi da tudu kuma za 
a yi kassa da su ; 

Karkatatu kuma za su komo sosai, 

Munanan hanyoyi su zamma bai 


daya ; 

6 Dukan mai-rai kwa za ya ga cheton 
Allah. 

7 Ya che ma taro fa wadanda suna 


fitowa garin shi yi masu baptisma, Ya ku 
yayan kasaye, wa ya fadakkadda ku ku 
8 guje ma fushi mai-zuwa ? Ku fito da 
yaya fa masu-issa tuba, kadda ku soma 
chewa chikkin ranku kuma, Muna da 
Ibrahim ubanmu : gamma na che maku, 
Allah yana da iko ya tada yaya ga Ibra- 
9 him dagga chikkin duwatsun nan. Ko 
yanzu kwa an sa gatari ga gindin itatuwa : 
kowanne itache fa da ba ya fito da yaya 
na kwarai, ana sarassa, ana jefadda shi 
10 chikkin wuta. Taro fa suka tam- 
baye shi, suna chewa, Kaka fa za mu yi? 
270 


ka gle 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 3.17 


11 Ya amsa, ya che masu, Mai-riga biyu 
shi bayas ga wanda ba shi da ita; mai- 

12 abinchi kuma ya yi hakka. Wadansu 
masu-karþan kurdin ķassa kuma suka zo 
domin a yi masu baptisma, suka che masa, 

13 Ya malam, ķaķa za mu yi ? Ya che masu, 
Kadda ku amshi gabba da abin da an 

14 sanya maku. Yan yaki kuma suka tam- 
baye shi, suna chewa, Mu fa, kaka za mu 
yi? Ya che masu, Kadda ku yi ma ko- 
wanne mutum zalumchi, kadda ku am- 
shi haram ; ku hanķura da biyanku. 


15 Taron jama'a fa suna chikkin sau- 
raro, mutane duka kwa suna zatto a- 
chikkin zukatansu a-kan Yohanna, ko 

16 watakila shi Almasihu ne; Yohanna ya 
amsa, yana che masu duka, Ni dai ina 
yi maku baptisma da ruwa ; amma wanda 
ya fi ni iko yana zuwa, maballen takal- 
mansa ban issa ba in kwanche su: shi 
za ya yi maku baptisma da Ruhu Mai- 

17 tsarki da wuta kuma: matankaqinsa 

271 


Google 


3.18 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


f 


yana chikkin hannunsa da za ya tsarkake 
fazayinsa sarai, ya tatara alkamma ya ka? 
rumbunsa ; amma za ya kone shefi da 
wuta wada ba ta þituwa. 


18 Da wadansu maganganun galgadi 
dayawa fa ya yi ma jama'a Bishara ; 

19 amma Hirudus mukadas, da shi ke 
Yohanna ya tsauta masa a-kan zanchen 
Hirudiya matar kanensa, sabada kuma 
dukan miyagun aikeaike da Hirudus ya 

20 yi, dagga bissani ya ķara da wannan 
kuma da ya kuble Yohanna chikkin 
kurkuku. 


21 Ananan kwa, sa'anda aka yi ma 
dukan mutane baptisma, Isa kuma, ba- 
yanda aka yi masa baptisma, yana addu- 

22 'a, sai samma ta bude, Ruhu Mai-tsarki 
kwa ya sabko da misalin jiki, kammar 
kurchiya, a-bissansa, muriya kwa ta fito 
dagga samma, Kai ne Dana kamna- 
tache ; da kai raina ya ji dadi ķwarai. 

272 


Google 


3. 30 


Isa da kansa, sa'anda ya soma kwot- 
yasuwa, yana wojen shekara talatin, shi 
kwa da ne (bissa ga abin da aka tsamani, 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 
23 


na Yusufu) 
na Hali na Zarubabila 
24 na Matthatha na Sha'alti'ila 
na Lawi na Niri 
na Malki 28 na Malki 
na Yanna na Addi 
25 na Yusufu na Kusama 
na Mattathiya na Almodama 
na Amos na Iri 
na Nahoma 29 na Yosi 
na Hasli na Alv'azara 
na Najjaya na Yorima 
26 na Ma'atha na Matthata 
na Mattathiya na Lawi 
na Shim'i 30 na Shim'on 
na Yusufu na Yahutha 
na Yahutha na Yusufu 
27 na Yohanna na Yonana 
na Risa na Aliyakima 


Google 


273 


3. 31 


əl 


32 


33 


34 


na Malaya 

na Mainana 

na Mattatha 

na Nathana 

na Dawuda 

na Yassa 

na Obida 

na Bo'aza 

na Salmon 

na Nahshon 

na Amminada- 
ba 

na Arama 

na Hasron 

na Farisa 

na Yahutha 

na Yakub 

na Ishaku 

na Ibrahimu 

na Taraha 


Google 


35 


36 


37 


38 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


na Hora 

na Saroja 

na Ra'o 

na Falaja 

na Abira 

na Shalaha 

na Kinana 

na Arfakshada 
na Sama 

na Nuhu 

na Lamaka 

na Matoshalaha 
na Ahnoha 

na Yarida 

na Mahlil'ila 
na Kinana 

na Anosha 

na Shita 

na Adamu 


na Allah 





BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 4.9 


Isa kwa, chikke da Ruhu Mai-tsarki, 
ya komo dagga Urdun, Ruhu kwa ya 
2 bishe shi chikkin jeji kwana arbain, 
Shaitan yana jarabatasa. Chikkin kwa- 
nakin nan ba ya chi komi ba: sa'anda 
3 suka chikka, ya ji yungwa. Shaitan ya 
che masa, Idan kai Dan Allah ne, ka 
umurchi duchin nan shi zamma gurasa. 
4 Isa ya amsa, ya che masa, An rubuta, Ba 
da abinchi kadai ba mutum za ya rayu. 
5 Ya kai shi bissa, a-chikkin kyabtar ido 
ya gwoda masa dukan mulkokin duniya. 
6 Shaitan ya che masa, A-gareka ni bada 
wannan sarauta duka, da darajassu : 
gamma ni am ba; dukan wanda na nufa 
7 kuma, shi ni ke ba. Idan fa ka yi sujada 
8 a-gabbana, duka shi zamma naka. Isa 
ya amsa, ya che masa, An rubuta, Ka yi 
ma Ubangiji Allahnka sujada, shi kadai 
9 ma za ka bauta masa. Ya kai shi 
Kuddus, ya tsaishe shi a-bissa hasumiya 
275 


Google 


4.10 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


ta haikali, ya che masa, Idan kai Dan 
Allah ne, fada da kanka dagganan: 
10 gamma an rubuta, 
Za ya ba malaikunsa umurni a- 
kanka, su tsare ka : 
11 kuma, 
Bissa hannuwansu za su dauke ka, - 
Kadda halama ka buga kaffarka 
bissa duchi. 
12 Isa ya amsa, ya che masa, An fadi, Kadda 
ka gwoda Ubangiji Allahnka. | 


13 Lokachinda Shaitan ya gamma ko- 
wache jaraba, ya rabu da shi tukuna. 

14 Isa kwa ya komo a-chikkin ikon Ruhu 
zuwa chikkin Galili: labarinsa ya tafi 

15 dukan ķassashe na kewoye. Ya yi kwoi- 
yasuwa chikkin majami'unsu, yana da 
daraja wurin dukan mutane. 


16 Ya zo Nazarat inda aka gwoye shi : 
ya shiga chikkin majami'a bissa ga 
al'adatasa rana assabachi, ya tashi tsaye 

276 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 4.23 


17 garin ya yi karatu. Aka mika masa li- 
tafin Annabi Ishaya. Ya bude litafi, ya 
iske wurinda aka rubuta, 

18 Ruhun Ubangiji yana bissa gareni, 

Gamma ya shafe ni in yi Bishara ga 
talakawa : | 

Ya aiko ni domin in yi ma damraru 
shela ta sakki, 

Da mayaruwar gani ga makafi, 

In kwanche wadanda an kuje su, 

19 In yi shelar shekara ayananiya ta 

Ubangiji. 

20 Ya nade litafi, ya mayar ma mai-hidi- 
man, ya zamna : dukansu chikkin ma- 

21 jami'a suka zuba masa idanu. Ya fara 
che masu, Yau an chikka wannan fasali 

22 a-chikkin kunnuwanku. Dukansu suka 
shaida shi, suna mamaki da zantatukan 
alheri da suka fito bakinsa : suka che, Ko 

23 wannan ba dan Yusufu ba ne? Ya che 
masu, Lalai za ku fada mani wannan 
karin magana, Ya mai-magani, ka war- 


277 


Google 


4.24 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


kadda kanka: dukan iyakar abin da 
mun ji an yi a-Kafranahum, sai ka yi 
24 dagganan kuma a-chikkin garinka. Ya 
che, Hakika ina che maku, Ba wani 
annabi abin karba ne a-chikkin nasa 
25 gari. Amma gaskiya ina che maku, 
Chikkin kwanakin Iliya akwoi gwamraye 
dayawa chikkin Israila, sa'anda samma ta 
rufe shekara uku da wata shidda, kwa- 
nakin da yungwa mai-girma ta abko 
26 ma dukan kassa; amma ba a aiko Iliya, 
wurin ko daya a-chikkinsu ba, sai zuwa 
Sarfatu kadai, chikkin kassar Sida, wurin 
27 wata mache da ta ke gwamruwa. Chikkin 
kwanakin Aliyasha'a annabi kuma akwoi 
kutare dayawa a-chikkin Israila ; amma 
ba a tsarkake ko daya a-chikkinsu ba, 
28 sai NwWaman Ba-Suriyani kadai. Du- 
kansu chikkin majami'a suka chikka da 
29 fushi, da suka ji wannan; suka tashi, 
suka fitarda shi bayan birni, suka kai shi 
har goshin tudu inda aka gina birninsu, 
| 278 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 4.37 


30 domin su jefarda shi da ka. Amma ya 
ratsa ta tsakkarsu, ya yi taffiyarsa. 


31 Ya zo Kafranahum kuma, wani 
birni na Galili. Yana kwoiya masu bissa 
32 rana assabachi: suka yi mamaki da 
kwoiyasuwatasa ; gamma maganatasa 
33 tana da iko. A-chikkin majami'a akwoi 
wani mutum wanda shi ke da ruhun 
aljan mai-ķazamta ; ya tada muriya da 
34 ķarfi, yana chewa, A | inna ruwanmu da 
kai, ya Isa Ba-Nazarat ? ka zo domin 
ka halaka mu? Na san ko wanene kai, 
35 Mai-tsarki ne na Allah. Isa ya tsauta 
masa, yana chewa, Ka kame bakinka, ka 
fito dagga chikkinsa. Sa'anda aljan ya 
fyade shi a-tsakka, ya fito dagga chik- 
kinsa, ba ya kwa yi masa chiwuta ba. 
36 Mamaki ya abko masu duka, suka yi 
zanche da junansu, suna chewa, Wache 
magana che wannan ? gamma da iko da 
karfi yana umurnin kazaman ruhohi, 
37 suna kwa fita. Labarinsa fa ya taffi 
279 


Google 


4.38 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


kowanne wuri chikkin kassa da ke ke- 
woye. 


38 Ya tashi dagga chikkin majami'a, 
ya shiga gidan Siman. Zazaþi mai-zafi 
kwa yana kame da sarakwar Siman ; 

39 suka roķe shi dominta. Shi fa ya tsaya 
a-kanta, ya tsauta ma zazabi; ya sakke 
ta: nan-da-nan ta tashi, ta yi masu 
hidima. 

40 Da faduwar rana, dukan wadanda 
su ke da marasa-lafiya da irin chiwuta 
dabam dabam, suka kawo su gareshi; 
ya dibiya masu hannuwansa, kowanne 

41 dayansu, ya warkadda su. Aljanu kuma 
suka fito dagga chikkin mutane dayawa, 
suna tada muriya, suna chewa, Kai Dan 
Allah ne. Ya tsauta masu, ba ya bar su 
su yi magana ba, gamma sun sansanche 
Almasihu ne shi. 


42 Sa'anda gari ya waye, ya fito, ya 
tafi wani wuri da ba kowa: taro suka 


280 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 5.5 


binchiko shi, suka zo wurinsa ' kuma, 
suna so su tsaishe shi, kadda ya rabu 

43 da su. ' Amma ya che masu, Dolle sai in 
yi Bishara ta mulkin Allah ga sauran bi- 
rani kuma : gamma sabada wannan aka 
aiko ni. 


44 Yana ta yin wa'azi enak la: ma- 
jami'u na Galili. 


ANANAN taro suna matsatsi a-wurinsa, 
suna jin maganar Allah, shi kwa yana 
2 tsaye a-bakin korama ta Janisarata ; ya 
ga jirage biyu suna tsaye a-bakin ko- 
rama: amma masuna sun rigaya sun 
3 fita, suna wankin tarori. A-chikkin jir- 
gin nan biyu ya shiga daya, wanda ke 
na Siman, ya roke shi shi zakuda kadan 
dagga gaba. Ya zamna kuma, ya kwoi- 
4 ya ma taro dagga chikkin jirgi. Sa'anda 
ya dena zanche, ya che ma Siman, 
A zakuda zuwa wuri mai-zurfi, ka jefa 
5 tarorinku domin su. Siman ya amsa, 
281 


Google 


5.6 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


ya che masa, Ya Ubangiji, dukan dare 
muka yi wahalla, ba mu sami komi ba: 
amma bissa maganarka sai in jefa tarori. 
6 Da suka yi wannan, suka kama. baban 
taron kifaye, har tarorinsu suna so su 
7 keche; suka yafato abokan tarayansu da 
ke chikkin wanchan jirgi, su zo su tai- 
make su. Suka zo, suka chikka jiragen 
8 nan biyu, har suka soma nutsawa. Amma 
Siman Bitrus, sa'anda ya gani, ya fadi 
wurin guwawun Isa, yana chewa, Ka fita 
dagga wurina, ya Ubangiji, gamma ni 
9 mutum mai-zunubi ne. Gamma ya yi 
mamaki, har da dukan wadanda su ke 
tare da shi sabada kwasowar kifaye da 
10 aka yi; hakkanan kuma Yakub da Yo- 
hanna, yayan Zabadi da su ke abokan 
taraya da Siman. Isa fa ya che ma 
Siman, Kadda ka ji tsoro; dagga nan 
11 gabba za ka kama mutane. Sa'anda 
suka zo da jiragensu a-wojen gaba, suka 
rabu da abu duka, suka bi shi. 
282 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 5.17 


12 Ananan, tun yana chikkin wani 
birni, sai ga wani mutum chikke da ku- 
turta : sa'anda ya ga Isa, ya fadi bissa 
fuskatasa, ya roke shi, yana chewa, Ya 
Ubangiji, idan ka yarda, kana da iko ka 

13 tsarkake ni. Ya mike hannu, ya tabe 
shi, yana chewa, Na yarda ; ka tsarkaka. 
Nan-da-nan fa kuturta ta rabu da shi. 

14 Ya dokache shi kadda ya fada ma ko- 
wanne mutum : amma ka taffi, ka nuna 
kanka ga malami, bissa ga umurnin 

“ Musa kuma ka yi baiko a-kan tsarka- 

15 kewarka, domin shaida garesu. Amma 
“labarinsa ya kara yawaita : taro masu- 
girma kwa suka taru garin su ji, a 
warkadda su kuma dagga rashin lafiyarsu. 

16 Amma ya toge zuwa jeji, ya yi ta 
addu'a. 

YA Ananan wata rana a-chikkin kwa- 
nakin nan, yana kwoiyasuwa ; wadansu 
Farisawa da masanan Attaurat suna 
zamne a-wurin, wadanda suka fito dagga 


283. 
Google 


5.18 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


kowanne kauye na Galili da Yahudiya da 
Kuddus: ikon Ubangiji yana tare da 
18 shi domin warkasuwa. Sai ga mutane 
suna dauke da wani mutum a-bissa 
shimfida, mai-chiwon inna: suna neman 
su shigo da shi, su aje shi a-gabbansa. 
19 Da ba su sami hanya da za su shigo da 
shi ba sabada taro, suka hawo bissa 
rufin gida, suka sabko da shi ta chikkin 
rufi, tare da shimfidassa, a-tsakka gabban 
20 Isa. Da ganin bangaskiyarsu, ya che, 
Ya kai mutum, an gafarta maka zunu- 
21 banka. Marubuta da Farisawa suka 
soma tunani, suna chewa, Wanene wan- 
nan mai-yin swaþo ? Wa ke da iko shi 
22 gafarta zunubai, sai Allah kadai? Amma 
Isa da, ya gane tunaninsu, ya amsa, ya 
che masu, Mi ku ke tunani a-chikkin 
23 zukatanku ? Wanne ya fi sauķi, da 
a che, An gafarta maka zunubanka ; da 
24 a che, Tashi, ka yi tafiya? Amma do- 
min ku sani Dan mutum yana ka iko 


284 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 5.30 


a-duniya shi gafarta zunubai (ya che ma 
mai-chiwon inna), Ina che maka, Tashi, 
ka dauki shimfidarka, ka taffi gidanka. 

25 Nan-da-nan ya tashi a-gabbansu, ya 
dauki abin kwanchiyassa, ya taffi gi- 

26 dansa, yana girmama Allah. Dimuwa ta 
kama su duka, suka girmama Allah; 
suka chikka da tsoro, suna chewa, Mun 
. ga wadansu bakin al'amura yau. 


27 Bayan wannan ya fita, ya duba 
wani mai-karban kurdin kassa, sunansa 
Lawi, yana zamne wurin karban garama, 

28 ya che masa, Ka biyo ni. Shi kwa ya 

29 bar abu duka, ya tashi ya bi shi. Lawi 
kwa ya yi masa baban buki a-chikkin 
gidansa : taro mai-girma kwa na masu- 
karban kurdin kassa da na wadansu, 

30 suna zamne, suna chi tare da su. Amma 
Farisawa da marubutansu suka yi ma 
almajiransa gunaguni, suna chewa, Don- 
minene ku ke chi da sha tare da masu- 
karban kurdin kassa da masu-zunubi? 


285 


Google 


5.31 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


31 Isa ya amsa, ya che masu, Masu-lafiya 
ba su da bukatar mai-magani; sai dai 
32 masu-chiwuta. Ni ban zo domin in 
"kirta masu-adilchi ba, amma masu-zu- 
33 nubi su tuba. Suka che masa, Alma- 
jiran Yohanna su kan yi tatawui dayawa, 

su kan yi addu'oi kuma ; hakkanan kuma 
almajiran Farisawa; amma naka suna 
34 chi suna sha. Isa ya che masu, Kuna da 
iko ku sa yayan dakin amariya su yi 
tatawui tun ango yana tare da su? 
35 Amma kwanaki suna zuwa ; sa'anda an 
dauka masu ango kuma, sa'annan chik- 
kin wadanchan kwanaki za su yi tatawui. 

36 Ya kuma yi masu misali; ya che, Ba 
wanda ya kan chiro kyalle dagga chikkin 
sabuwar riga ya toshe tsofuwar riga da 
shi ba; gamma hakkanan ya tsaga 
sabuwa ke nan, kyalle kuma dagga chik- 
kin sabuwa ba za shi haduwa da tsofuwa. 

37 Kuma ba wanda ya kan tsiyaya sabon 
wine chikkin tsofofin salkuna ; gamma 


286 


Google 


BISHARA DAGGA. HANNUN LUKA 64 


hakkanan sabon wine za ya passa sal- 
kuna, shi da kansa ya zube, salkuna 

38 kuma sai su lalache. Amma sai a sa 
sabon wine chikkin sabobin salkuna. 

39 Kuma ba mutum wanda sa'anda ya 
rigaya ya sha tsofon wine ya kan so 
sabon : gamma za ya che, Tsofon yana 
da kyau. 


ANANAN bissa wata rana assabachi, yana 
tafiya yana ratsa gonakin hatsi ; alma- 
jiransa suka karye zangarkun hatsi, suka 
chi, suna murmurassu chikkan hannu- 
2 wansu. Amma wadansu dagga chikkin 
Farisawa suka che, Donmi ku ke yin 
abin da ba ya halatta a yi bissa rana 
3 assabachi? Isa ya amsa ya che, Ko 
wannan ba ku karanta ba, abin da 
Dawuda ya yi, sa'anda ya ji yungwa, da 
4 shi, da wadanda ke tare da shi: da ya 
shiga gidan Allah, ya dauko gurasa aji- 
yaya, ya chi, ya kuma ba waqanda 
287 


Google 


6 5 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


ke tare da shi; abin da ba ya. halatta 

5 a chi sai ga malamai kadai? Ya che 
masu, Dan. mutum ubangijin assaba- 
chi ne. . 

6 Ananan bissa wani assabachi, ya 
shiga majami'a, ya yi ta kwoiyasuwa : 
Wani mutum kwa yana nan; wanda 

7 hannun damansa ya shanye. 'Marubuta 
da Farisawa suka zuba masa ido, su gani 
ko za ya yi warkasuwa a-kan assabachi ; 

8 domin su sami yada za su sare shi. Amma 
shi ya san tunaninsu; ya kwa che ma 
mutum wanda ya ke da shanyayen hannu, 
Ka tashi, ka tsaya a-tsakka. Ya tashi, 

9 ya mike tsaye. Isa ya che masu, Ina 
tambayarku, Ya halatta rana assabachi 
a yi nagarta ko kwa a yi þarna ? a chechi 

10 rai, ko kwa a halaka ? Ya duduba du- 
kansu, ya che masa, Miko hannunka. 
Ya yi hakka ; hannunsa ya komo lafiya. 

11 Amma suka chikka da hauka, suka yi 
shawara da junansu abin da za su yi da Isa. 


288 


Co gle 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 6.18 


12 Ananan chikkin wadannan kwanaki, 
ya fita ya je wurin duchin garin ya yi 
addu'a ; dukan dare fa ya kwana yana 

13 addu'a ga Allah. Sa'anda gari ya waye, 
ya kirra almajiransa : dagga chikkinsu 
ya zabe goma sha biyu, ya che da su 

14 Manzani ; Siman, wanda ya kuma che da 
shi Bitrus, da Andarawus dan-uwansa, da 
Yakub da Yohanna, da Filibbus da 

15 Barthalamawus, da Matta da Toma, da 
Yakub, dan Halfa, da Siman wanda 

16 ana che da shi Mai-kishi, da Yahutha dan 
Yakub, da Yahutha Iskaryoti, wanda 

17 shi ke ma-chi amana ; ya gangaro tare 
da su, ya tsaya a-chikkin wani wuri mai- 
fili, baban taro kwa na masu-binsa, da 
mutane dayawa dagga chikkin dukan 
Yahudiya, da Kuddus, da bakin bahar 
na Sur da Sida, wadanda suka zo garin 
su ji shi, domin kuma a-warkadda su 

18 dagga chiwuchechiwuchensu ; wadanda 
ke fama da ruhohi masu-kazamta kuma, 


289 K 


Google 


6.19 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


19 aka warkadda su. Dukan taro fa suka 
nemi su taba shi, gamma iko yana fitowa 
dagga wurinsa, yana warkadda dukansu. 


20 Ya tada idanunsa wojen almajiransa, 
ya che, Masu-albarka ne ku matalauta ; 
21 gamma mulkin Allah naku ne. Masu- 
albarka ne ku da ku ke da yungwa yanzu : 
gamma za a kosadda ku. Masu-albarka 
ne ku da ku ke kuka yanzu : gamma za 
22 ku yi dariya. Albarka tana gareku sa- 
'anda mutane suna kinku, su kan ware ku 
dabam, suna zarginku, suna maida su- 
23 nanku mugu, sabili da Dan mutum. A- 
chikkin ranan nan ku yi murna, ku yi 
tsalle don farinchikki: gamma duba, 
ladanku mai-girma ne chikkin samma : 
gamma hakkanan ubanninsu suka yi 
24 ma annabawa. Amma kaitonku ma- 
wadata ! gamma kun rigaya kun sami 
25 taku ta'aziya. Kaitonku, ku da ku ke 
kosasu yanzu ! gamma za ku ji yungwa. 
Kaitonku, ku masu-dariya yanzu ! gam- 


290 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 6. 33 


ma' za ku yi bakinchikki da kuka. 
26 Kaitonku, lokachin da dukan mutane za 
su yabe ku ! gamma hakkanan ubanninsu 
27 suka yi wa makariyatan annabchi. Am- 
ma ku masu-ji, ma che maku, Ku yi 
kamnar magabtanku, ku yi ma ma- 
28 kiyanku nagarta, ku albarkachi masu- 
zaginku ; wadanda su ke wulakanta ku, 
29 ku yi masu addu'a. Wanda ya mare ka 
a-wannan kumatu ka juya masa wannan 
kuma; wanda ya amshe maka mayafi 
30 kadda ka hana masa riga kuma. Ka 
bayas ga kowanne mai-rokonka ; wanda 
ya kwache maka dukiyarka kuma, kadda 
3l ka bide su a-qareshi. Kuma kammar 
yada ku ke so mutane su yi maku, ku 
32 yi masu hakkanan kuma. Idan kwa 
kuna kamnar masu-kamnarku, wanne 
abin yabo ne gareku ? gamma har da 
masu-zunubi suna kamnar masu-kam- 
33 nansu. Idan kuma kuna yin nagarta ga 
wadanda su ke yi maku nagarta, wanne 


291 


Google 


6.34 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


abin yabo ne gareku? gamma har da 
34 masu-zunubi suna yin wannan. Idan 
kwa kuna bada ramche ga wadanda ku 
ke sa zuchiya za ku sami a-garesu, wanne 
abin yabo ne gareku? har da masu- 
zunubi suna bada ramche ga masu- 
- zunubi, domin su sami kuma misalin abin 
35 da suka bayas. Amma ku yi kamnar 
magabtanku, ku yi masu nagarta, ku 
bada ramche, kadda ku fidda zuchiya 
dadai; ladanku kwa mai-girma ne, za ku 
zamma yayan Madaukaki, gamma shi 
mai-alheri ne ga marasa-godiya da mi” 
36 yagu. Ku zamma masu-jinķai, kammar 
37 yada Ubanku mai-jinkai ne. Kadda ku 
zartas, ku kuma ba za a zartas maku: 
kadda ku kayas, ku kwa ba za a kashe ku 
ba : ku kwanche, za a kwanche ku kuma : 
38 ku bayas, za a ba ku, mudu mai-kyau, 
danķarare, girgizaje, mai-zuba, za su 
bayas chikkin ķirjinku. Gamma da mudu 
da ku ke aunawa da shi za a auna maku. 
292 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 6.4 


39 Ya kuma yi masu misali, Makafo 
yana da iko shi ja ma makafo gora ? ko 
duka biyunsu ba za su fadi chikkin rami 

40 ba? Almajiri ba gabba da malaminsa 
ya ke ba : amma kowa sa'anda ya chikka 

41 za shi zamma kammar malaminsa. Don- 
mi fa ku ke duban dan hakin da ke chik- 
kin idon dan-uwanka, amma gungumen 
da ke chikkin idonka ba ka kulla da shi 

42 ba? Ko kwa kaka kana da iko ka che 
ma dan-uwanka, Ya dan-uwana, bari in 
chirre dan hakin da ke chikkin idonka, 
kai kwa da kanka ba ka lura da gungu- 
men da ke chikkin ido naka? Kai mai- 
riya, ka fara chirre gungumen dagga 
chikkin ido naka, kana za ka gani sarai 
da za ka chirre dan hakin da ke chikkin 

43 idon dan-uwanka. Gamma babu itachen 
kirki da ke fidda munanan yaya; ba 
kwa mumunan itache da ke fidda yayan 

44 kirki. Gamma kowanne itache bissa ga 
yaya nasa a ke sansanche shi. Gamma 


293 


Google 


6.45 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


dagga wojen kaya ba a kan chirro baure 
ba, ba kwa dagga wojen sarkakiya a kan 

45 chirro annab ba. Mutum nagari dagga 
chikkin ajiya mai-kyau ta zuchiyatasa ya 
kan fito da abin da ke mai-kyau ; mugu 
kwa dagga chikkin mugunyar ajiyatasa 
yana fito da abin da ke mugu : gamma 
dagga chikkin yalwar zuchiya bakinsa 
ya ke zanche. 


46 Donminene kwa kuna kirrana, Uban- 
giji, Ubangiji, amma ba ku yin abubuwan 
47 da na fadi? Dukan wanda ke zuwa 
gareni, yana kwa jin zantatukana, yana 
aikata da su, ni kwatanta maku wanda 
48 ya ke kamma da shi: yana kamma da 
mutum mai-gina gida, ya yi haki har ya 
yi zurfi, ya kaffa gindi bissa pa : sa'anda 
rigyawa ta yi, ruwa ya kikilme gidan nan, 
ba ya da iko ya raurawadda shi: domin 
49 an gina shi da kyau. Amma wanda ya 
ji, ba ya aikata ba, yana kamma da mu- 
tum wanda ya gina gida bissa ķassa ba 
294 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 7.7 


gindi ba ; rigyawa ta kikilme shi, nan-da- 
nan ya fadi ; risbewar wannan gida kwa 
mai-girma che. 


BAYANDA ya gamma dukan batutuwansa 
a-chikkin kunnuwan mutane, ya shiga 
Kafranahum. 


2 Sai wani bawan zarmai wanda ya 
ke ma-ji dadinsa, yana chiwo, yana bakin 
3 mutuwa. Sa'anda ya ji labarin Isa, ya 
aike masa datibai na Yahudawa, yana 
bidassa ya zo ya warkadda bawansa. 
4 Su kwa, da suka zo wurin Isa, suka roke 
shi da himma suna chewa, Ya issa da za 
5 ka yi masa wannan: gamma yana son 
alummarmu, da kansa kwa ya gina mamu 
6 majami'armu. Isa ya taffi da su. Tun 
ba ya yi nisa da gida ba tukuna, zarmai 
ya aike abokai gareshi, suna che masa, 
Ya Ubangiji, kadda ka yi wahalla ; gamma 
ban issa ba da za ka shiga kalkashin 
7 rufina : domin wannan kuma ban maida 


295 


Google 


7.8 BISHARA: DAGGA HANNUN LUKA 


kaina na issa in zo gareka ba : amma ka yi 
magana, yarona kuma za ya warke. 

8 Gamma ni kuma mutum ne a-kalkashin 
hukumchi, ina kwa da yan yaki a-han- 
nuna: ni kan che ma wani, Je ka, ya 
kan je; in che ma wani, Ya ka, sai ya zo; 
in che ma bawana, Ka yi kaza, sai ya yi. 

9 Sa'anda Isa ya ji wannan, ya yi mamaki 
da shi, ya waiwaya wojen taron da ke 
binsa, ya che masu, Ina che maku, Ko 
chikkin Israila ban iske bangaskiya da 

10 girma hakka ba. Su wadanda aka aiko 
su, da suka koma gida, suka iske bawan 
sarai. 


11 Ananan da aka jima kadan ya taffi 
wani birni wanda ana che da shi Nayin ; 
almajiransa suka taffi tare da shi, da kuma 

12 taro mai-yawa. Ananan da ya kusanchi 
kofar birni, sai ga wani matache, ana 
dauke da shi, tilo ne ga uwatasa, ita kwa 
gwamruwa che: mutane dayawa kuma 
dagga chikkin birni suna tare da ita. 

296 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 7.20 


13 Sa'anda fa Ubangiji ya gan ta, ya yi 
juyayi bissa gareta, ya che mata, Kadda 
14 ki yi kuka. Kuma ya kusato ya taþa 
ana'ashi : masu-dauka suka tsaya. Ya 
che, Sarmayi, ina che maka, Ka tashi. 
15 Matachen ya tashi zamne, ya soma yin 
magana. Ya bada shi ga uwatasa. 
16 Tsoro ya kama su duka : suka girmama 
Allah, suna chewa, Wani annabi mai- 
girma ya tashi dagga chikkinmu : kuma, 
17 Allah ya ziyarchi mutanensa. Wannan 
magana a-kansa ta yadu chikkin dukan 
Yahudiya, da dukan kassa da ke kewoye. 


18 Almajiran Yohanna suka ba shi la- 
19 barin dukan wadannan al'amura. Yo- 
hanna kwa ya kirrawo guda biyu dagga 
chikkin almajiransa, ya aike su wurin 
Ubangiji, yana chewa, Kai ne shi mai- 
zuwan nan, ko kwa mu yi sauraron wani 
20 dabam? Sa'anda mutanen nan suka zo 
wurinsa, suka che, Yohanna Mai-yin bap- 
tisma ya aiko mu gareka, yana chewa 


297 K 2 


Google 


7.21 BISHARA,DAGGA HANNUN LUKA 


Kai ne shi mai-zuwan, ko kwa mu yi 

21 sauraron wani dabam? A-chikkin sa'an 
nan, ya warkadda mutane dayawa dagga 
chiwuchechiwuche da alobai da miyagun 
ruhohi ; wadansu dayawa kwa da su ke 

22 da makamta ya ba su ganin gari. Isa 
ya amsa, ya che masu, Yi taffiyarku, ku 
fada ma Yohanna abin da kun gani 
kun ji kuma; makafi suna karba ganin 
gari, guragu suna taffiya, kutare ana 
tsarkake su, kurame suna ji, ana tada 
matatu, ana yi ma talakawa wa'azin 

23 Bishara. Shi ne da albarka kwa, dukan 
wanda ba za ya sami sanadin tuntube 
chikkina ba. 


24 Sa'anda manzanin Yohanna suka 
tashi, ya soma yi ma taro zanche a-kan 
Yohanna, Kuka taffi chikkin jeji garin 
duban minene? ko karra wanda iska 

25 yana raurawadda shi? Amma garin du- 
ban minene kuka taffi ? ko mutum mai- 
yafe da tufafi masu-tabshi ? Ku duba fa. 

298 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 7.30 


wadanda su ke yafe da tufafi masu-kawa, | 
da masu-zamman anishuwa, a-chikkin 

26 faduwan sarakuna su ke. Amma kuka 
fita garin duban mmene? annabi ne? 
I, ina che maku, har ya fi gabban annabi 

27 dayawa. Shi ne wannan wanda aka ru- 
buta shi, 

Ku duba, ina aiko manzona a-gabban 
fuskarka, 

Wanda za shi shiriya tafarkinka a- 
gabbanka. 

28 Ina che maku, A-chikkin wadanda an 
haife su wojen mata babu wanda ya fi 
Yohanna girma : duk da hakka, wanda 
shi ke kankani a-chikkin mulkin Allah 

29 ya fi shi girma. Dukan mutane sa'anda 
suka ji, duk da masu-karban kurdin 
kassa, suka baratadda Allah, da aka yi 
masu baptisma da baptismar Yohanna. 

30 Amma Farisawa da masanan Attaurat 
suka kakabe wa kansu shawarar Allah, 
da ba su sami baptisma a-gareshi ba. 


299 


Google 


7.31 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


31 Da mi fa zan kwatanta mutanen tsaran 
32 nan, suna kwa kamma da minene? Suna 
kamma da yara wadanda su ke zamne 
chikkin kasuwa, suna kirran juna, suna 
chewa, Muka yi maku busa, ba ku yì 
rawa ba ; muka yi kuka, ba ku yi hawaye 
33 ba. Gamma Yohanna Mai-yin baptisma 
ya zo, ba da chin gurasa ba, ba kwa da 
shan wine ba; kun che, Yana da aljan. 
34 Dan mutum ya zo, yana chi yana sha; 
kun che, Ga mutum mai-zwarin chi, mai- 
zwarin shan wine, abokin masu-karþan 
35 kurdin kassa da msau-zunubi! Hikima 
kwa tana barata wojen yayanta duka. 


36 Wani fa dagga chikkin Farisawa ya 
bide shi ya chi tare da shi. Ya kwa 
shiga gidan Ba-Farisin, ya zamna wurin 

37 chi. Sai ga wata mache, mai-zunubi, 
wada tana chikkin birni ; sa'anda ta san 
yana zamne wurin chi chikkin gidan Ba- 
Farisin, ta kawo karau na man kamshi, 

38 tana tsaye a-baya wojen kaffafunsa, tana 

300 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 7.44 


kuka, ta soma jika kaffafunsa da hawa- 
yenta, ta shafe su da gashin kanta, ta 
dinga sumbar kaffafunsa, ta goge su da 
39 man kamshi. Ananan lokachinda Ba- 
Farisin wanda ya kirra shi ya ga wannan, 
ya yi magana a-ransa, yana chewa, 
Wannan mutum, da annabi ne, da ya 
gane ko wache che machen nan da ta ke 
taba shi, da ko irinta, mai-zunubi che. 
40 Isa ya amsa, ya che masa, Siman, ina 
41 da abin da zan fada maka. Ya che, 
Malam, sai ka fadi. Wani mai-bada 
bashi yana da mabarta biyu: daya 
penny dari biyar ke kansa, daya kuma 
42 penny hamsin. Sa'anda ba su da abin 
biya, ya yafe masu duka biyu. A-chikkin 
43 su fa wanene za ya fi sonsa? Siman ya 
amsa, ya che, Ina tsamani, shi wanda 
aka yafe masa mai-yawa. Ya che masa, 
44 Ka yanka daidai. Ya waiwaya wojen 
machen, ya che ma Siman, Kana ganin 
machen nan? Na shiga gidanka, ba ka 
301 


Google 


7.45 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


ba ni ruwan wankin sawayena ba : amma 
ita ta jika sawayena da hawayenta, ta 
45 shafe su da gashinta. Kai ba ka yi mani 
sumba ba : amma ita, tun lokachin da na 
shigo, ba ta dena yi ma kaffafuna sumba 
46 ba. Kai ba ka goge kaina da mai ba: 
amma ita, ta goge kaffafuna da man 
47 kamshi. Domin wannan ina che maka, 
Zunubanta da su ke dayawa, an gafarta 
su; ita fa ta yi kamna dayawa : amma 
shi wanda an gafarta masa kadan, kamna 
48 kadan ya ke yi. Ya che mata, An gafarta 
49 maki zunubanki. Na zamne wojen abin- 
chi tare da shi, a-chikkin ransu suka 
soma chewa, Wanene wannan har da ya 
50 kegafarta zunubai? Ya che ma machen, 
Bangaskiyarki ta cheche ki; ki taffi 
lafiya. 


Ananan da aka jima kadan, ya yi ta 
yawo a-chikkin birane da kauyuka, yana 
wa'azi, yana kawo Bishara ta mulkin 


302 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 8.8 


Allah, tare da shi kuma su goma sha biyu, 
2 da wadansu mata da aka warkadda su 
dagga miyagun ruhohi da chiwuchechi- 
wuche, ita Maryamu wada ana che da ita 
Magdaliya, wada aljanu bakwoi suka fita 
3 dagga chikkinta, da Yuwanna matar 
Kuza wakilin Hirudus, da Susannatu, da 
waqdansu dayawa, da su ke yi masu 


hidíma dagga chikkin dukiyarsu. 


4 Sa'anda taro mai-yawa ya tataru, 
dagga chikkin kowanne birni kuma suka 
zo wurinsa, sai ya yi magana da misali, ya 

5 che, Mai-shibka ya fita domin shi shibka 
irinsa : yana chikkin yin shibka, sai wa- 
dansu suka fadi a-kan hanya ; aka tatake 
kalkashin sawaye, tsuntsayen samma suka 

6 chanye. Wadansu suka fadi a-kan pa; 
da suka soma girma, sai suka yi yaushi, 

7 don ba su da lema. Wadansu suka fadi 
a-tsakkar kaya ; kaya suka yi girma tare, 

8 suka shake su. Wadansu suka fadi a- 
chikkin kassa mai-kyau, suka chirro, suka 


303 
Google 


8.9 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


bada yaya ribi dari. Yana fadin wannan, 
sai ya tada muriya, ya che, Wanda ya ke 

da kunnuwa naji, shi ji. 
9 Almajiransa suka tambaye shi yada 
10 misalin nan ya ke. Ya che, Ku aka ba 
da za ku san asiran mulkin Allah : amma 
ga sauran mutane, sai da misalai ; domin 
bissa ga gani, kadda su gani, bissa ga ji, 
11 kadda su fahimta. Misalin ke nan: Iri 
12 maganar Allah ne. Na.kan hanyan nan, 
su ne sun ji; sa annan Shaitan ya zo ya 
amshe magana a-zukatansu, domin kadda 
13 su bada gaskiya su chira. Na kan pan 
nan, su ne lokachinda sun ji, su kan karbi 
magana da farinchikki ; su ba su da asali, 
yan kwanaki kadan suna bada gaskiya, 
14 lokachin jaraba kuma suridda. Wadan- 
da suka fadi chikkin kaya, su ne sun ji, 
kuma chikkin taffiyarsu sun shake da 
sha'ani, da wadata, da anishuwa ta wan- 
15 nan rai, ba su bada yayan kirki ba. Na 
chikkin kassa mai-kyau, su ne chikkin 


304 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 8.21 


zuchiya mai-gaskiya mai-kyau, sa'anda 
sun ji magana, su kan rike da ita, da 
hankuri su kan fidda yaya. 


16 Kuma ba wanda ya kan kunna fitilla, 
sa'annan ya rufe ta da tukunya, ko kwa 
ya aje ta kalkashin gado; amma bissa 
alkuki za ya sanya ta, domin masu-shi- 

17 gowa su ga haske. Gamma ba abin da 
ke a boye da ba za ya bayanna ba; ba 
kwa asiri da ba za a san shi, shi tonu 

18 kuma. Ku yi lura fa yada ku ke ji: 
gamma dukan wanda ya ke da abu, shi 
za a ba; kuma dukan wanda ba shi da 
abu, dagga wurinsa za a amshe har abin 
da ya ke tsamani yana da shi. 


19 Ananan uwatasa da yan-uwansa suka 
zo gareshi, suka kasa issa wurinsa sabada 
20 taro. Aka fada masa, chewa, Uwarka da 
yan-uwanka suna woje a-tsaye, suna so 
21 su gan ka. Amma ya amsa, ya che 
masu, Wadanda suna jin maganar 


305 


Google 


8.22 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


Allah, suna aikata ta, su ne uwata da 
yan-uwana. 


22 Ananan a-kan rana daya chikkin 
kwanakin nan, ya shiga chikkin jirgi, da 
shi da almajiransa ; ya che masu, Mu 
tafi wanchan ketaren korama: suka 

23 tashi. Amma sa'anda suna chikkin taffi- 
ya, barchi ya dauke shi: hadarin iska ya 

. sabko bissa korama ; suka yi ta chikka da 

24 ruwa, suna chikkin hatsari. Suka zo 
wurinsa, suka falkadda shi, suna chewa, 
Ya Ubangiji, Ubangiji, muna halaka. Ya 
falka, ya tsauta ma iska da haukan ruwa : 

25 suka huchi, natsuwa ta samu. Ya che 
masu, Inna bangaskiyarku? Su da su 
ke jin tsoro, suka yi mamaki, suna che ma 
junansu, Wannan fa wanene, har da 
iska da ruwa yana umurninsu, suna 


kwa ji? 
26 Suka kai kassar Garasinawa, wada ta 
27 ke fuskantar Galili. Sa'anda ya fito ya 


306 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 8.33 


hawo tudu, sai wani mutum dagga chikkin 
birni ya gammu da shi, yana da aljanu ; 
ya dade rabuwansa da yafa tufafi, ba ya 
zamna a-gida ba, amma wurin kabarbari. 
28 Sa'anda ya ga Isa, ya yi kururuwa, ya 
fadi a-gabbansa, da babar muriya ya che, 
Inna ruwana da kai, ya Isa, Dan Allah 
Madaukaki ? Ina roķonka, kadda ka yi 
29 mani azaba. Gamma ya umurchi kaza- 
min ruhun shi fito dagga chikkin mutumen 
nan. Gamma ya dade yana ta kama 
shi : aka tsare shi, aka damre shi da sar- 
ķoķi da maruruwa ; amma ya kan tsun- 
tsunke damredamre, kana aljan ya kore 
30 shi zuwa jeji. Isa ya tambaye shi, Kaka 
sunanka ? Ya che, Tulli ; gamma aljanu 
31 dayawa suka shiga chikkinsa. Suka roķe 
shi kadda ya umurche su su taffi ramin. 
32 Akwoi fa garken gursunai mai-yawa a- 
chan, suna kiwo bissa duchi : suka roke 
shi shi yarda masu su shiga chikkinsu. 
33 Ya kwa yarda masu. Aljanu kwa suka 
307 


Google 


8.34 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


fita dagga chikkin mutumen, suka shiga 
chikkin gursunai: garke ya zararo gan- 
garen duchi har chikkin korama, suka 
34 shake. Sa'anda masu-kiwonsu suka ga 
abin da ya faru, suka gudu, suka bada 
35 labari chikkin birni da kauye. Aka fito 
garin a duba abin da ya faru; aka zo 
wurin Isa, aka iske mutum wanda aljanu 
suka fita dagga chikkinsa, yana zamne a- 
wojen kaffafun Isa, yana yafe da tufafi, 
yana chikkin hankalinsa kuma : suka ji 
36 tsoro. Wadanda suka gani suka bada 
labari aka chechi wanda aljanu ke mul- 
37 kinsa. Dukan mutanen kassar Garasi- 
nawa a-wojen nan, suka roke shi shi tashi 
wurinsu ; gamma baban tsoro yana rike 
da su ; ya kwa shiga chikkin jirgi ya koma. 
38 Amma mutumen nan wanda aljanu suka 
fita dagga chikkinsa, ya roke shi shi 
zamna tare da shi : amma ya salame shi, 
39 yana chewa, Ka koma gidanka, ka yi 
shelar alamura masu-girma da Allah ya 


308 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 8.45 


yi maka. Shi ma ya yi taffiyassa, yana 
ta shela chikkin dukan birni al'amura 
masu-girma da Isa ya yi masa. 


40 Da komowar Isa, taro suka yi masa 
maraba ; gamma dukansu suna jiransa. 

41 Ga kwa wani mutum ya zo, ana che da 
shi Yairus, shi kwa hakimin majami'a 
ne: ya fadi a-gabban Isa, ya roke shi shi 

42 zo chikkin gidansa ; gamma yana da diya 
ita daya, shekarunta wojen goma sha 
biyu ne, tana kwanche, tana mutuwa. 
Amma chikkin taffiyatasa taro suna matsa 
shi. 


43 Wata mache kwa wada jininta yana 
zuba shekara goma sha biyu, ta kwa 
batar da abin zamman garinta duka 
wurin masu-magani, ba ta warkuwa ga 

44 kowa, ta zo dagga bayansa, ta taba shafin 
rigatasa : nan-da-nan zubar jininta ta 

45 kaffe. Isa kwa ya che, Wanene ya taba 
ni? Sa'anda duka suka yi musu, Bitrus 


A 309 
Google 


8.46 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


da wadanda ke tare da shi suka che, Ya 
Ubangiji, taro yana matsa ka, suna go- 

46 gaiya da kai. Amma Isa ya che, Wani ya 
taba ni : gamma na gane iko ya fita dagga 

47 chikkina. Sa'anda machen ta ga ba a- 
boye ta ke ba, ta zo da rawan jiki, ta fadi 
a-gabbansa, ta furta a-gabban jama'a 
duka abin da ya sa ta taba shi, da warkewa 

48 da ta yi kuma nan-da-nan. Ya che mata, 
Diya, bangaskiyarki ta warkadda ke, ki 
taffi lafiya. 


49 Yana chikkin magana, sai ga wani 
yana zuwa dagga gidan hakimin ma- 
jamia, yana chewa, Diyarka ta rassu ; 

50 kadda ka wahalda Malam. Amma Isa 
da ya ji, ya amsa masa, ya che, Kadda ka 
ji tsoro, sai dai ka bada gaskiya, za a 

51 maishe ta lafiyeya. Sa'anda ya issa 
gidan, ba ya bari kowa shi shiga tare da 
shi ba, sai Bitrus, da Yohanna, da Yakub, 

52 da uban yarinya, da uwatta. Dukansu 
kwa suna kuka, suna bugun kirjinsu sa- 


310 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 9.5 


bada ita: amma ya che, Kadda ku yi 
kuka; gamma ba matachiya ta ke ba, 
53 amma barchi ta ke yi. Suka yi masa 
dariya har da reni, sun sani ta mutu. 
54 Amma shi da ya kama ta ga hannu, ya yi 
kirra, yana chewa, Yarinya, ki tashi. 
55 Ruhunta ya komo, ta tashi nan-da-nan ; 
56 ya umurta a ba ta abinchi. Iyayenta 
suka yi mamaki : amma ya dokache su 
kadda su fada ma kowa abin da aka yi. 


ANANAN ya kirra su goma sha biyu su 
taru wuri daya, ya ba su iko da hukumchi 
bissa dukan aljanu, su warkadda chi- 
2 wuchechiwuche kuma. Ya aike su su 
yi wa'azin mulkin Allah, su warkadda 
3 marasa-lafiya. Kuma ya che masu, Kad- 
da ku dauki komi domin taffiya, ko sanda, 
ko zabira, ko gurasa, ko kurdi ; kadda ku 
4 yi riga biyu. Kowanne gidan da kuka 
shiga, zamna chikki, a-nan kuma za ku 
5 fita. Kuma dukan wadanda ba su karbe 
311 


Google 


9.6 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


ku ba, sa'anda za ku tashi dagga chikkin 
birnin nan, ku karkade kura dagga kaffa- 

6 funku domin shaida a-kansu. Suka tashi, 
suka bibiya kauyuka, suna Bishara, suna 
warkasuwa koinna. 


7 Ananan Hirudus mukadas ya ji la- 
barin abin da aka yi duka: ya damu 
dayawa, domin wadansu suna chewa, 

8 Yohanna ya tashi dagga matatu; wa- 
dansu kwa, Iliya ya bayanna ; wadansu 
kwa, Wani dagga chikkin annabawa na 

9 da ya tashi. Hirudus ya che, Na yanki 
kan Yohanna: amma wanene wannan 
wanda ni ke jin irin al'amuran nan a- 
kansa? WYa bidi ya gan shi, 


10 Manzanin kuma, lokachinda suka 
komo, suka farfada masa abin da suka yi. 
Ya kwa dauke su, ya raba da su a-wani 
gari wanda ana che da shi Baitsaida. 

11 Amma taro da suka gane wannan, suka bi 


bayansa : ya karbe su, ya yi masu zanche 
312 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 9.17 


a-kan mulkin Allah, wadanda su ke bu- 
katar warkasuwa kuma, ya warkadda su. 
12 Rana ta fara sunkwiya; su goma sha 
biyu suka zo, suka che masa, Ka 
salami taro domin su taffi chikkin kau- 
yuka da karkarai da su ke kewoye, su 
sabka su sami abinchi : gamma wurin da 
13 mu ke ba kowa. Amma ya che masu, 
Ku ku ba su su chi. Suka che, Abin da 
ke garemu ba ya fi dunkulin gurasa biyar 
da kifi biyu ba; sai ko mu taffi mu seyo 
14 ma mutanen nan duka abinchi. Gamma 
mazaje suka yi wojen hamsa. Ya che 
ma almajiransa, Ku zamshe su, yanki 
15 wojen hamsin hamsin. Suka yi, duka 
16 aka zamshe su.. Ya dauko dunkulin nan 
biyar da kifi biyu, da ya tada idonsa 
samma, ya albarkache su, ya kakarya ; 
ya ba almajiran su aje a-gabban taro. 
17 Su kwa suka chi, duka suka koshi : abin 
da ya ragu na barbashi aka dauka, aka 
chikka samfo goma sha biyu. 
313 


Google 


918 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


18 Ananan yana addu'a shi dayansa, 
almajiransa suna tare da shi : ya tambaye 
su, yana chewa, Taro suna che da ni 

19 ko wanene? Suka amsa, suka che, Yo- 
hanna Mai-yin baptisma ; amma wadansu, 
Iliya ne; wadansu kuma, Daya dagga 

20 chikkin annabawa na da yatashi. Yache 
masu, Amma ku kuna che da ni ko wa- 
nene? Bitrus ye amsa, ya che, Almasihu 

21 na Allah. Ya karfafa masu magana, ya 
dokache su, kadda su fada ma kowa 

22 wannan; yana chewa, Doile sai Dan 
mutum ya sha wahallar abu dayawa, 
datibai da manyan malamai da marubuta 
su ki shi, a kashe shi, rana ta uku kuma 

23 a tashe shi. Ya che masu duka, Idan 
kowanne mutum yana nufi shi bi bayana, 
sai shi yi musun kansa, shi dauki gichi- 

24 yensa kowache rana, shi biyo ni. Gamma 
dukan wanda ya ke nufi shi chechi ransa, 
badda shi ya ke yi; amma dukan wanda 
ya ke badda ransa sabili da ni, wannan, 


314 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 9.31 


25 chetonsa ya ke yi. Gamma inna abin da 
mutum ya ribata, ko da ya sami dukan 
duniya, ransa shi bache masa ko ya rubu- 

26 sadda shi? Gamma dukan wanda za ya 
ji kumya sabada ni da maganata, Dan 
mutum kuma za ya ji kumya sabada shi 
lokachinda yana zuwa da darajatasa, da 
ta Uba, da ta malaiku masu-tsarki. 

27 Amma ina fada maku, hakika akwoi 
wadansu dagga chikkin na tsaye a-nan 
da ba za su dandana mutuwa dadai, sai 
sun rigaya sun ga mulkin Allah. 


28 Ananan bayan fadin wadannan ma- 
gana, da kwana wojen takwas, kana ya 
dauki Bitrus da Yohanna da Yakub, tare 
da su ya hawo duchin garin yin addv’a. 

29 Yana chikkin addu'a, sai kammar fuska- 
tasa ta sake, tufafinsa kuma suka zamma 

30 farfaru masu-walkiya. Sai ga mutum 
biyu suna magana da shi, Musa ne da 

31 Iliya ; suka bayanna da daraja, suka yi 
maganar rassuwassa da za ya chikka a- 

315 


Google 


9. 32 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


32 Kuddus. Bitrus fa da wadanda ke tare 
da shi, suna jin nauyi da barchi : amma 
sa'anda suka falka sarai, suka duba 
darajatasa, da mutanen nan biyu wadanda 

33 suna tsaye tare da shi. Ananan da za 
su rabu da shi, Bitrus ya che ma Isa, Ya 
Ubangiji, ya yi mamu kyau da muna nan 
zamne: bari mu yi bukoki uku, daya 
dominka, daya domin Musa, daya domin 
Iliya : ba ya san abin da ya ke fadi ba. 

34 Yana chikkin fadin wadannan magana, 
sai girgije ya zo, ya innuwantadda su: 
suka ji tsoro da suka shiga girgije. 

35 Muriya ta fito dagga chikkin girgije, 
tana chewa, Wannan Dana ne, zababena : 

36 ku ji shi. Sa'anda aka yi muriyan, 
aka iske Isa shi kadai. Suka kame ba- 
kinsu, a-chikkin kwanakin nan fa ba su 
fada ma kowa komi ba a-chikkin abin da 

37 suka gani. Ananan, washegari, sa'anda 
suka gangaro dagga duchi, taro mai-yawa 

38 suka gammu da shi. Sai ga wani mu- 

316 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 9.4 


tum dagga chikkin taro ya tada muriya, 
yana chewa, Ya Malam, ina rokonka ka 
duba dana ; gamma shi daya ne a-gareni : 
39 ga kuma wani ruhu ya kan kama shi, ba 
labari sai shi yi ihu; ya kan kuma mu- 
murde shi har shi yi kumfa, da kyar fa ya 
kan rabu da shi, yana kukuje shi da zafi. 
40 Ni ma na roki almajiranka su fitarda shi; 
41 amma ba su da iko. Isa ya amsa, ya 
che, Ya tsara mara-aminchi, mai-karka- 
chewa, har yaushe zan zamna tare da ku 
ina jimrewa da ku? kawo danka nan. 
42 Tun yana chikkin zuwa, aljan ya fyade 
shi a-kassa, ya mumurde shi da zafi 
kwarai. Amma Isa ya tsauta ma kaza- 
min ruhu, ya warkadda yaron, ya mayar 
43 da shi wurin ubansa. Dukansu suka yi 
mamaki da girman Allah. 


Amma tun dukansu suna al'ajibi da 

dukan abin da ya yi, ya che ma alma- 
44 jiransa, Ku bari wadannan magana su 
shiga chikkin kunnuwanku : gamma za a 


317 


Google 


9. 45 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


bada Dan mutum a-chikkin hannuwan 

45 mutane. Amma ba su fahimchi wannan 
zanche ba, kuma yana boye garesu, don 
kadda su gane shi: suna jin tsoro kuma 
su tambaye shi a-kan wannan zanche. 


46 Bimbini fa ya tashi a-chikkinsu, ko 
wanene dagga chikkinsu za ya fi girma. 

47 Amma sa'anda Isa ya ga bimbinin zuchi- 
yassu, ya dauko dan yaro karami, ya sa 

48 shi daura da shi, ya che masu, Dukan 
wanda za ya karbi dan karamin yaron 
nan a-chikkin sunana, ni ya ke karba: 
kuma dukan wanda za ya karbe ni, yana 
karbi wanda ya aiko ni: gamma wanda 
shi ke kankani a-chikkinku duka, shi ne 
baba. 


49 Yohanna ya amsa, ya che masa, 
Ubangiji, muka ga wani yana fitarda 
aljanu chikkin sunanka; muka hana 
shi, domin ba tare da mu ya ke bi ba. 

50 Isa ya che masa, Kadda a hana shi: 

318 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA ' 9.58 


gamma wanda ba shi gaba da ku yana 
wojenku. 


51 Ananan, sa'anda kwanaki suka kusa 
chikka da za a karbe shi a-samma, ya 
52 fuskanta sosai garin ya taffi Kuddus, ya 
kuma aike manzani a-gabbansa : su kwa 
suka taffi suka shiga wani kauye na 
53 Samaritawa garin su shiriya masa. Am- 
ma ba su karbe shi ba, domin fuskatasa 
54 ta nufi wojen Kuddus. Sa'anda alma- 
jiransa Yakub da Yohanna suka ga 
wannan, suka che, Ya Ubangiji kana so 
mu umurchi wuta ta sabko dagga samma 
55 ta chanye su? Amma ya waiwaya ya 
56 tsauta masu. Suka taffi wani kauye. 


57 Suna chikkin taffiya, sai wani mutum 
ya che masa, Ni bi ka inda za ka taff 
58 duka. Isa ya che masa, yanyawa suna 
da ramumukansu, tsuntsayen samma ku- 
ma suna da shekunansu, amma Dan 
mutum ba shi da wurin da za ya sa 


319 


Google 


9.59 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


59 kansa. Ya che ma wani kuma, Ka biyo 
ni. Amma shi ya che, Ya Ubangiji, ka 
yarda mani in taffi tukuna in bizne 

60 ubana. Amma ya che masa, Ka bari 
matatu su bizne matatunsu ; amma ka 
tafi kai, ka yi shelar mulkin Allah. 

61 Wani kuma ya che masa, Ni bi ka ya 
Ubangiji ; amma ka yarda mani in yi 
salama tukuna da wadanda su ke chikkin 

62 gidana. Amma Isa ya che masa, Ko- 
wanne mutum wanda ya sa hannunsa 
ga keken noma, idan ya duba baya, ba ya 
chanchanchi mulkin Allah ba. 


Bayan wannan, Ubangiji ya sanya wa- 
dansu sabain, ya aike su biyu biyu a- 
gabbansa zuwa kowanne birni da ko- 
wanne wurin da ya ke shirin zuwa da 
2 kansa. Kuma ya che masu, Girbi da- 
yawa ya ke, amma ma-aikata kadana ne: 
ku yi addu'a fa ga Ubangijin girbi shi 
3 aike ma-aikata chikkin girbinsa. Ku yi 
320 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 10.11 


taffiyarku : ga shi na aike ku kwatanchin 

. yayan tumaki chikkin tsakkar karketai. 
4 Kadda ku dauki jikka ko zabira ko 
takalmai : kadda ku gaida kowanne mu- 

5 tum bissa tafarki. Kowanne gidan da 
kuka shiga chikki kuma, sai ku fara che, 

6 Salama ga wannan gida. Idan dan salama 
yana nan, salamarku za ta zamma a- 
kansa : im ba shi, sai ta koma maku kuma. 

7 Ku zamna chikkin gidan nan fa, kuna chi 
kuna sha abin da suka bayas: gamma 
ma-aikachi ya issa biyansa. Kadda ku 
8 bibiya gidaje. Dukan kowanne birni 
kuma da kuka shiga chikki, suka karþe 
ku, ku chi abin da aka sa gabbanku : 
9 ku warkadda marasa-lafiyan da ke chikki, 
ku che masu, Mulkin Allah ya zo kusa 
10 da ku. Amma kowanne birnin da kuka 
. shiga chikki, ba su karþe ku ba, ku fita 
11 zuwa chikkin hanyoyinsa, ku che, Ko 
ķura dagga chikkin birninku da ke manne 
ga kaffafunmu, muna karkadewa bis- 


321 L 


Google 


10.12 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


sanku : duk da hakka, ku san wannan, 

12 mulkin Allah ya zo kusa. Ina che maku, 
Bissa ga wanchan birni ya fi sauķi ga 

13 Saduma, a-chikkin wachan rana. Kali- 
tonki Korasinu! kaitonki Baitsaida ! 
gamma da chikkin Sur da Sida aka yi 
ayuka masu-iko kammar yada aka yi 
chikkinku, da sun tuba tun da dadewa, 

14 a-zamne chikkin tsumoki da toka. Am- 
ma a-chikkin sharia za a yi ma Sur da 

15 Sida rangwami bissa gareku. Ya ke 
Kafranahum kuma, daukaka ki har sam- 
ma za a yi ? za a kaþanta ki zuwa Hades. 

16 Wanda ya ke jinku yana jina; wanda 
ya ki ku ya ķi ni; wanda ya ki ni ya ķi 
wanda ya aiko ni. 

17 Su sabain suka komo da farinzu- 
chiya, suna chewa, Ya Ubangiji, duk da 
aljanu suna kalkashin ikonmu chikkin 

18 sunanka. Ya che masu, Na ga Shaitan 
fadade kammar walkiya dagga samma. 

19 Duba, na ba ku iko da za ku taka ma- 

322 


Google 


20 


21 


22 


23 


24 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 10.24 


chizai de kunamai, da kuma bissa dukan 
ikon magabchi: babu abin da za ya 
chiwuche ku ko kadan. Amma domin 
wannan kadda ku ki murna, chewa, 
ruhohi suna kalkashin ikonku; amma 
ku yi murna sabada an rubuta sunayenku 
chikkin samma. 


A-chikkin wannan sa'a ya yi murna 
ta wurin Ruhu Mai-tsarki, ya che, Ina 
gode maka ya Uba, Ubangijin samma 
da kassa, da ka boye wadannan al'amura 
dagga wojen masu-hikima da masu-fahi- 
mi, ka bayanna su ga jarirai : I, ya Uba ; 
gamma hakkanan ya gamshe ka sarai. 
Dukan abu Ubana ya bayas a-gareni: 
kuma ba wanda ya sansanche ko wanene 
Da, sai Uba; ba kwa wanda ya san- 
sanche ko wanene Uba, sai Da, da dukan 
wanda Da ya ke nufi shi bayanna masa. 
Ya waiwaya wojen almajiran, dagga 
asiri ya che, Idanun da ke duban abin 
da ku ke duba masu-albarka ne : gamma 

323 


Google 


10.25 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


ina che maku, annabawa da sarakuna 
dayawa suka yi nufi su duba abin da ku 
ke duba, ba su gani ba; su ji abin da ku 
ke ji, ba su kwa ji ba. 

25 Ga kuma wani masanin Attaurat 
ya tashi tsaye yana gwoda shi, yana 
chewa, Ya Malam, mi za ni yi domin in 

26 gaji rai na har abada ? Ya che masa, 
Mi ke a-rubuche a-chikkin Attaurat ? 

27 kaka ka ke karantawa ? Ya amsa, ya 
che, Sai ka kamnachi Ubangiji Allahnka 
da dukan zuchiyarka, da dukan ranka, 
da dukan karfinka, da dukan azanchinka ; 
da makusanchinka kuma kammar ranka. 

28 Ya che masa, Ka amsa daidai: aika 

29 wannan, za ka yi rai. Amma shi domin 
yana so ya baratadda kansa, ya che ma 

30 Isa, Wanene fa makusanchina ? Isa ya 

, amsa, ya che, Wani mutum yana kan 
taffiya dagga Kuddus zuwa Ariha; ya 
fado ma mapassa, suka yi masa tsiraichi, 
suka duduke shi, suka tashi, suka bar shi 


324 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 10.37 


31 tsakanin rai da mutuwa. Ya arala fa 
wani malami yana bin wannan hanya : 
sa'anda ya gan shi, ya raba ta wanchan 

32 sasai, ya wuche. Hakkanan kuma wani 
Lawi, sa'anda ya zo wurin, ya gan shi, 
shi kuma ya raba ta wanchan sasai, ya 

33 wuche. Amma wani Ba-Samariyi, yana 
chikkin taffiya, ya kawo wurinda shi ke : 
sa'anda ya gan shi, ya yi juyayi, ya zo 

34 wurinsa, ya nade raunukansa, yana zuba 
masu mai da wine ; ya hawashe shi bissa 
dabbansa, ya zo da shi wani mashidi, 

35 ya yi dawoiniya da shi. Washegari 
kuma ya fito da penny biyu, ya bada su 
ga ubangijin mashidi, ya che, Ka yi 
dawoiniya da shi; iyakar abin da za ka 
batas gabba da wannan, sa'anda na 

36 komo, ni mayar maka. A-chikkin wa- 
dannan uku fa, wa ka azza, ya zamma ma- 
kusanchi ga wanda ya fado ma mapassa ? 

37 Yache, Wannan da ya gwoda masa jinkai. 
Isa ya che masa, Je ka, ka yi hakkanan. 

325 


Google 


10.33 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


38 Ananan suna chikkin taffiyarsu, ya 
shiga wani kauye: wata mache kwa 
sunanta Martha ta karbe shi chikkin 

39 gidanta. Tana da yar-uwa ana che da 
ita Maryamu, wada ta kan zamna a- 
wurin kaffafun Ubangiji, tana jin maga- 

40 natasa. Amma Martha ta damu sabada 
yawan hidima ; ta zo wurinsa, ta che, Ya 
Ubangiji, ko ba ka kulla ba yar-uwata 
ta bar ni in yi hidima ni kadai ? ka che 

41 mata ta taimake ni. Amma Ubangiji ya 
amsa, ya che mata, Martha, Martha, kin 
damu, kina wahalla kuma a-kan abu 

42 dayawa : amma bukata daya che: gam- 
ma Maryamu ta zabi rabo mai-kyau, ba 
kwa za a amshe mata ba. 


11 Ananan yana addu'a a-wani wuri, sa- 
'anda ya dena, sai wani dagga chikkin 
almajiransa ya che masa, Ya Ubangiji, 
ka kwoiya mana yin addu'a, kammar 
yada Yohanna kuma ya kwoiya ma nasa 


326 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 11.8: 


2 almajirai. Ya che masu, Sa'anda kuna 
yin addu'a, ku che, Ya Uba, A-tsarkake 

3 sunanka. Mulkinka shi zo. Ka ba mu 

4 yau da gobe abinchin yini. Ka gafarta 
mana zunubanmu ; gamma mu da kanmu 
kuma muna gafarta ma dukan wanda ya 
ke da laifinmu. Kadda ka kai mu chik- 
kin jaraba. 

5 Kuma ya che masu, Wanene dagga 
chikkinku idan yana da aboki, ya kwa 
tafi wurinsa da tsakkar dare, ya che 
masa, Aboki, ka ranta mani dunkulin 

6 gurasa uku ; gamma wani abokina ya zo 
wurina dagga taffiya, ba ni da abin da 

T zan sa gabbansa ; shi kwa dagga chikki 
ya amsa, ya che, Kadda ka dame ni; 
kofa tana kuble yanzu, yayana kuma 
suna tare da ni chikkin shimfida ; ba ni 

8 iya tashi im ba ka? Ina che maku, Ko 
ba ya tashi ya ba shi, domin shi abokinsa 
ne, amma sabada nachiyassa ya tashi ya 
ba shi gwalgwadon abin da ya ke bukata. 

327 ' 


Google 


11.9 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


9 Kuma ina che maku, Ku roka, za a ba 
ku; ku nema, za ku samu; ku kwan- 

10 kwassa, za a bude maku. Gamma ko- 
wanne mai-roko yana karba ; mai-nema 
kuma yana samu ; wanda ya ke kwan- 

11 kwassawa kuma, za a bude masa. Wa- 
nene dagga chikkinku da shi ke uba, 
dansa za ya roki dunkulin gurasa, shi 
kwa ya ba shi duchi? ko kwa kifi, ya ba 

12 shi kuma machiji maimakon kifi? Ko 
kwa idan ya roki kwoi, ya ba shi kuna- 

13 ma? Idan ku fa da ku ke miyagu, 
kun sani ku ba yayanku alherai, bale 
fa Ubanku na samma za ya bada 
Ruhu Mai-tsarki ga wadanda su ke 
Tokonsa. 


14 Yana chikkin fitar da wani aljan 
wanda shi ke bebe. 'Ananan, sa'anda 
aljan ya fita, beben nan ya yi magana ; 

15 taro suka yi aľajibi. Amma wadansu 
dagga chikkinsu suka che, Ta wurin 
Ba'alzabub, sarkin aljanu, ya ke fitarda 

328 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 11.23 


16 aljanu. Wadansu kuma suna gwoda shi, 
17 suna bida alama dagga samma. Am- 
ma shi, domin ya san tunaninsu, ya che 
masu, kowanne mulkin da ya rabu biyu, 
gaba tsakanin kansa, ya wofinta; gida 
kwa da ke gaba da gida za ya fadi. 
18 Shaitan kuma idan ya rabu biyu, gaba 
tsakanin kansa, kaka mulkinsa za ya 
tsaya ? gamma kun che ta wurin Ba'al- 

19 zabub ni ke fitarda aljanu. Idan ni fa 
ina fitarda aljanu ta wurin Ba'alzabub, 

ta wurin wa yayanku su ke fitarda su ? 
a-kan wannan za su zamma masu-shari- 

20 'anku. Amma idan da yatsan Allah ni 
ke fitarda aljanu, mulkin Allah ya zo 
21 maku ke nan. Sa'anda mai-karfi, da 
makamai gareshi, yana tsaron nasa gida, 
22 dukiyassa a-lafiya su ke : amma sa'anda 
wanda ya fi shi ķarfi ya fado masa, ya chi 
shi, sai shi amshi masa dukan makamai 
inda ya ke dogara, shi raraba dukiyassa. 

23 Wanda ba shi wojena, gaba da ni ya 

329 L 2 


Google 


11.24 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


24 


25 
26 


27 


ke; wanda ba ya tarawa tare da ni, 
warwatsawa ya ke yi. Kazamin ruhu 
lokachinda ya fita dagga chikkin mutum, 
ya kan bi ta chikkin wurare marasa- 
ruwa, yana neman hutawa; da ba ya 
samu ba, sai ya che, Na koma gidana inda 
na fito. Sa'anda ya isso, ya iske shi 
sharare ne gyartache ne kuma. Sai ya 
taffi, ya dauko wadansu ruhohi bakwoi 
wadanda sun fi shi mugunta ; su shiga 
su zamna chan : karshen zamman wan- 
nan mutum ya fi na fari mugunta. 


Ananan, yana chikkin fadin wa- 
dannan abu, sai wata mache dagga chik- 
kin taro ta tada muriyatta, ta che masa, 
Chikkin da ya haife ka mai-albarka ne, da 


28 kuma nonan da ka sha. Amma ya che, Ma- 


29 


sau, masu-albarka ke nan wadanda suna 
jin maganar Allah, suna kiyaye ta kuma. 


Ananan taro suna taruwa a-wu- 
rinsa, sai ya soma chewa, Wannan tsara 


330 


Google 


30 


əl 


32 


33 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 11. 34 


mugunyar tsara che : tana neman alama 
ba kwa za a ba ta alama ba sai 
ta Yonana. Gamma daidai yada Yo- 
nana ya zamma alama ga Ninawitawa, 
hakkanan kuma Dan mutum za ya zam- 
ma ga wannan tsara. Sarauniyar kudu 
za ta tashi tsaye a-ranar sharia tare da 
mutanen tsaran nan, za ta kwa kashe su : 
gamma dagga nisar duniya ta zo garin 
ta ji hikimar Sulaimanu ; ga kwa wanda 
ya fi Sulaimanu girma a-nan. Nina- 
witawa za su tashi tsaye a-ranar sharra 
tare da wannan tsara, za su kwa kashe 
su: gamma su suka tuba da wa'azin 
Yonana; ga kwa wanda ya fi Yonana 
girma a-nan. 

Babu mutumen da ya kan kunna 
fitilla, ya sa ta chikkin rami, ko kwa 
kalkashin masaki, sai dai bissa alkuki, 


34 domin masu-shigowa su ga haske. Fitil- 


lar jikinka idonka ne : kadan idonka sosai 
ne, dukan jikinka kuma chikke da haske 
331 


Google 


11.35 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


ya ke; amma kadan mugu ne, jikinka 
35 kuma chikke da dufu ya ke. Duba fa 
ko hasken da ke chikkinka dufu ne. 
36 Idan kwa duk jikinka chikke ya ke da 
haske, ba da dufu a-kowanne wuri 
ba, za ya zamma chikke da haske 
sarai, misalin fitilla lokachinda ta 
ke ba ka haske da walkiyatta mai-sha- 


3 


awa. 


37 Yana chikkin magana, sai wani Ba- 
Farisi ya bide shi shi karya kumallo 
tare da shi: ya fa shiga ya zamna garin 

38 chi. Sa'anda Ba-Farisin ya gani, ya yi 
mamaki da ba ya fara wanka ba tukuna 

39 ya chi. Ubangiji ya che masa, Ku Fari- 
sawa, gyara bayan tasa da tangaran ku 
ke yi; amma chikkinku chikke ya ke da 

40 zalumchi da keta. Ku wawaye, shi 
wanda ya yi bayan, ba shi ya yi chikki 

41 kuma ba ? Amma ku bada abin da kun 
iya sadaka ; ga shi kwa, abu duka mai- 
tsabta ne gareku. 

332 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 11.48 


42 Amma kaitonku Farisawa ! gamma 
kuna karba ushira ga na'a-na'a da rue 
da kowanne irin ganye, kuna ketaren 
shari'a da kamnar Allah: wadannan fa 
wajib ne a-gareku ku yi, ba kwa a fasa 

43 wadanchan ba. Kaitonku ku Farisawa ! 
gamma kuna so mazamnai masu-daraja 
chikkin majami'u, da a gaishe ku kuma 

44 chikkin kasuwai. Kaitonku ! gamma ku- 
na kamma da kusheyi da ba a gane su ba, 
masu-taka a-bissansu kwa ba su sani ba. 


45 Wani daya kuma dagga chikkin ma- 
sanan Attaurat ya amsa, ya che masa, 
Ya Malam, da fadin wannan kana sa 

46 mamu zargi ke nan. Ya che, Kaitonku 
ku masanan Attaurat kuma! gamma 
kuna azza ma mutane kaya masu-wuyan 
dauka, ku da kanku kwa ba ku ko taba 

47 kaya da yatsanku guda daya. Kaiton- 
ku! gamma ku kuna ginan kabarbarin 
annabawa, ubanninku suka kashe su. 

48 Hakkanan fa kun zamma shaidu, kuna 

333 


Google 


11.49 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


kwa yarda da ayukan ubanninku : gam- 
ma su suka kashe su, ku kuna gina 
49 kusheyinsu. Domin wannan fa in ji 
hikimar Allah kuma, Ni aike masu anna- 
bawa da Manzani; wadansu a-chikki za 
50 su kashe su, za su tsananche su ; domin 
a bidi jinin annabawa duka da aka zuba 
tun farkon duniya ga wannan tsara; 
51 tun dagga jinin Habila zuwa jinin Zaka- 
riya wanda ya halaka tsakanin gadon 
sadaka da wuri mai-tsarki: hakika ima 
che maku, Ga wannan tsara za a bide 
52 shi. Kaitonku masanan Attaurat! 
gamma kuka dauke mabudin sani: ku 
da kanku ba ku shiga ba, masu-shiga 
kwa kuka hana su. 


53 Sa'anda ya fito dagga chan, da ma- 
rubuta da Farisawa suka soma tasa masa, 
suna ta neman bakinsa shi yi zanche a- 

54 kan al'amura dayawa ; suna sauraronsa, 
domin su farauche wani abu dagga 
bakinsa. 


334 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 12.6 


1 ANANAN a-chikkin lokachin nan, sa'anda 
dubbain mutane suka tataru, har suna 
taka juna, ya soma che ma almajiransa 
tukuna, Ku yi hankali da yeast na Fari- 

2 sawa, riya ke nan. Amma babu abin da 
ke rufe da ba za ya tono ba : ba kwa abin 
3 da ke boye da ba za a sani ba. Domin 
wannan fa iyakar abin da kun fadi a- 
chikkin dufu, za a ji shi chikkin haske ; 
abin da kun fadi kuma a-kunne chikkin 
lolokai, za a yi shelassa a-bissa benaye. 
4 Ku abokaina fa, ina che maku, Kadda 
ku ji tsoron wadannan da su ke kissan 
jiki, dagga baya ba su da sauran wani abin 
5 da za su yi. Amma ni, in sansanche ku 
wanda za ku ji tsoronsa : Ku ji tsoron shi 
wanda bayanda ya kashe yana da iko ya 
jefas chikkin Jahannama ; ina che maku, 
6 hakika, Shi za ku ji tsoro. Baa kan seyar 
da tsada biyar a-bakin falasi biyu ba ? 
ko daya kwa a-chikkinsu ba a manta da 


33D 


Google 


12.7 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


7 shi wurin Allah ba. Amma har da gasu- 
suwan kanku dukansu an kididige su. 
Kadda ku ji tsoro : kun fi tsadani masu- 

8 yawa daraja. Kuma ina che maku, Ko- 
wanene da za shi shaida ni a-gabban mu- 
tane, Dan mutum kuma za ya shaida shi 

9 a-gabban malaikun Allah : amma wanda 
za ya yi musuna a-gabban mutane, za a 
yi musunsa a-gabban malaikun Allah. 

10 Kuma dukan wanda za ya aibata Dan 
mutum, za a gafarta masa : amma wanda 
ya ke yi ma Ruhu Mai-tsarki maganar 

11 swabo, ba za a gafarta masa ba. Kuma 
sa'anda za su kawo ku a-gabban ma- 
jami'u da sarakuna da masu-iko, kadda 
hankalinku ya tashi irin amsawa da za ku 

12 yi, da abin da za ku fadi: gamma a- 
chikkin sa'an nan Ruhu Mai-tsarki za 
ya kwoiya maku abin da ya wajaba ku 
fadi. 

13 Sai daya dagga chikkin taro ya che 
masa, Ya Malam, ka che ma dan-uwana 


336 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 12.21 


14 shi raba gadoda ni. Amma ya che masa, 
Ya mutum, wanene ya sanya ni alkali 
15 ko mai-raba musu a-bissanku? Ya 
kuma che masu, Ku yi lura, ku tsari 
kanku dagga dukan kyashi : gamma ba da 
yalwar dukiya da mutum ya ke da ita 
16 ransa ke tsayawa ba. Ya kuma yi masu 
misali, yana chewa, Kassar wani ma- 
17 wadachi ta bada anfani dayawa : shi ma 
ya yi tunani a-chikkin ransa, yana chewa, 
Mi zan yi, gamma ba ni da inda zan tatara 
18 anfanina ? Ya che, Abin da zan yi ke 
nan: in rushi rumbunana, in gina wa- 
danda sun fi girma ; nan zan aje hatsina 
19 da wadatana. In che ma raina kuma, Ya 
raina, kana da wadata mai-yawa a-aje da 
za su kai shekaru dayawa ; yi hutunka, 
20 ka chi, ka sha, ka yi anishuwa. Amma 
Allah ya che masa, Kai wawa, yau da da 
daren nan ana neman ranka a-gareka ; 
abin da ka shiriya fa, ga wa su ke? 
21 Hakkanan kwa mai-aje wa kansa dukiya, 


337 


Google 


12.22 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


shi kwa ba mawadachi ba ne ga 
Allah. 


22 Ya che ma almajiransa, Domin wan- 
nan ina che maku, Kadda ku yi alhini ga 
zamman duniya, abin da za ku chi; ko 

23 kwa ga jiki, abin da za ku yafa. Gamma 
rai ya fi gabban abinchi, jiki kuma ya fi 

24 gabban tufafi. Ku lura da hankaki, ba 
su kan shibka ba, ba su kan yi girbi ba; 
ba su da wurin ajiya, ba su da rumbu ; 
Allah ke chiyadda su : darajakku ga tsun- 

25 tsaye fa, inna misalin fikonta! Wanene 
fa a-chikkinku bissa ga yawan tunaninsa 
yana da iko ya kara ko kamu daya ga 

26 tsawonsa? Idan fa ba ku da iko ku yi 
ko abin da ya fi kankanta, donmi ku ke 

27 alhini a-kan saura? Ku lura da lily fa, 
da girman da su ke yi: ba su kan yi 
wahalla, ba su kan yi kadi ba ; amma duk 
da hakka, ina che maku, Ko Sulaimanu 
chikkin sarautassa duka ba ya yafa kawa 

28 kammar guda dayansu ba. Amma idan 


338 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 12. 36 


Allah ya yi ma ganyaye chikkin jeji sutura 
hakka, abin da ke rayuwa yau, gobe ana 
jefa chikkin tunderu ; bale ku, ku masu- 
29 kankantar bangaskiya ? Kuma kadda ku 
nemi abin da za ku chi da abin za ku sha, 
30 kadda kwa ku yi zuchiya biyu. Gamma 
dukan wadannan abu al'umman duniya 
suna ta bida : amma Ubanku ya sani kuna 
31 bukatar wadannan abu. Amma ku bidi 
mulkinsa, dukan wadannan abu kuma za 
32 a kara maku su. Ku karamin garke, 
kadda ku ji tsoro ; gamma Ubanku yana 
33 jin dadin ba ku mulki. Ku seyar da duki- 
yarku, ku bada sadaka ; ku yi wa kanku 
jikkuna wadanda ba su tsufa ba, abin 
ajiya chikkin samma da ba shi karewa, 
inda þarawo ba shi kusatowa, assu kuma 
34 ba shi þatawa. Gamma wurinda aji- 
yarku ta ke, nan zuchiyarku ta ke 


kuma. 
39 Ku kasanche da damarra a-gindi, 
36 fitillunku suna chi ; ku da kanku kuma ku 


339 


Google 


12.37 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


yi kammar mutane masu-duban hanyar 
ubangijinsu, sa'anda za ya komo dagga 
anganchi ; domin sa'anda ya zo ya kwan- 
kwassa kofa, nan-da-nan su bude masa. 
37 Masu-albarka ne bayin nan, wadanda 
ubangiji, sa'anda ya zo, za ya iske suna 
jirache : ina che maku, hakika za ya yi 
wa kansa damarra, ya zamshe su wurin 
38 chi, ya zo ya yi masu hidima. Ko a- 
chikkin tsaro na biyu ya zo, ko chikkin na 
uku, kadan ya iske su hakka, masu- 
39 albarka ke nan. Amma sai ku san wan- 
nan, da a che ubangida ya san sa'anda 
barawo ke zuwa, da ya yi tsaro, ba ya 
40 bari a huda masa gida. Ku ma hak- 
kanan, ku yi shiri: gamma chikkin sa'a 
da ba ku sa tsamani, Dan mutum yana 
zuwa. 


41 Bitrus ya che, Ya Ubangiji, wannan 
misali, mu ka ke yi ma, ko kwa har ga 
42 dukan mutane? Ubangiji ya che, Inna 
wakili mai-aminchi, mai-azanchi, wanda 


340 


Google 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 12.48 


ubangijinsa za ya sa shi a-bissa iyalin 
gidansa, domin shi rika raba masu abin- 
chinsu a-lotonsa? Wannan bawa mai- 


albarka ne wanda ubangijinsa, sa'anda ya 


zo, za ya iske shi yana yin hakka. Ina 
che maku, Hakika za ya sanya shi bissa 
abin da ya ke da shi duka. Amma idan 
bawan nan za ya fadi chikkin zuchiyassa, 
Zuwan ubangijina ya yi jinkiri, har ya 
tasa ma dudukan ma-aikata, maza da 
mata, ya chi, ya sha, ya yi maye; 
ubangijin wannan bawa za ya zo ran da ba 
ya sa tsamani ba, chikkin sa’a inda ba ya 
sani ba, za ya yanke shi, ya sanya masa 
rabonsa tare da marasa-aminchi. Wan- 
nan bawa kwa wanda ya san nufin ubangi- 
jinsa, ba ya shiriya ba, ba ya kwa aikata 
bissa nufinsa ba, za a duke shi dayawa ; 
amma wanda ba ya sani ba, ya kwa yi 
abin da ya issa duka, za a duke shi duka 
kadan. Kuma dukan wanda am ba shi 
dayawa, za a nema dayawa a-gareshi : 
| 341 


Google 


12.49 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


wanda kwa an sanya masa dayawa a- 
hannu, a-wurinsa za su fi bida. 


49 Na zo domin in jefa wuta bissa du- 
niya; mi ni ke so fa, dama ta rigaya ta 
50 huru? Amma ina da baptisma da za a 
yi mani baptisma; na fa matsu har a 
51 gamma! Kuna tsamani na zo garin im 
bada lafiya chikkin duniya? Aja; na 
52 fada maku, sai dai rabuwa : gamma dagga 
nan gabba, za a 1ske mutum biyar chikkin 
gida daya sun rabu, uku gaba da biyu, 
53 biyu gaba da uku. Za su rabu, uba gaba 
da da, da gaba da uba ; uwa gaba da diya, 
diya gaba da uwa ; sarakwa gaba da sarak- 
watta, da ita kuma gaba da sarakwatta. 


54 Ya che ma taron mutane kuma, 
Sa'anda kun ga girgije yana fitowa dagga 
yamma, nan-da-nan ku kan che, Ruwa 
yana zuwa ; hakka kwa ya kan zamma. 

55 Lokachin da iska yana hurawa dagga 
wojen kudu, ku kan che, Za a yi zafi; 


342 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 13.2 


56 hakka kwa ya kan zamma. Ya ku masu- 
riya, kun iya rarabe fuskar duniya da ta 
samma, amma wannan zamani, inna abin 
da ya sa ba ku iya rarabe shi ba? 

57 Donmi kwa ku da kanku ba ku hukum- 

58 ta abin da ke daidai? Gamma tun 
kana tare da abokin husumanka, za ku 
wurin mahukumchi, a-kan hanya sai ka 
yi ķoķari ka fiche masa ; kadda ya zamma 
watakila shi kai ka wurin alkali, alkali 
shi bashe ka ga dogari, dogari kwa shi 

59 jefa ka chikkin kurkuku. Ina che maka, 
dadai ba ka fitowa chan ba, sai ka biya 
har iyakar falasi. 


A-CHIKKIN lokachin nan, wadansumutane 
suna nan wurin, suka fada masa labarin 
Galilawa wadanda Bilatus ya chudaya 
2 jininsu da sacrifice nasu. Ya amsa, ya 
che masu, Kuna tsamani wadannan Gali- 
lawa masu-zunubi ne gabba da Galilawa 
duka, da shi ke sun sha wahalla irin 
343 


Google 


13.3 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


3 wannan? Na fada maku, Ba hakka ba: 
amma, dukanku hakka za ku halaka, sal 

4 fa kun tuba. Ko kwa wadannan ashirin 
biyu babu, da bene ya abko masu chikkin 
Silwami, ya kashe su, kuna tsamani su 
masu-alhaki ne gabba da dukan ma- 

b zamna chikkin Kuddus ? Na fada maku, 
Ba hakka ba : amma, ku duka hakka za 
ku halaka, sai fa kun tuba. 


6 Ya fadi wannan misali, ya che, Wani 
mutum yana da itachen baure dassashe 
chikkin gonatasa; ya zo neman yaya 

7 wurinsa, ba ya samu ba. Ya che ma 
mai-kodago, Ga shi, shekara uku ke nan 
ina zuwa ina neman yaya ga bauren nan, 
ban samu ba : ka sare shi ; donmi ya ke 

8 tsare kassa banza? Shi ma ya amsa, ya 
che masa, Ya ubangiji, ka bar shi wannan 
shekara kuma, har in kewoye shida bubur- 

9 tawa, in zuba taki : idan fa gabba nan ya 
yi yaya, to ; im ba ya yi ba, sai ka sare 
shi. 

344 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 13.16 


10 Ananan yana chikkin wata majami'a 
yana kwoiyasuwa kan rana assabachi. 
11 Sai ga wata mache wada ta yi shekara 
ashirin biyu babu tana da ruhu na rashin 
karfi ; dukan jikinta ya kudundune, ba ta 
da iko ko kadan ta tada kanta a-tsaye. 
12 Sa'anda Isa ya gan ta, ya kirraye ta, 
ya che mata, Mache, an sakke ki dagga 
13 rashin karfinki. : Ya dibiya mata hannu- 
wansa : nan-da-nan ta mike sosai, ta yi ta 
14 girmama Allah. Hakimin majami'a kwa, 
don yana jin haushi sabada Isa ya yi 
warkasuwa a-kan rana assabachi, ya yi 
magana, ya che ma taro, Akwoi kwana 
shidda inda ya kamata mutane su yi aiki : 
a-chikkinsu fa ku zo a warkadda ku, 
15 amma banda rana assabachi. Amma 
Ubangiji ya amsa masa, ya che, Ku masu- 
riya, kowanne dayanku a-kan rana assa- 
bachi ba ya kan kwanche sansa ko jakinsa 
dagga sakarkari ya kai shi wurin shan 
16 ruwa ba ? Wannan mache fa da ta ke yar 
345 


Google 


13.17 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


Ibrahim, da Shaitan ya damre ta har 
shekarun nan ashirin biyu babu, ba ya 
kamata ba a sakke ta dagga wannan 

17 damri bissa rana assabachi ? Dukan ma- 
su-kushensa, sa'anda ya ke fadin wadan- 
nan magana, suka sha kumya : taro duka 
suka yi murna domin dukan ayuka masu- 
daraja da ya ke yi. 


18 Ya che fa, Mulkin Allah yana kamma 
da mi ? da wanne abu kuma zan kwatanta 

19 shi? Yana kamma da kwayar mustard 
wada mutum ya dauka ya jefa chikkin 
gonassa ; ta yi girma, ta zamma itache ; 
tsuntsayen samma suka zamma chikkin 

20 rassansa. Ya koma chewa, Da wanne 

21 abu zan kwatanta mulkin Allah? Yana 
kamma da yeast wanda mache ta dauka 
ta boye chikkin mudu uku na gari, har 
yeast ya gamma shi duka. 


22 Ya kama taffiyatasa, yana bi ta chik- 
kin birane da kauyuka, yana kwoiyasuwa, 


346 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 13.29 


23 yana nufa wojen Kuddus. Sai wani 
mutum ya che masa, Ya Ubangiji, wa- 
danda za su chira kadanasuke? Ya che 

24 masu, Ku yi ķoķari ku shiga ta ma- 
tsatsiyar kofa : gamma, ina che maku, 
mutane dayawa za su so su shiga, ba za 

25 su iya ba. Kadan ubangida ya ngaya ya 
tashi, ya rufe ķofa, kun soma tsayawa 
dagga woje, kuna ta kwankwassa kofa, 
kuna chewa, Ya Ubangiji ka bude mana ; 
za shi amsa, shi che maku, Ban san ku ba 

26 dagga inda ku ke; sa'annan za ku yi ta 
chewa, Muka chi, muka sha wurinka, har 
ka yi kwoiyasuwa a-chikkin hanyoyinmu ; 

27 shi ma za ya che, Ina fada maku, ban san 
ku ba dagga inda ku ke; ku rabu da ni 
dukanku da ku ke masu-aikan mugunta. 

28 Chan za a yi kuka da chizon haķora, 
lokachinda kun ga Ibrahim, da Ishaķu, 
da Yakub, da dukan annabawa, chikkin 
mulkin Allah, ku da kanku kwa an fitarda 

29 ku woje. Za su taffo dagga gabbas da 

347 


Google 


13.30 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


yamma, dagga arewa da kudu, za su 

30 zamna chikkin mulkin Allah. Ga kwa 
na karshe wadanda za su zamma na 
fari, na fari kwa da za su koma na 
karshe. 


31 A-chikkin wannan sa'a wadansu Fari- 
sawa suko zo, suna che masa, Ka fita, ka 
taffi dagganan : gamma Hirudus yana so 

32 ya kashe ka. Ya che masu, Je ku ku 
fada ma wannan yanyawa, Duba, ina 
fitarda aljanu, ina aikin warkasuwa, da 
yau da gobe kuma, rana ta uku fa na 

33 chikka. Amma doile sai in yi taffiyata 
da yau da gobe da jibi kuma : gamma ba 
shi yuwuwa annabi shi mutu sai chikkin 

34 Kuddus. Ya Kuddus, Kuddus, mai-kis- 
san annabawa, mai-jifar wadanda an aiko 
su, gareta ! har so nawa ina so in tatara 
yayanki, kammar yada kaza ta kan ta- 
tara yan chyakinta kalkashin fukafukanta, 

35 amma ba ku yarda ba! Ga kwa, am bar 
maki gida kufari ; ma che maku kuma, Ba 


348 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 14.7 


za ku gan ni ba, sai lokachinda kuka che, 
Mai-albarka ne wanda ya ke zuwa chikkin 
sunan Ubangiji. 


14 Ananan ya shiga gidan wani dagga 
chikkin hakiman Farisawa a-kan wani 
assabachi garin chin abinchi, suna zurra 

2 masa ido. Ga wani mutum a-gabbansa, 

3 mai-chiwon farra. Isa ya amsa, ya yi 
magana da masanan Attaurat da Fari- 
sawa, yana chewa, Ya halatta a-kan rana 
assabachi a warkas, ko ba ya halatta ba ? 

4 Amma suka yi shuru. Ya dauke shi, ya 

5 warkadda shi, ya salame shi. Ya che 
masu, Da wani a-chikkinku yana da ko 
jaki ko sa, kadan ya fadi chikkin rijiya ba 
za ya tswamo shi nan-da-nan ba a-kan 

6 rana assabachi ? Ba su sami iko da za su 
kara amsa masa a-kan wannan ba. 

7 Ya yi misali ga mutanen da aka 
kirrawo, sa'anda ya lura yada su ke 
zaben mazamnai masu-daraja; ya che 


349 


Google 


14.8 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


8 masu, Sa'anda wani ya kirra ka zuwa 
anganchi, kadda ka zamna chikkin ma- 
zamnin manya ; don watakila ko ya kirra 

9 wanda ya fi ka daraja, shi kwa wanda ya 
kirra ku, da kaida shi, ya zo, ya che maka, 
Ka ba mutumen nan wuri; sa'annan da 
kumya ka yi ta karbi mazamni na bayan 

10 duka. Amma sa'anda an kirra ka, ka 
taffi ka zamna a-chikkin mazamni na 
bayan duka; domin sa'anda shi wanda 
ya kirra ka ya zo, shi che maka, Aboki, 
ka hawo bissa ; sa'annan ka sami girma 
a-wurin dukan wadanda suna zamne 

11 wurinabinchitareda kai. Gamma dukan 
wanda ya daukaka kansa za a kaskan- 
tadda shi; wanda ya kaskantadda kansa 
kwa za a daukaka shi. 


12 Kuma ya che ma wanda ya kirra 
shi, Kadan ka yi adaras, kadda ka kirra 
abokanka, ko kwa yan-uwanka, ko dan- 
ginka, ko makusantanka masu-arziki ; 
kadda ya zamma watakila su kuma su 


350 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 14.19 


sake kirranka, an rama maka ke nan. 
13 Amma kadan ka yi adaras, ka kirra ma- 
talauta, masu-dungu, guragu, makafi: 
14 kai ma za ka sami albarka ; gamma su 
ba su da abin da za su rama maka: za 
a kwa rama maka a-chikkin tashin masu- 
adilchi. 


15 Wani a-chikkin wadanda su ke zamne 
suna chi tare da shi, sa'anda ya ji wannan, 
ya che masa, Mai-albarka ne mutum 
wanda za ya chi abinchi chikkin mulkin 

16 Allah. Amma ya che masa, Wani mu- 
tum ya yi baban buki; ya kirra mutane 

17 dayawa : sa'anda lokachin jibi ya yi, ya 
aike bawansa 'garin shi che ma wadanda 
aka kirra, Ku zo; gamma abu duka a- 

18 shiriye ya ke. Dukansu kwa baki daya 
suka soma kawo hamzari. Na fari ya 
che masa, Na seyi gona, doïle sai in taff 
in dube ta : ina rokonka ka daukake mani. 

19 Wani kuma ya che, Na seyi shanu biyu 
biyu har biyar, za ni in gwoda su: ina 


351 


Google 


14.20 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


20 rokonka ka daukake mani. Wani kuma 
ya che, Na amro mache, domin wannan 
21 ba ni iya zuwa. Bawan ya zo, ya fada 
ma ubangijinsa wadannan magana. Uban- 
gida fa da ya ke jin haushi ya che ma 
bawansa, Je ka maza chikkin karabku da 
hanyoyin birni, ka zo nan da matalauta, 
da masu-dungu da makafi da guragu. 
22 Bawan ya che, Ya ubangiji, abin da ka 
umurta an gamma, har wa yau kuma da 
23 sauran wuri. Ubangijin ya che ma bawan, 
Ka taffi chikkin tafarku da gwodabai, kai 
masu su shigo, domin gidana shi chikka. 
24 Gamma na che maku, a-chikkin wadannan 
mutane da aka kirra ba wanda za ya 
dandana jibina. 
25 Taro mai-yawa suka taffi tare da 
26 shi: ya waiwaya, ya che masu, Idan 
kowa ya zo wurina, ba ya ki ubansa, da 
uwatasa, da matatasa, da yayansa, da 
yan-uwansa, maza da mata, i, har da 
ransa kuma, ba shi da iko shi zamma 


352 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 14. 33 


27 mai-bina. Dukan wanda ba ya dauke 
da gichiye na kansa, ya bi bayana, ba 
28 shi da iko shi zamma mai-bina. Gamma 
wanene a-chikkinku, kadan yana so ya 
gina soro, ba shi kan fara zamnawa tu- 
kuna, ya yi lisafin tamanin gim, ko yana 
29 da abin da za ya gamma shi? Kadda 
ya zamma, sa'anda ya rigaya ya sa 
tushe, ya kasa gammawa, sai dukan masu- 
30 duba su yi ta yi masa ba’a, suna chewa, 
Wannan mutum ya soma gini, ya kasa 
əl gammawa. Ko kwa wanne sarki ke nan, 
da za shi shi gammu da wani sarki a- 
yaki, ba za ya zamna ba tukuna shi yi 
shawara, ko shi, da mutum zambar goma 
ya iya karro da wanda ya ke zuwa bis- 
32 sansa da zambar ashirin ? Im ba ya vya 
ba, tun wanchan yana da nisa kwarai 
tukuna, shi aike manzani su tambayi 
33 shirin amana. Hakkanan fa iyakar wan- 
da ke chikkinku da ba ya rabuwa da 
dukan abin da ke nasa, ba shi da iko shi 
353 M 


Google 


14.34 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


34 zamma mai-bina. Gishiri fa yana da 
kyau : amma ko gishiri, idan ya rabu da 

35 zakinsa, da mi za shi gyaruwa? Ba 
shi anfani ko ga kassa ko ga jibji: a 
kan zubasda shi. Wanda ya ke da 
kunnuwa na ji, bari shi ji. 


Dukan masu-karban kurdin kassa fa da 
masu-zunubi suna gwamatsassa domin . 
2 su kassa kunne gareshi. Da Farisawa 
da marubuta suka yi gunaguni, suna 
chewa, Wannan mutum yana karba 
masu-zunubi, yana chi tare da su. 


3 Ya fada masu wannan misali, ya 
4 che, Wanene a-chikkinku, kadan yana da 
tumaki dari, daya a-chikkinsu ta bache 
masa, ba za ya bar tassain da taran nan 
a-chikkin jeji, ya je neman abin da ya 
5 bache har ya samu? Sa'anda ya same 
ta, ya dibiya ta bissa kafadunsa, yana 
6 murna. Sa'anda ya issa gida, ya kirrawo 
abokansa da makusantansa, ya tara su, 
yana che masu, Ku yi murna tare da ni, 


354 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 15.12 


gamma na sami tumkiyata wada ta 
7 bache. Ina che maku, Hakkanan kuma 
za a yi murna chikkin samma bissa mai- 
zunubi guda daya wanda ya tuba, ta fi 
ta bissa mutum tassain da tara masu- 
adilchi wadanda ba su da bukatar tuba. 


8 Ko kwa inna mache wada tana da 
azurfa goma, kadan daya ta bache mata. 
ba za ta kunna fitilla ba, ta share gida, 

9 ta nema da anniya har ta samu? Sa 
'anda ta samu, sai ta kirrawo abokanta 
da makwabtanta, ta tara su, tana che- 
wa, Ku yi murna tare da ni, gamma na 

10 sami dayan da ya bache mani. Hak- 
kanan kuma, ina che maku, akwoi murna 
a-wurin malaikun Allah a-kan mai-zunu- 
bi guda daya wanda ya tuba. 


11 Ya che, Wani mutum yana da yaya 
12 biyu maza : na biyunsu ya che ma uban- 
sa, Ubana ka ba ni rabon dukiya wanda 
ya zamma nawa. Ya raba masu wada- 


355 


Go gle 


15.13 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


13 tansa. Bayan yan kwanaki kadan, shi 
auta ya tatara ya kimtsa, ya yi taffiya 
zuwa kassa mai-nisa; chan ya barna- 
tadda dukiyassa yana zamman lalache- 

14 wa. Sa'anda ya chanye duka, babar.. 
yungwa ta tashi chikkin kassan nan: ya 

15 soma patara. Ya je ya gamma kai da 
wani mutumen wachan kassa; shi ma 
ya aike shi gonakinsa garin kiwon gursu- 

16 nai. Ya yi marmari ya chikka chikkinsa 
da kwankera wanda gursunai su ke chi: 

17 amma ba wanda ya ba shi. Amma 
sa'anda ya koma chikkin hankalinsa, ya 
che, Ga barorin ubana tari suna da abinchi 
ya ishe su har da ragi, ni ma dagganan 

18 mutuwa ni ke yi da yungwa! Ni tashi, 
in taffi wurin ubana, in che masa, Ubana, 
na yi zunubi gabban samma, da kuma 

19 gabbanka : ban issa ba a kara che da ni 
danka: a maishe ni kammar daya a- 

20 chikkin barorinka. Ya tashi, ya zo wu- 
rin ubansa. Amma tun yana da nisa 


356 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 15.28 


tukuna, ubansa ya hange shi, ya yi 
juyayi na tausai, ya sheķa a-guje, ya 
fada ma wuyansa, ya yi ta yi masa 
21 sumba. Dan ya che masa, Ubana, na 
yi zunubi a-gabban samma, a-gabbanka 
kuma : ban issa ba a kara che da ni 
22 danka. Amma uban ya che ma bayinsa, 
Ku fito da riga ma-fi kyau da samli, ku 
yafa masa; ku sa ma hannunsa zobe, 
23 takalmai kwa a-kaffafunsa : a kawo dan 
maraki kiyayeye, a yanke, mu chi, mu 
24 yi farinchikki : gamma wannan dana ya 
muta, ya sake rayuwa ; ya bache, ya samu 
25 kuma. Suka soma murna. Amma dan 
farinsa yana gona : yana chikkin zuwa, ya 
26 kusa kawo gida, sai ya ji kidi da rawa. 
Ya kirrawo daya dagga chikkin bayin, ya 
tambaye shi baichin wadannan al'amura. 
27 Ya che masa, Dan-uwanka ya zo; uban- 
ka kwa ya yanke dan maraki kiyayaye, 
domin ya karbe shi lafiya ba komi. 
28 Amma ya yi fushi, ya ki shiga : ubansa 
357 


Google 


15.29 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


29 ya fito, ya roke shi. Amma ya amsa, 
ya che ma ubansa, Ga shekarun nan 
dayawa ina bautarka, ban taba ketare 
dokarka ba : amma ba ka taba ba ni ko 
akwiya da zan yi farinchikki tare da 

30 abokaina: amma lokachinda wannan 
danka ya zo, wanda ya badda dukiyarka 
gamme da karuwai, ka yanke masa dan 

31 maraki kiyayaye. Ya che masa, Dana, 
kullum kana tare da ni, dukan nawa 

32 kwa naka ne. Amma ya yi kyau da 
muka yi farinchikki da murna : gamma 
wannan dan-uwanka ya mutu, ya sake 
rayuwa ; ya baclie, ya samu kuma. 


Ya kuma che ma almajiran, Da akwoi 
wani mai-arziki wanda ya ke da wakili ; 
shi wannan fa aka kai karassa gareshi, 

2 wat yana barnatadda dukiyassa. Ya 
kirrawo shi, ya che masa, Minene wannan 
da ni ke ji a-kanka ? Saika ba ni lisafin 
wakilchinka, gamma ba shi yuwuwa ka 

358 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 16.9 


3 kara zamma wakili. Wakilin ya che 
a-chikkin ransa, Kaka za ni yi, da shi 
ke ubangijina za ya amshe mani wakilchi ? 
Ba ni da karfin jiki da zan yi noma ; ina 

4 jin kumya in yi roko. Na san abin da 
zan yi, domin lokachinda an fishe ni 
dagga wakilchi, su karbe ni chikkin gida- 

5 jensu. Ya kirrawo kowanne dayan ma- 
bartan ubangijinsa, kana ya che ma na' 
farinsu, Nawa ubangijina ke binka ? 

6 Ya che, Mudu dari na mai. Ya che 
masa, Dauki takardakka, ka zamna maza, 

7 ka rubuta hamsin. Kana ya che ma 
wani, Kai fa, nawa a ke binka ? Ya che, 
Mudu dari na alkamma. Ya che masa, 
Dauki takardakka, ka rubuta hauya 

8 hudu. Ubangijinsa ya yaba wakilin nan - 
mara-gaskiya domin ya yi hikima : gam- 
ma chikkin tsarassu yayan zamanin nan 

9 sun fi yayan haske azanchi. Ni ma na 
che maku, Ta wurin dukiya ta rashin 
gaskiya ku yi wa kanku abokai, domin 


359 


Google 


16. 10 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


sa'anda ta kasa, su su karbe ku chikkin 
10 bukoki marasa-karewa. Mutum wanda 
ya ke da aminchi chikkin kankanin abu 
mai-aminchi ne chikkin baban abu: ku- 
ma wanda ba shi da gaskiya chikkin 
kankanin abu ba, mara-gaskiya ne chik- 
11 kin baban abu. Idan fa ba ku zamma 
amintatu chikkin dukiya ta rashin gaski- 
ya, wa za ya aminta da ku chikkin dukiya 
12 ta gaskiya ? Kuma idan ba ku zamma 
amintatu a-kan abin da ke na wani, wa 
13 za ya ba ku abin da ke naku? Ba shi 
yuwuwa bara shi bauta ma ubangida 
biyu ; gamma ko shi ki daya, shi kamna- 
chi dayan; ko kwa shi lizimchi daya, shi 
rena dayan. Ba ku da iko ku bauta ma 
Ubangiji da dukiya kuma. 
14 Farisawa kwa suka ji dukan wan- 
nan, suka yi masa ba'a ; gamma masu-son 
15 kurdi ne. Ya che masu, Ku ne wadanda 
ke baratadda kanku a-gabban mutane ; 
amma Allah ya san zukatanku : gamma 


360 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 16.21 


abin da a ke daukaka a-wurin mutane, 

16 kazamta ne a-gabban Allah. Attaurat 
da Annabawa har zuwa zamanin Yohan- 
na su ke: tun dagga wachan sa'a ana 
wa'azin Bishara ta mulkm Allah, ko- 
wanne mutum kwa yana kutsa da kansa 

17 zuwa chikki. Gamma ya fi sauki sam- 
ma da kassa su gushe da ko wasili daya 

18 dagga Attaurat ya fadi. Kowanene 
ya sakki matatasa ya amri wata, zina 
ya ke yi:: wanda ya amri sakkakiya 
dagga wurin mijinta kuma, zina ya 
ke yi. 

19 Akwoi wani mai-arziki wanda yana . 
yafe da .shuniya da farare masu-kawa, 
yana anishuwa kowache rana, yana 

20 zwari: da wani maroki, sunansa Li'aza- 
ru, wanda aka yasda shi a-bakin kofarsa, 

21 chikke da gyambuna, yana marmari a 
chiyadda shi dagga barbashin da ke fa- 
duwa dagga table na mai-arzikin nan ; i, 
har karnuka su kan zo su lasa gyambu- 


361 M2 


Google 


16.22 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


22 nansa. Ananan marokin ya mutu, ma- 
laiku suka dauke shi suka kai shi chikkin 
kirjin Ibrahim : mai-arzikin kuma ya 

23 mutu, aka yi masa kushewa. A-chikkin 
Hades ya tada idanunsa samma, yana 
chikkin azaba, ya ga Ibrahim dagga nesa 

24 da Lazaru a-chikkin kirjinsa. Ya tada 
muriya, ya che, Ya Abba Ibrahim, ka yi 
mani jinkai, ka aiko Lazaru shi tsoma 
kan yatsansa chikkin ruwa, shi sanyaya 
harshena ; gamma azaba ni ke ji chikkin 

25 wannan wuta. Amma Ibrahim ya che, 
Dana, ka tuna, kai, chikkin kwanakin 
da kana da rai kana samun naka kekya- 
wan abu, Lrazaru kuma hakkanan tasa 
masifa : yanzu dagganan ana yi masa 
ta'aziya, kai kwa kana shan azaba. 

26 Banda ko wannan duka, tsakanin mu 
da ku akwoi baban rami a-kaffe, domin 
wadanda su ke so su tashi dagga nan su 
haye zuwa wurinku kadda su sami iko ; 
kuma domin kadda kowa shi ketaro 


362 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 17.3 


27 daggachan zuwa wurinmu. Ya che, Ina 
rokonka fa, Ya Abba, ka aike shi zuwa 

28 gidan ubana; gamma ina da yan-uwa 
guda biyar; shi shaida masu kadda su 

29 kuma su zo wurin nan mai-azaba. Am- 
ma Ibrahim ya che, Suna da Musa da 

30 Annabawa ; bari su ji su. Ya che, Aa, 
ya Abba Ibrahim : amma idan wani ya 
taffi wurinsu dagga matatu, su a tuba. 

31 Ya che masa, Im ba su ji Musa da Anna- 
bawa ba, ba za su rinjayu ba ko da wani 
shi tashi dagga matatu. 


Ya che ma almajiransa, Ba shi yuwuwa 
dalilan tuntube su rasa zuwa: amma 
kaiton wanda suna zuwa ta wurinsa ! 
2 Gwoma dai a-gareshi a rataya ma wu- 
yansa duchin nika, a jefa shi chikkin 
bahar, da shi sa daya a-chikkin kankana- 
3 nan nan shi yi tuntube. Ku yi lura da 
kanku : idan dan-uwanka ya yi zunubi, 
ka tsauta masa ; idan ya tuba kuma, ka 


363 


Google 


17.4 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


4 gafarta masa. Idan ya yi maka zunubi 
so bakwoi rana daya, so bakwoi kuma ya 
sake juyowa wurinka, yana chewa, Na 
tuba ; sai ka gafarta masa. 


5 Manzanin suka che ma Ubangiji, Ka 
6 kara mana bangaskiya. Ubangiji kwa 
ya che, Da kuna da bangaskiya misalin 
kwayar mustard, ku a che ma wannan 
itachen jumaiza, Ka chiru, ka dassu 
chikkin bahar, da kwa ya biye maku. 
7 Amma wanene dagga chikkinku, kadan 
yana da bawa yana noma, ko kwa yana 
kiwon tumaki, sa'anda ya komo dagga 
gona za ya che masa, Ka zo nan-da-nan 
8 ka zamna wurin abinchi ; ko ba sai ya 
che masa ba, Ka yi shirin abin da zan 
chi, ka yi damarra, ka yi mani hidima, 
har in chi in sha tukuna; kana dagga 
9 baya, kai za ka chi, ka sha? Ya gode 
ma bawan nan domin ya yi abin da aka 
10 umurche shi? Hakkanan ku kuma, sa- 
'anda kun yi dukan abin da an umurche 
364 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 17.18 


ku, sai ku che, Mu bayi marasa-anfani 
ne; mun yi abin da ya wajaba gare- 
mu. 
11 Ananan suna chikkin hanya zuwa 
Kuddus, yana ratsawa ta tsakkar Sama- 
12 riya da Galili. Da shigassa wani kauye, 
waqdansu mutane goma, kutare, suka 
gammu da shi, dagga nesa suna tsaye. 
13 Suka tada muriyassu, suna chewa, Ya 
14 Isa, Ubangiji, ka yi mana jinkai. Sa- 
'anda ya gan su, ya che masu, Ku taffi, 
ku gwoda kanku ga malamai. Ya zam- 
ma suna chikkin taffiya, sai suka tsarka- 
15 ka. Guda daya dagga chikkinsu, sa- 
'anda ya ga aka warkadda shi, ya juyo, 
yana ta daukaka Allah da muriya mai- 
16 karfi; kuma ya fadi a-gabbansa ; yana 
yi masa godiya: shi ma Ba-Samariyi 
17 ne. Isa ya amsa, ya che, Ko ba a 
tsarkake gomadin nan ba? inna fa su 
18 tara? Ba a samu wadanda za su komo 
garin su daukaka Allah sai wannan bako 


365 


Google 


17.19 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


19 kadai? Ya che masa, Tashi, ka yi taffi- 
yarka : bangaskiyarka ta cheche ka. 


20 Da Farisawa suka tambaye shi lo- 
kachinda mulkin Allah za shi zuwa, ya 
amsa masu, ya che, Ba da kallo mulkin 

21 Allah ke zuwa ba : ba kwa za su che, Ga 
shi, nan! ko kwa, Chan! gamma duba, 
mulkin Allah yana chikkinku. 


22 Ya che ma almajiran, Kwanaki suna 
zuwa inda za ku yi marmari ku ga rana 
daya dagga chikkin kwanakin Dan mu- 

23 tum, amma ba za ku gani ba. Za su 
che maku, Ga shi, chan! Ga shi, 
nan! kadda ku taff, kadda ku bi; 

24 gamma kammar yada walkiya, sa'anda 
tana walkatawa dagga wojen wani sa- 
shen samma, tana haskakawa har zuwa 
wanchan sashen samma ; hakkanan ku- 
ma Dan mutum za ya zamma chikkin 

25 ranatasa. Amma doile sai ya sha wa- 
hallar abu dayawa tukuna, tsaran nan 


366 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 17.33 


26 kuma ta ki shi. Kammar yada ya faru 
chikkin kwanakin Nuhu kuma, hakka- 
nan za shi zamma a-chikkin kwanakin 

27 Dan mutum. Suna chi, suna sha, suna 
amre, suna amrasuwa, har rada Nuhu 
ya shiga chikkin jirgi, ruwan tufana ya 

28 zo kuma, ya halaka su duka. Yada 
kuma ya zamma chikkin kwanakin Lutu ; 
suna chi, suna sha, suna seye, suna seya- 

29 suwa, suna dashe, suna gini ; amma rada 
Lutu ya fita Sodoma aka zuba wuta da 
kibritu dagga samma, aka halaka su 

30 duka: bissa ga wannan misali za ya 
faru kuma chikkin rana da Dan mutum 

31 za ya bayannu. A-chikkin wannan rana 
shi wanda ke bissa bene, dukiyassa suna 
chikkin gida, kadda ya sabko garin ya 
dauka : wanda yana chikkin gona kuma, 

32 kadda ya koma gida. Ku tuna da matar 

33 Lutu. Dukan wanda za ya nemi ya 
chechi ransa, ransa za ya bache masa : 
amma dukan wanda za ya þadda ransa, 


367 


Google 


17.34 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


34 rayadda shi za ya yi. Ina che maku, A- 
chikkin daren nan mutum biyu za su 
kasanche a-shimfida daya; daya za a 

35 dauka, daya za a bari. Mata biyu za su 
kasanche suna nika tare; daya za a 

36 dauka, daya za a bari. Suka amsa, suka 
che masa, A-wanne wuri, Ubangiji? Ya 
che masu, Inda gawa ta ke, nan angulai 
kuma za su tataru. 


1 YA kuma yi masu misali da nufin ya 
kamata a rika yin addu'a kadda a suma ; 

2 ya che, A-chikkin wani birni akwoi wani 
alkali wanda ba ya da tsoron Allah ba, 

3 ba ya kwa kulla da mutum ba: a-chik- 
kin wannan birni kuma akwoi wata 
gwamruwa ; ta kan rika zuwa wurinsa, 
tana chewa, Ka rama mani ga makiyina. 

4 Sai da ya jima tukuna, yana ki: kana 
dagga bissani chikkin ransa ya che, Ko 
da shi ke ba ni tsoron Allah ba, ban kwa 

5 kulla da mutum ba ; duk da hakka, domin 

368 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 18.11 


machen nan gwamruwa tana fitinata, sal 
in rama mata kadda ta ja raina da zu- 

6 wanta yau da gobe. Ubangiji ya che, 
Ku ji abin da alkalin nan mara-adilchi ya 

7 che. Allah fa ba za ya rama ma zaba- 
bunsa ba, da su ke yi masa kuka dare da 
rana, shi da shi ke da yawan hankuri 

8 bissa garesu ? Ina che maku, Da samli 
za ya rama masu. Duk da wannan 
sa'anda Dan mutum ya zo, za ya sami 
imani bissa duniya ? 

9 Ya kuma fadi wannan misali ga wa- 
dansu da su ke aminchewa da kansu, ga 
tsamaninsu masu-adilchi ne, suna maida 

10 sauran mutane wofi : ya che, Mutum biyu 
suka taffi chikkin haikali garin yin addv’a ; 
daya Ba-Farisi ne, daya kuma mai-kar- 

11 þan kurdin kassa. Shi Ba-Farisin ya 
tsaya yana addu'a da kansa hakka, Ya 
Allah, na gode maka ni ba kammar sauran 
mutane ni ke ba, azalumai, marasa- 
adilchi, mazinata, ko irin wannan mai- 


369 


Google 


18.12 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


12 karban kurdin kassa. Lahadi daya ni 
kan yi tatawui biyu; ma bada ushira 
dagga chikkin dukan abin da na chiwur- 

13 wur. Amma shi mai-karban kurdin 
kassa, da ya ke tsaye dagga nesa, ba ya 
yarda ya tada ko idanunsa samma, am- 
ma sai ya buga kirjinsa, yana chewa. 
Ya Allah, ka yi mani jinkai, ni mai- 

14 zunubi. Ina che maku, Wannan mutum 
ya taffi gidansa baratache ne bissa ga 
wanchan : gamma dukan wanda ya dau- 
kaka kansa za shi kaskanta; amma 
wanda ya kaskantadda kansa za shi 
daukaka. 


15 Suka kawo masa jariransu kuma 
domin shi taba su : amma sa'anda alma- 
jiran suka ga wannan, suka kwabe su. 

16 Amma Isa ya kirrawo su, yana chewa, 
Ku bari yara kankanana su zo gareni, 
kadda ku hana su: gamma ga irin wa- 

17 dannan mulkin Allah ya ke. Hakika ina 
che maku, Dukan wanda ba za ya karbi 


370 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 18.25 


mulkin Allah kammar kankanin yaro ba, 
ba za ya shiga chikkinsa ba dadai. 


18 Wani ba-sarauche ya tambaye shi, 
ya che, Ya Malami managarchi, mi zan 
yi domin in gaji rai na har abada? 

19 Isa ya che masa, Donmi ka ke che da 
ni managarchi? Babu wani mana- 

20 garchi sai daya, Allah. Ka san dokokin, 
Kadda a yi zina, kadda a yi kissankai, 
kadda a yi sata, kadda a yi shaidar zur, 
a bada girma ga ubanka da uwarka. 

21 Ya che, Duk na kiyaye wadannan tun 

22 ina sarmayi har wa yau. Da Isa ya ji 
wannan, ya che masa, Abu daya ka rasa 
tukuna : ka seyar da abin da ka ke da 
shi duka, ka raraba ma fakirai, za ka 
sami wadata a-samma : ka zo, ka biyo 

23 ni. Amma da ya ji wannan, ya yi 
bakinchikki kwarai; gamma mai-arziki 

24 ne ainu. Isa da ya gan shi ya che, Da 
kyar kammar mi ma-abutan dukiya su 

25 shiga chikkin mulkin Allah! Gamma ya 

371 


Google 


18. 26 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


fi sauki rakumi ya shiga ta kaffar alura, 
da mawadachi ya shiga chikkin mulkin 


26 Allah. Wadanda suka ji suka che, Wa- 


27 nene fa za shi chira ? Amma ya che, 


Abin da ba shi yuwuwa ga mutum ya 


28 yuwu ga Allah Bitrus ya che, Ga mu, 
29 mun bar namu, mun bi ka. Ya che 


əl 


32 


33 


masu, Hakika, ina che maku, Babu mu- 
tum wanda ya bar gida, ko mata, ko 
yan-uwa, ko iyaye, ko yaya, sabili da 
mulkin Allah da ba za ya karbi ribanya 
dayawa a-chikkin wannan zamani, a- 
chikkin zamani mai-zuwa kuma rai na 
har abada. 


Ya dauko su goma sha biyu, ya che 
masu, Ga mu, za mu taffi zuwa Kuddus, - 
dukan abin da aka rubuta kuma ta 
wurin annabawa za su chikka a-wurin 
Dan mutum. Gamma za a bashe shi ga 
Aľummai, za a yi masa ba'a da wula- 
kanchi kuma, za a tofa masa miyau : za 
su yi masa bulala, su kashe shi; rana 


372 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 18.43 


34 ta uku kuma za ya tashi. Amma ba 
su fahimta da dukan wadannan abu ba; 
batun nan kuma yana boye garesu, ba 
su kwa gane abin da aka fadi ba. 


35 Ananan da ya kusato da Ariha, sai 
wani mutum makafo yana zamne a-kan 
36 hanya, yana bara : da ya ji motsin taro 
suna wuchewa, ya tambaya baichin wan- 
37 nan. .Suka fada masa, Isa Ba-Nazarat 
38 ke wuchewa. Shi kwa ya tada muriya, 
yana chewa, Ya Isa, kai dan Dawuda, 
39 ka yi mani jinkai. Na gabban nan suka 
kwabe shi, shi kame bakinsa : amma shi 
a ya kara tada muriya dayawa kwarai, 
40 Ya dan Dawuda, ka yi mani jinkai. Isa 
fa ya tsaya, ya umurta a zo da shi wu- 
rinsa : sa'anda ya zo kusa kwa, ya tam- 
41 baye shi, Mi ka ke so in yi maka? Ya 
che, Ya Ubangiji, in sami ganin gari. 
42 Isa ya che masa, Karþi ganin gari : ban- 
43 gaskiyarka ta warkadda kai. Nan-da- 
nan ya sami ganin gari, ya yi ta binsa, 


S13 
Google 


19.1 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


yana girmama Allah: dukan mutane 
kwa, sa'anda suka gani, suka yi yabon 
Allah. 


19 2 Ya shiga Ariha, yana ratsa ta. Sai ga 
wani mutum, ana che da shi Zakka ; 
shugabba ne a-chikkin masu-karban kur- 

3 din kassa, mawadachi ne kwa. Yana 
nema ya ga Isa ko wanene shi; amma 
ya kasa sabada taron mutane, gamma 

4 shi gajere ne. Sai ya yi gabba a-guje, ya 
hawo chikkin wani itachen jumaiza do- 
min shi gan shi: gamma za ya bi ta 

5 wannan hanya. Sa'anda Isa ya zo wu- 
rin, ya duba bissa, ya che masa, Ya 
Zakka, ka yi hamzari, ka sabko, gamma 

6 yau lalai sai in zamna a-gidanka. Shi 
kwa ya yi hamzari, ya sabko, ya karbe 
shi da farinchikki. 

7 Sa'anda suka ga wannan, dukansu 
suka yi ta gunaguni, suna chewa, Ya 


shiga garin ya sabka a-wurin mutum 
374 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 19.14 


8 wanda shi ke mai-zunubi. Zakka ya 
tsaya, ya che ma Ubangiji, Ya Ubangiji, 
ka ga rabin dukiyata ina ba matalauta ; 
idan kwa na kwache komi a-wurin wani, 

9 ina mayar masa ribi hudu. Isa ya che 
masa, Yau cheto ya zo gidan nan, da 

10 shi ke shi kuma dan Ibrahim ne. Gam- 
ma Dan mutum ya zo garin neman abin 
da ya bache, ya cheche shi kuma. 


11 Sai da suka ji wannan, kana ya 
kara, ya fada masu wani misali domin 
yana kusa da Kuddus, suna kwa tsa- 
mani mulkin Allah za ya bayanna nan- 

12 da-nan. Domin wannan ya che, Wani 
dan dangi mai-daraja ya taffi chikkin 
wata kassa mai-nisa garin ya samo sa- 

13 rauta, shi komo. Ya kirrawo guda goma 
a-chikkin bayinsa, ya ba su pound goma, 
ya che masu, Ku yi ta chiniki har in 

14 dawo. Amma mutanen garinsa suka ki 
shi, suka aike a-bayansa, suna chewa, ba 
mu nufi wannan shi yi mulki bissanmu. 


375 


Google 


19. 15 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


15 Ananan sa'anda ya komo, bayanda 
ya rigaya ya sami mulkin, sai ya umurta 
a kirrawo wadannan bayi wadanda ya 
ba su kurdin, domin shi san riban da 
16 suka samu wojen chiniki. Na farinsu 
ya zo gabbansa, ya che, Ya Ubangiji, 
pound nan naka ya yi riba har pound 
17 goma. Ya che masa, Madilla, ya bawan 
kirki : tun da aka iske ka da aminchi 
wojen kankanin al'amari, karbi sarauta 
18 bissa birni goma. Na biyu kuma ya zo, 
ya che, Ya Ubangiji, pound nan naka ya 
19 yi riba har pound biyar. Ya che masa 
20 kuma, Ka sarauchi birni biyar. Dayan 
kuma ya zo ya che, Ya Ubangiji, ga 
pound nan naka; na aje shi chikkin 
21 adiko : gamma na ji tsoronka, domin kai 
mutum mara-siyasa ne: ka kan dauki 
abin da ba ka aje ba, ka kan girbi abin 
22 da ba ka shibka ba. Ya che masa, 
Dagga chikkin maganar bakinka zan yi 
maka shari'a, ya mugun bawa. Ka san 


376 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 19.29 


ni mutum mara-siyasa ne, ina qauka 
abin da ban aje ba, ina girbin abin da 

23 ban shibka ba; donmi fa ba ka kai 
kurdina a-wurin masu-jijuyawa, ni ma 
da zuwana da na neme su tare da ribba ? 

24 Ya che ma waqdannan da ke tsaye a- 
wurin nan, Ku karbe masa pound nan, 
a bayas ga wanda ya ke da gomadin. 


25 Suka che masa, Ya ubangiji, yana 

26 da pound goma. Ina che maku, Dukan 
wanda ya ke da abu, ba shi za a yi, amma 
wanda ba shi da abu, dagga wurinsa za 

27 a karbi ko abin da ya ke da shi. Amma 
wadannan makiyana da ba su yarda in 
yi mulki a-bissansu, a kawo su nan, a 
kashe su a-gabbana. 


28 Da fadin wannan, ya taf gabba, 
yana zuwa Kuddus. 

29 Ananan sa'anda ya zo kusa da Bait- 
faji da Bait'anya a-wojen duchin da ana 
che da shi na Zaitun, sai ya aike guda 

377 


Google 


19. 30 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


30 biyu a-chikkin almajiran, ya che, Ku 
taffi chikkin kauyen da ke gabbanku ; a- 
chikkinsa, da shigakku, za ku iske aho- 
laki a-damre, wanda ba mutumen da ya 
taba hawansa : ku kwanche shi, ku kawo. 

31 Idan kowa ya tambaye ku, Donmi ku 
ke kwantassa ? hakka za ku fadi, Uban- 
giji yana bukatassa. 


32 Su fa wadanda aka aike su suka 
taff, suka iske kammar yada ya che masu. 

33 Suna chikkin kwanta aholaki, sai masu- 
shi suka che masu, Donmi ku ke kwanta 

34 aholaki? Suka che, Ubangiji yana bu- 

35 katassa. Suka zo da shi wurin Isa: 
kuma suka shimfida tufafinsu a-bissa 

36 aholaki, suka sa Isa a-kai. Yana chik- 
kin taffiyassa, suna ta shimfida tufa- 
finsu a-hanya. 


37 Yana nan ya kusa zuwa, aka kai 
gangaren duchin Zaitun, sai dukan taron 
almajirai suka yi ta murna, suka yi ta 


378 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 19.44 


yabon Allah da muriya mai-karfi sabada 
dukan manyan ikokin da suka gani; 
38 suna chewa, Mai-albarka ne Sarki mai- 
zuwa chikkin sunan Ubangiji : salama a- 
39 samma, a-chan madaukaki daraja. Wa- 
dansu Farisawa dagga chikkin taro suka 
che masa, Ya Malam, ka tsauta ma alma- 
40 jiranka. Ya amsa, ya che, In fada 
maku, Da a che wadannan za su yi shuru, 
ko duwatsu su a yi kururuwa. 
41 Sa'anda ya yi kusa, ya hangi birni, 
42 ya yi kuka a-kanta, yana chewa, Da ma 
kin sani a-chikkin wannan kwanaki, har 
ke ma, abin da ya tabatta ga lafiya t 
amma yanzu a-boye ya ke a-idanunki. 
43 Gamma kwanaki za su abko maki inda 
makiyanki za su gina maki ganuwa, za 
su sa ki a-tsakka, su tsare ki dagga ko- 
44 wanne sasai, za su fyade ki a-kassa, da 
yayanki tare da ke; ba za su bar duchi 
ko daya bissa wani a-chikkinki ba; da 
shi ke ba ki lura da kwanakin ziyartoki. 
379 


Google 


19.45 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


45 Ya shiga chikkin haikali, ya yi ta 

46 fitarda masu-seyasuwa, yana che masu, 
An rubuta, Za a che da gidana gidan 
addu'a ; amma kun maishe shi kogon ma- 
fassa. 


47 Yana nan, yana kwoiyasuwa ko- 
wache rana chikkin haikali. Amma 
manyan malamai da marubuta da haki- 
man jama'a suka nemi su halaka shi: 

48 amma ba su sami hujar yi ba, gamma 
dukan mutane suna sauraro gareshi, suna 
jinsa. 


ANANAN wata rana a-chikkin kwanakin 
nan, yana tsakkar kwoiya ma mutane 
a-chikkin haikali, yana wa'azi da Bi- 
shara, sai manyan malamai da marubuta 

2 tare da datibai suka abko masa; suka 
yi magana, suna che masa, Ka fada 
mana : Da wanne iko ka ke yin wadan- 
nan alamura? ko kwa wanene shi 

3 wanda ya ba ka wannaniko? Ya amsa, 


380 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 20.10 


ya che masu, Ni ma in tambaye ku wata 
4 magana; ku fada mani: Baptismar Yo- 
hanna, dagga samma ta ke, ko kwa 
5 dagga wojen mutane ta ke? Suka yi 
shawarwari da junansu, suna chewa, 
Idan mun che, Dagga samma ; sai shi 
che, Donmi ba ku gaskanta shi ba? 
6 Amma idan mun che, Dagga wojen mu- 
tane: dukan jama'a za su jejefe mu: 
gamma sun tabatta a-ransu Yohanna 
7 annabi ne. Suka amsa, ba su san dagga 
8 inda ta ke ba. Isa kwa ya che masu, Ni 
ma ba ni fada maku da ko wanne iko ni 
ke aika wadannan al'amura. 


9 Ya soma fada ma mutane wannan 
misali: Wani mutum ya dassa gonar 
annab, ya bar ta ga wadansu manoma, 
ya taffi wata kassa domin shi zamma da 

10 jimawa. Da kaka ta yi ya aike wani 
bawa zuwa wurin manoman nan, su 
diba masa a-chikkin yayan gona : amma 
manoman suka duke shi, suka salame 


381 
CD gle 


20.11 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


11 shi hannu wofi. Ya aike masu wani bawa 
kuma : shi kuma suka duka, suka yi masa 
wulakanchi, suka salame shi hannu wofi. 

12 Ya aike har na uku : shi kuma suka yi 

13 ma rauni, suka kore shi. Ubangijin 
gona ya che, Mi zan yi? Ni aike dana 
kamnatachena : watakila ya zamma su a 

14 ga kwarjininsa. Amma sa'anda manc- 
man suka gan shi, suka yi shawara da 
junansu, suna chewa, Wannan magaji 
ne: bari mu kashe shi, gado ya zamma 

15 namu. Suka fitarda shi a-bayan gona, 
suka kashe shi. Ubangijin gona fa, mi 

16 za shi yi masu? Ya zo ya halaka wa- 
dannan manoma, ya bada gona ga wa- 
dansu. Da suka ji wannan suka che, 
Allah ya sawaķa. 


17 Amma ya dudube su, ya che, Minene 
wannan fa da an rubuta, 
Duchin da magina suka ki 
Shi ne aka maishe shi kan kusu- 
ruwa ? 


382 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 20. 24 


18 Dukan wanda za ya fadi bissa duchin 
nan za shi kakarye ; amma iyakar wan- 
da duchin za ya fado masa za ya par- 
pashe shi kammar turbaya. 


19 Da marubuta da manyan malamai 
suka nemi dama su kama shi a-chikkin 
wannan sa'a; amma suna jin tsoron 
jama’a : gamma suka gane ya fadi wan- 

20 nan misali a-kansu. Suka tsare shi, suka 
kwa aike makewoya, wadanda suka dauki 
kamma da za a gan su masu-adilchi, 
domin su sami huja a-wojen zanchensa, 
inda za su bashe shi ga hukumchin mai- 

21 mulki da ikonsa. Suka tambaye shi, 
suna chewa, Ya Malam, mun sani kana 
fadin abin da ke sosai, kana kwa kwoi- 
yasuwa hakka, ba ka tara mutum ba, 
amma da gaskiya ka ke kwoiyasda tafar- 

22 kin Allah : Ya halatta garemu mu bada 
kurdin kassa ga Kaisar ko kwa ba hakka- 

23 nan ba? Amma ya gane makirchinsu, 

24 ya che masu, Gwoda mani penny. Yana 


383 


Google 


20.25 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


da sura da rubutu na wanene? Suka 
25 che masa, Na Kaisar ne. Ya che masu, 
Abin da ya tabatta ga Kaisar, ku bayas 
ga Kaisar; na Allah kwa ku bayas ga 
26 Allah. Ba su da iko su sami abin kamawa 
a-chikkin batun a-gabban mutane; suka 
yi al'ajibi da amsawassa, suka yi shuru. 


27 Wadansu kuma na chikkin Saddu- 
kiyawa suka zo wurinsa, wadanda ke 
musun tashi dagga matatu; suka tam- 

28 baye shi, suna chewa, Ya Malam, Musa 
ya rubuta mana, idan dan uwan mutum 
ya mutu, yana da mache, ba shi da da, 
dan-uwansa shi amri matatasa, shi samo 

29 ma danuwansa iri. Da akwoi wadansu 
bakwoi yan-uwan juna: na fari ya amro 

30 mache, ya mutu ba da; Na biyu kuma 

31 hakka; Na uku kuma ya amre ta; su. 
bakwoidin nan kuma hakkanan ba su bar 

32 yaya ba, har suka mutu. Dagga bissani 

33 ita machen kuma ta mutu. A-chikkin 
tashin matatu fa ita za ta zamma matar 


384 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 20.40 


wanene a-chikkinsu ? gamma su bakwoi 
34 suka yi amre da ita. Isa ya che masu, 
Yayan duniyan nan suna amre, ana kwa 
35 amradda su: amma su wadanda an 
maishe su sun' issa su kai wanchan za- 
mani da tashi kuma dagga matatu, ba su 
36 amre ba, ba a kwa amradda su : gamma 
ba shi yuwuwa kuma su sake mutuwa : 
gamma misalin malaiku su ke; yayan 
Allah su ke kwa, da shi ke su yayan 
37 tashin matatu ne. Amma ga zanchen 
matatu da tashinsu, ko Musa ya gwoda 
wannan a-chikkin fasalin nan a-kan zan- 
chen Kuringa, inda ya che da Ubangiji, 
Allah na Ibrahim, Allah na Ishaku, Allah 
38 na Yakub kuma. Shi dai ba Allah na 
matatu ba ne, amma na masu-rai : gam- 
39 ma duka suna rayuwa gareshi. Wa- 
dansu dagga chikkin marubuta suka 
amsa, suna chewa, Ya Malam, ka fadi da 
40 kyau. Gamma ba su da karfin hali da za 
su kara tambayassa koma. 


385 N 


Google 


20.41 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


41 Shi kuma ya che masu, Kaka su ke 
42 chewa Almasihu dan Dawuda ne? Gam- 
ma Dawuda da kansa a-chikkin litafin 
Zabura ya che, | 
Ubangiji ya che ma Ubangijina, 
Ka zamna ga hannun damana, 
43 Har in maida makiyanka matashin 
sawayenka. 
44 Dawuda fa yana kirransa Ubangiji, kaka 
fa shi dansa ne ? 


45 Sa'annan bissa ga jin dukan mutane, 

46 ya che ma almajiransa, Ku yi hankali da 
marubuta, masu-son yawo da riguna 
masu-tsawo, masu-so a yi masu gaisuwa 
chikkin kasuwai, da mazamnai na manya 
chikkin majami'u, da madaukakan wu- 

47 rare chikkin bukukuwa ; su ne masu-chin 
gidajen gwamraye, masu-yin addu'oi da 
tsawo domin riya : su ne za a yi masu 
hukumchi maigirma. 


386 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 21.7 


9 Ya tada ido, ya ga mawadata suna zuba 
sadakokinsu chikkin ma-aji. Ya ga wata 
2 gwamruwa kuma matalauchiya tana zu- 
3 ba falasi biyu a-chikki. Ya che, Gaskiya 
ni ke fada maku, abin da wannan gwam- 
ruwa matalauchiya ta zuba chikki ya fi 
4 nasu duka : gamma waqannan duka dagga 
chikkin falalassu suka zuba zuwa chikkin 
sadakoki: amma ita dagga tsiyatta ta 
zuba dukan iyakar abin zamman gari da 
ta ke da shi. 


5 Wadansu suna chikkin zanchen hai- 
kali, suna ambaton addon da aka yi 
masa, da duwatsu masu-daraja, da baye- 

6 baye, sai ya che, Ga zanchen wadannan 
abu da ku ke ganinsu, kwanaki za su zuwa 
inda ba za a rage duchi dagganan ko guda 

7 daya bissa wani da ba a rushe ba. Suka 
tambaye shi, suna chewa, Ya Malam, 
wadannan al'amura fa yaushe za su 
zamma ? wache alama za a yi kuma sa'an- 


387 


Google 


21.8 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


da wadannan alamura suna shirin faruwa? 
8 Ya che masu, Ku yi lura kadda a bashe 
ku dagga hanya : gamma mutane dayawa 
za su zo chikkin sunana, suna chewa, Ni 
ne ; da kuma, Lokachi ya kusa : kadda ku 
9 bisu. Sa'anda kun ji labarin yaki kuma 
da hargowa, kadda ku firgita : gamma 
wadannan al'amura doile za su faru tuku- 
na; amma matuka ba nan-da-nan ta ke ba. 


10 Sa'annan ya che masu, Al'umma za 
ta tasa ma alumma, mulki kuma za ya 
11 tasa ma mulki : za a yi manyan rayerayen 
duniya, wuri dabam dabam kuma yungwa 
da aloba ; da al'amura masu-ban tsoro da 
12 alamu masu-girma dagga samma. Amma 
kamin wadannan al'amura duka, za su 
kama ku, su tsananche ku, suna bashe ku 
ga majami'u da kurkukai, ana kawonku 
a-gabban sarakuna da masu-shari'a sa- 
13 bili da sunana. Wannan za ya komo ya 
14 zamma shaida a-kanku. Ku damri a- 
zuchiyarku fa, kadda ku yi tatalin yada 
388 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 21.23 


15 za ku amsawa : gamma ni im ba ku baki 
da hikima wada dukan makiyanku ba za 
su sami iko su yi tsayeya ko kwa musunta. 

16 Amma har da iyaye, da yan-uwa, da 
dangi, da abokai, za su bashe ku; a- 
chikkinku kuma za su kashe wadansu. 

17 Za ku zamma abin ki ga dukan mutane 

18 sabili da sunana. Amma ko gashin kanku 

19 guda daya ba za ya lalache ba. Ta 
chikkin hankurinku za ku sami rayu- 
kanku. 


20 Amma sa'anda kun ga Kuddus tana 
kewoye da dagar yaki, sa'annan ku sani 
21 ribdewatta ta kusa. Sa'annan wadanda 
suna chikkin Yahudiya su gudu zuwa du- 
watsu ; wadanda suna chikkin tsakkiyarta 
su fita woje ; wadanda ke chikkin kauyuka 
22 kadda su shigo chikki. Gamma wadan- 
nan kwanaki na ramawa ne, domin a- 
23 chikka dukan abin da an rubuta. Kaiton- 
su, masu-chikki da masu-bada mama 
chikkin wadannan kwanaki ! gamma za a 


389 
Google 


21.24 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


yi kunchi mai-zafi a-duniya, da fushi 

24 kuma a-kan wannan alumma. Za su 
fada kaifin takobi, za a kai su chikkin 
bauta ga dukan alummai : Kuddus kuma 
Al'ummai za su tatake ta har zamanan 
Alummal sun chikka. 


25 A-chikkin rana da wata da tamrari za 
a ga alamomi; a-kan duniya al'ummai 
suna chiwon rai, a-kan dimuwa sabada 

26 rurin bahar da ambaliyu ; mutane suna 
suma don tsoro, don tsamanin abin da za 
shi abko ma duniya kuma: gamma za a 

27 raurawadda ikokin sammai. Sa'annan za 

su ga Dan mutum yana zuwa a-chikkin 
girgije tare da iko da babar darajar. 

28 Amma sa'anda wadannan al'amura sun 
soma faruwa, ku duba bissa, ku tada 
kanku ; gamma pansarku ta kusa. 


29 Ya yi masu misali : ya che, Ku lura da 

itachen baure da dukan itatuwa : sa'anda 

30 su kan yi tofo, ku kan gani, kun sani 
390 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 21.37 


31 chikkin rayukanku bazara ta kusa. Hak- 
kanan kuma ku, lokachinda kun ga wa- 
dannan alamura suna faruwa, ku sani 

32 mulkin Allah ya kusa. Na che maku, 
Hakika, wannan tsara ba za ta shude ba 

33 sai an chikka dukan abu. Samma da 
kassa za su shude : amma zantatukana ba 
za su tashi ba. 


34 Amma ku yi hankali da kanku, kadda 
ya zamma zukatanku su yi nauyi da 
zwarin chi da maye da shagulgula na 
wannan rai, har ranan nan ta hume ku, 

35 ba labari, kammar tarko: gamma hak- 

kanan za ta humi dukan mazamnan 

36 fuskar duniya duka. Amma a-kowanne 
loto sai ku yi tsaro, kuna yin roko ku 
issa da za ku chere ma dukan wadannan 
al'amuran da za su faru, ku tsaya kuma 
a-gabban Dan mutum. 


37 Kowache rana kwa yana kwoiyasuwa 
chikkin haikali ; kowanne dare kuma ya 


391 


Google 


21.38 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


kan fita, ya kan kwana a-chikkin duchi | 
38 wanda ana che da shi na Zaitun. Dukan 

mutane suka yi ta zuwa wurinsa tun da 

sasafe chikkin haikali, domin su ji shi. 


9 ANANAN idin gurasa mara-yeast ya 
kusa, wanda ana che da shi Paska. 
2 Manyan malamai da marubuta suka ne- 
mi yada za su kashe shi; gamma suna 

jin tsoron mutane. 


3 Shaitan kwa ya shiga chikkin Ya- 
hutha wanda a ke che da shi Iskariyoti, 
shi ne daya a-chikkin su goma sha biyu. 

4 Ya kwa taffi, ya yi shawara da manyar 
malamai da zaramawa, yada za ya bashe 

5 shi garesu. Suka yi murna, suka yi alka- 

6 wali kuma su ba shi kurdi. Shi ma ya yi 
wa'adi, kuma ya yi ta neman daman da 
za ya bashe shi garesu lokachinda taro ba 


su a-wurin. 
7 Sal ranar gurasa mara-yeast ta yi, 


8 rana da za a yanka paska. Ya aike 
392 | 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 22.17. 


Bitrus da Yohanna, yana chewa, Ku taffi, 

ku shiriya mana paska, domin mu chi. 

9 Suka che masa, A-wanne wuri ka ke so 

10 mu shiriya ? Ya che masu, Ku duba, da 

shigarku chikkin birni wani mutum za ya 

gammu da ku, dauke da tulun ruwa ; ku 

bi shi zuwa chikkin gidan da za ya 
shiga. 


11 Sai ku che ma mai-gida, Malam yana 
che maka, Inna dakin baki inda zan chi 
12 paska tare da almajiraina ? Shi ma za 
ya gwoda maku wani baban, bene shiri- 
13 yaye : sai ku shiriya a-chan. Suka taff, 
suka iske kammar yada ya fada masu : 
suka shiriya paska. | 


14 Sa'anda sa'a ta yi, ya zamna, da 

15 Manzanin tare da shi. Ya che masu, Da 

marmari na yi guri in chi wannan paska 

16 tare da ku kamin in sha wahalla : gamma 

ina che maku, Ba ni chinta ba, sai an 

17 chikka ta chikkin mulkin Allah. Ya 
393. N2 


Google 


22.18 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


karbi tasa, sa'anda ya yi godiya kuma, ya 
che, Ku dauki wannan, ku raraba tsaka- 
18 ninku : gamma ina che maku, Dagga nan 
gabba ba ni kara shan ruwan yayan annab 
19 ba, sai mulkin Allah ya zo tukuna. Ya 
dauko gurasa kuma, sa'anda ya yi godiya, 
ya kakarya, ya ba su, yana chewa, 
Wannan jikina ne wanda am bayas domin 
ku: ku yi wannan abin tunawa da ni. 
20 Hakkanan kuma bayan jibi, ya dauko 
tasa, yana chewa, Wannan tasa sabon 
alkawali ne chikkin jinina, wanda an zubas 
21 dominku. Amma ga shi, hannun mai- 
bashe ni yana tare da ni bissa kabaki. 
22 Gamma Dan mutum za ya taffi lalai 
kammar yada an kadara : amma kaiton 
wannan mutum wanda am bashe shi ta 
23 hannunsa! Suka yi ta tantambaya a- 
chikkin junansu ko wanene a-chikkinsu za 
shi yin wannan abu. 


24 Makagara kuma ta tashi a-tsaka- 
ninsu ko wanene a ke maishe shi baba a- 


394 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 22.32 


25 chikkinsu. Shi ma ya che masu, Sara- 
kunan Alummal suna shugabbantassu ; 
su kuma wadanda suna da hukumchi 
bissansu, ana che masu Masu-kyautawa. 

26 Amma ba hakkanan a-wurinku ba : amma 
shi wanda shi ke baba a-chikkinku shi 
zamma kammar auta ; wanda shi ke ma- 
gabbachi kuma shi zamma kammar 

27 wanda ya ke bauta. Gamma wanene ya 
fi girma, mai-zamna wurin abinchi, ko 
kwa mai-hidima ? ba shi ne ba wanda ya 
ke zamne wurin abinchi? Amma ni ina 
nan a-chikkinku kammar mai-hidima. 

28 Amma ku ne kun lizimche ni a-chikkin 

29 jarabuna ; ni ma na sanya maku mulki, 
kammar yada Ubana ya sanya mani, 

30 domin ku chi, ku sha tare da ni chikkin 
mulkina ; kuma za ku zamna bissa kursi- 
yai, kabilan Israila goma sha biyu kuna 

31 yi masu sharia. Ya Siman, Siman, ga 


-= Shaitan roķa ya same ku domin shi 
32 rereye ku kammar alkamma : amma ni 
395 


Google 


22. 33 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


na yi maka addu'a kadda bangaskiyarka 
ta kasa: kai ma lokachin da ka sake 

33 juyowa, sai ka karfafa yan-uwanka. Ya 
che masa, Ya Ubangiji, na yarda in taffi 
kurkuku tare da kai, 1, har mutuwa kuma. 

34 Ya che, Na fada maka Bitrus, yau zakarra 
ba za ya yi chara ba sai lokachin da ka yi 
musun sanina so uku. 


35 Ya che masu kuma, Lokachinda na 
aike ku ba jikka, ba zabira, ba takalma, 
kun rasa wani abu ? Suka che, A'a babu 

36 komi. Ya kuma che masu, Amma yanzu 
wanda ya ke da jikka shi dauke ta, 
hakkanan kuma zabira : wanda ba shi da 
takobi kuma shi seyas da mayafinsa, shi 

37 seyo. Gamma ina che maku, Wannan da 
an rubuta, doile sai a chikka shi a-wurina, 
chewa, Aka lisafta shi tare da masu- 
zunubi : gamma abin da ke wojena abin 

38 chikkawa ne. Suka che, Ya Ubangiji, 
ga takobi biyu. Ya che masu, Ya 
issa. 


396 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 22.47 


39 Ya fita, kuma bissa ga al'adatasa ya 
taffi zuwa duchin Zaitun ; almajiran kuma 
40 suka bi bayansa. Sa'anda ya issa wurin, 
ya che masu, Ku yi addu'a kadda ku 
41 shiga chikkin jaraba. Yana da nisa da 
su misalin jifar duchi ; ya durkussa, ya yi 
42 addu'a, yana chewa, Ya Ubana, in ka 
yarda ka kawas mani da wannan tasa: 
amma dai ba nawa nufi ba, naka zaa yi. 
43 Sai malaika dagga samma ya bayanna 
44 gareshi, yana karfafa shi. Don kuma 
yana chikkin radadi ya kara nachiyar 
addu'a : jibinsa kuma ya zamma kammar 
manyan dararasa na jini, suna faduwa a- 
45 kassa. Sa'anda ya tashi kuma dagga 
addu'atasa, ya zo wurin almajiran, ya 
iske su suna barchi domin bakinchikki, 
46 ya che masu, Donmi ku ke barchi ? ku 
tashi, ku yi addu'a, don kadda ku shiga 
chikkin jaraba. 


47 Yana tsakkar yin magana, sai ga 
taro, da shi kuma wanda ana che da shi 
397 


Google 


22.48 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


Yahutha, daya a-chikkin goma sha biyu- 
din, yana ja masu hanya ; ya kwa kusanchi 
48 Isa garin ya yi'masa sumba. Amma Isa 
ya che masa, Yahutha, da sumba ka ke 
49 bada Dan mutum? Sa'anda wadanda 
ke kusa da shi suka ga abin da za ya faru, 
suka che, Ya Ubangiji, ko mu yi bugu da 
50 takobi? Sai wani a-chikkinsu ya bugi 
bawan baban liman, ya dache kunnensa 
51 na dama. Amma Isa ya amsa ya che, 
Ku bari hakka. Ya taba kunnensa, ya 
52 warkadda shi. Isa kwa ya che ma man- 
yan malamai, da hakiman haikali, da 
datibai wadanda suka tasa masa, Kun 
fito tare da takuba da sanduna, sai ka che 
53 wurin barawo ne? Sa'anda ina tare da 
ku kowache rana chikkin haikali, ba ku 
mika hannuwa garin kama ni ba : amma 
wannan sara taku che da ikon dufu. 
54 Suka damke shi, suka sa shi gabba, 
suka kai shi chikkin gidan baban liman ; 
55 amma;Bitrus yana bi dagga nesa. Sa'anda 


398 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 22.62 


suka hura wuta a-tsakkiyar gida, suka 
zamna kuma tare, Bitrus ya zamna a- 
56 tsakkarsu. Wata maaikachiya kuma da 
ta gan shi yana zamne a-gabban wuta, ta 
zurra masa ido, ta che, Wannan mutum 
57 kuma tare da shi ya ke. Amma shi ya yi 
musu, yana chewa, Ya mache, ban san shi 
58 ba. Jim kadan kuma sai wani ya gan 
shi, ya che, Kai ma na chikkinsu ne. 
59 Bitrus ya che, Babu, ya mutum. Ba- 
yanda aka jima wojen sa'a daya sai wani 
kuma ya shaida da karfi, yana chewa, 
Hakika wannan mutum tare da shi ya 
60 ke: gamma shi Ba-Galili ne. Amma 
Bitrus ya che, Ya kai mutum, ban san 
abin da ka ke fadi ba. Nan-da-nan kwa, 
tun yana chikkin magana, zakarra ya yi 
61 chara. Ubangiji ya waiwaya, ya dubi 
Bitrus. Bitrus kwa ya tuna da maganar 
Ubangiji da ya fada masa, chewa, Kamin 
zakarra ya yi chara yau, za ka yi musuna 
62 souku. Ya fita fa, ya yi ta kuka mai-zafi. 
399 | 


Google 


22.63 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


63 Mutane kwa wadanda suna rike da 
Isa suka yi masa ba'a, suka yi ta dukansa. 

64 Suka yi masa madundumi, suka tambaye 
shi, suna chewa, Yi mana annabchi, wa- 

65 nene wanda ya buge ka? Da wadansu 
magana dayawa kuma suka yi masa, suna 
zaginsa. 

66 Sa'anda gari ya waye kuma, taron 
datiban jama'a suka taru wuri daya, 
da manyan malamai da marubuta ; suka 
kai shi wurin fadanchinsu, suna chewa, 

67 Idan kai Almasihu ne, ka fada mana. 
Amma ya che masu, Ko na fada maku, ba 

68 za ku gaskanta ba : idan na tambaye ku 

69 kuma, ba za ku amsa ba. Amma dagga 
nan gabba Dan mutum za shi zamna ga 

70 hannun dama na ikon Allah. Dukansu 
fa suka che, Kai ne Dan Allah fa? Ya 

71 che masu, Kuna fadi, Ni ne. Suka che, 
Muna da sauran bukatar shaida ? gamma 
mu da kanmu mun ji dagga bakinsa; 


400 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 23.7 


Duk taron jama'assu suka tashi suka 
2 kawo shi a-gabban Rilatus. Suka soma 
sarassa suna chewa, Mun iske wannan 
mutum yana bata alummammu, yana 
hana bada gandu ga Kaisar, yana chewa 
3 shi da kansa Almasihu, sarki ne. Bilatus 
ya tambaye shi, yana chewa, Kai Sarkin 
Yahudawa ne? Ya amsa masa ya che, 
4 Ka fadi. Bilatus ya che ma manyan 
malamai da taron jama'a, Ni ban sami 
5 laifi a-cnikkin wannan mutum ba. Amma 
suka kara tsanantawa, suna chewa, Yana 
kutta jama'a, yana kwoiyasuwa chikkin 
dukan Yahudiya, dagga Galili ya faro har 
6 zuwa wurin nan. Amma sa'anda Bilatus 
ya ji, ya tambaya ko mutumen nan Ba- 
7 Galili ne. Sa'anda ya sani dagga chikkin 
mulkin Hirudus ya ke, ya aike da shi zuwa 
Hirudus, gamma shi Hirudus da kansa 
kuma yana chikkin Kuddus kwanakin 
nan. 


401 


Google 


23.8 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


8 Ananan sa'anda Hirudus ya ga Isa, ya 
yi murna ķwarai : gamma tun da dadewa 
yana son ganinsa, domin ya kan ji la- 
barinsa ; ya kwa sa zuchiya za ya ga 

9 wata alama a-gareshi. Ya yi masa 
tantambaya da magana dayawa; am- 

10 ma ba ya amsa masa da komi ba. Sai 
manyan malamai da marubuta suka 
tsaya suna ta tsananta sarassa kwarai. 

11 Hirudus kwa da yan yaķinsa suka ķan- 
kanta shi, suka yi masa ba'a, suna yafa 
masa tufafi masu-kawa, suka sake aike 

12 shi wurin Bilatus. A-wannan rana fa 
Hirudus da Bilatus suka sada aminchi 
da junansu : gamma da akwoi magabtaka 
tsakaninsu. 


13 Bilatus kwa ya kirrawo su manyan 
14 malamai da hakimai da jama'a su taru, ya 
che masu, kuka kawo mani mutumen nan, 
chewa, mai-þatan jama'a ne: ga shi kwa 
ni da na yi masa kwankwanto a-gabban- 
ku, ban iske laifi a-chikkin mutumen 
402 | - 
Google 


— g 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 23.25 


nan ba a-wojen wadannan al'amuran da 
15 ku ke sarassa : ko Hirudus ma, gamma 
ya komo mana da shi; ga shi kwa babu 
abin da ya yi wanda ya issa mutuwa. 
16, 18 Zan duke shi fa, in sakke shi. Amma 
dukansu suka tada muriya gabba daya, 
suna chewa, A taffi da wannan mutum, 
19 a kwanto mana Barabbas : wani mutum 
ne wanda aka jefa shi chikkin kurkuku 
sabada wata tayasuwa da aka yi chikkin 
20 birni, duk da kissankai. Bilatus ya sake 
yi masu magana, yana da nufi ya sakki 
21 Isa; amma suka yi ta kururuwa, suna 
chewa, A gichiye shi, a gichiye shi. 
22 Ya che: masu chewa ta uku, Donmi, 
wache mugunta mutumen nan ya yi? 
Ban iske sanadin mutuwa a-chikkinsa 
23 ba: za ni fa dukassa, in sakke shi. Am- 
ma suka yi ta nachiya da muriyoyi masu- 
ķarfi, suna bida a gichiye shi. Muriyassu 
24 kwa ta rinjaya. Bilatus fa ya bada 
25 hukumchi a yi abin da suka roķa. Am- 
403 


Google 


23.26 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


ma shi wanda aka jefas chikkin kurkuku 
sabada tayasuwa da kissankai, shi wanda 
suka bida, ya sakke shi; amma ya bada 
Isa ga nufinsu. 


26 Sa'anda suna taffiya da shi, suka 
kama wani wai shi Siman Ba-Kairawani, 
yana taffowa dagga kauye, suka azza 
masa gichiye shi dauka, shi bi bayan 
Isa. 


27 Baban taron jama'a kuma suka bi 
bayansa, da na mata kuma masu-kuka, 
28 suna bakinchikki dominsa. Amma Isa 
ya waiwaya wurinsu, ya che, Ya ku, 
diyan Kuddus, kadda ku yi kuka do- 
mina, amma ku yi kuka bissa kanku da 
29 yayanku kuma. Gamma ku duba, kwa- 
naki suna zuwa da za a che, Bakarariyu 
su ne masu-arziki, da chikkuna kuma 
wadanda ba su taba haifuwa, da nonai 
30 wadanda be a taba tsotsawa. Kwana- 
kin nan za su yi ta che ma duwatsu, Ku 
404 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUĶA 23. 36 


fado mana, da tudda kuma, Ku rufe mu. 

31 Gamma idan suna yin wadannan abu 
itache yana danye, mi za su yi yana 
busashe ? 


32 Aka kawo wadansu kuma guda biyu, 
mazambata, domin a kashe su tare da 
shi. 

39 Sa'anda suka kai wurin da aka che 
da shi Kwaluwa, chan suka gichiye 
shi, tare da mazambatan nan, daya 

34 ga damansa, daya ga hagu. Isa ya che, 
Ya Abba, ka yi masu gafara ; gamma ba 
su san abin da su ke yi ba. Kuma da 
suka raraba tufafinsa a-chikkinsu, suka 

35 jefa kuria. Mutane kwa suna tsaye, 
suna zuba ido. Hakimai kuma suka yi 
masa ba'a, suna chewa, Ya chechi wa- 
dansu ; idan wannan Almasihu na Allah 

36 ne, zaþaþensa, shi chechi kansa. Yan- 
yaķi kuma suka yi masa ba'a, suna zuwa 
wurinsa, suna mika masa ruwa mai- 


405 


Google 


23.37 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


37 tsami, suna chewa, Idan kai Sarkin Ya- 

38 hudawa ne, sai ka chechi kanka. Akwoi 
kuma wani rubutu a-bissansa, WANNAN 
SARKIN YAHUDAWA NE. 


39 Daya a-chikkin mazambatan nan 
da aka rataye su, ya yi masa bakar ma- 
gana, yana chewa, Kai ba Almasihu ba 

40 ne? ka chechi kanka duk da mu. Am- 
ma dayan ya amsa, yana tsauta masa, ya 
che, Ba ka ko jin tsoron Allah ba,da shi 

41 ke shari'arka daya da shi? Mu kwa ha- 
kika daidai ne, gamma mu muna karbi 
alhakin ayukanmu sosai : amma wannan 
mutum ba ya aika kowanne abin da ba 

42 daidai ba. Ya che kuma, Ya Isa, ka 
tuna da ni lokachinda ka ke shiga mul- 

43 kinka. Ya che masa, Ina che maka, 
gaskiya, yau kana tare da ni chikkin 


Paradise. 
44 Ananan wojen sa'a ta shidda, sai 
dufu ya rufe dukan ķassa har zuwa sa’a 


406 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 23.52 


45 ta tara, hasken rana ya kasa : zanne kuma 
na kariyar wuri mai-tsarki ya keche a- 

46 tsakka. Isa kwa ya yi kirra da muriya 
mai-karfi, kana ya che, Ya Abba, na bada 
ruhuna a-chikkin hannuwanka. Sai da 
ya fadi wannan kana ya sakki ransa. 

47 Sa'anda zarman ya ga abin da aka yi, 
ya daukaka Allah, yana chewa, Lalai 

48 wannan mutum mai-adilchi ne. Kuma 
dukan taron jama’a da suka taru garin 
kallon wannan, sa'anda suka ga abin da 
aka yi, suka koma, suna bugun ķirjinsu. 

49 Da dukan idon saninsa, da mata wadanda 
suka bi shi dagga Galili, suna tsaye 
dagga nesa, suna duban wadannan al'a- 
mura. 


50 Ga kwa wani mutum sunansa Yu- 
sufu, shi ba-fada ne, mutum nagari, mai- 
51 adilchi, (ba ya shiga chikkin shawarassu 
da aikinsu ba) Ba-Arimathiyati ne, wani 
birni na Yahudawa, shi kwa yana saura- 
52 ron mulkin Allah: wannan mutum ya 


407 


Google 


23.53 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


taffi wurin Bilatus, ya roķi jikin Isa. 
53 Ya sabko da shi, ya nanade shi chikkin 
likafani, ya aje shi chikkin kabari wanda 
aka sasake dagga chikkin duchi, inda 
mutum ba ya taba kwantawa dadai. 
54 Ranar Shiriya ke nan, assabachi ya kusa 
55 wayewa. Mata kwa wadanda suka fito 
dagga Galili tare da shi, suka bi baya, 
suka duba kabari, da yada aka aje jikinsa. 
56 Suka ,komo, suka shiriya kayan kamshi 
da man kamshi. 
Suka huta rana assabachi bissa ga 
doka. 


Amma a-kan rana ta fari ga bakwoi, da 
sasafe, suka zo wurin kabari, suna dauke 
da kayan kamshi wadanda suka shiriya. 
2 Suka tarras an rigaya an gangaradda 
3 duchi dagga wojen kabari. Suka shiga, 
amma ba su iske jikin Ubangiji Isa ba. 
4 Ananan suna dimuwa da wannan, sai 
ga mutum biyu a-tsaye daura da su, da 
408 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 24.12 


5 tufafi masu-walkiya : suna nan a-tsora- 
che, suna sunkwiyadda kansu a-kassa, 
sai suka che masu, Donmi ku ke neman 

6 mai-rai a-wurin matatu? Ba shi nan, 
ya tashi : ku tuna da zanchen da ya yi 
maku tun yana chikkin Galili tukuna, 

7 da ya che, Doile a bada Dan mutum ga 
hannuwan mutane masu-zunubi, a gichi- 

8 ye shi, rana ta uku kuma shi tashi. Su- 

9 ka tuna da zantatukansa, suka komo 
dagga kabari, suka bada labarin wadan- 
nan abu duka ga goma sha dayan nan, 

10 da sauransu duka. Su ke nan su Marya- 
mu Magdaliya da Yuwanna da Marya- 
mu uwar Yakub : sauran mata kuma da 
ke tare da su suka fada ma Manzanin 

11 wadannan abu. Maganganun nan fa suka 
zamma garesu kammar zanchen wofi; 

12 ba su gaskanta su ba. Amma Bitrus ya 
tashi, ya sheka a-guje zuwa wurin kabari ; 
sai da ya yi sunkwiya, ya duba chikki, 
kana ya ga likafani suna nan su qayansu ; 


409 
Google 


24.13 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


ya tashi, ya nufi gidansa, yana al'ajibi 
da abin da ya faru. 

13 Ga kuma guda biyu dagga chikkin- 
su suna taffiya a-ran nan za su wani 
kauye wanda ana che da shi Imwasu, 
nisanta dagga Kuddas mile bakwoi ne 

14 da rabi. Suna zanche da junansu a- 
kan dukan alamuran nan da suka faru. 

15 Ananan suna chikkin zanche suna bin- 
chikke tare da juna, sai Isa ya kusanche 

16 su, ya taffi tare da su. Amma idanunsu 
'a-kame su ke da ba za su sansanche shi 

17 ba. Ya che masu, Wanne irin zanche ke 
nan da ku ke yi da juna kuna chikkin 
taffiya ? Suka tsaya, da fuskoki a- 

18 kwansare. Dayansu, wanda ana che da 
shi Kilyobas, ya amsa ya che masa, Kai 

-` kadai kana bakonta chikkin Kuddus, ba 
ka san alamuran da sun faru chikkin 

19 wadannan kwanaki ba? Ya che masu, . 
Wadanne al'amura? Suka che masa, 
A-kan zanchen Isa Ba-Nazarat, wanda 

410 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 24.26 


shi ke annabi mai-iko chikkin aiki duk 
da magana a-gabban Allah da dukan 

20 jama'a : manyan malamai kuma da ma- 
hukumtanmu suka bashe shi ga hukum- 

21 chin mutuwa, aka gichiye shi kuma. Am- 
ma mu da muna bege shi ne da za shi 

" panshe Israila. Bayan wannan kuma yau 
rana ta uku che da wadannan abu suka 

22 faru. Kuma wadansu mata dagga chik- 
kin jama'armu suka rudadda mu, da shi 

ke suka taffi wurin kabarin tun da sa- 
23 safe ; sa'anda ba su iske jikinsa ba, suka 
zo, suna chewa, sun ga wahayi kuma na 
malaiku wadanda suka che yana da rai. 

24 Wadansu dagga chikkin wadanda ke 
tare da mu kuma suka taffi wurin ka- 
barin, suka iske hakkanan ne kammar 
yada matan suka fadi: amma shi ba 
25 su gan shi ba. Ya che masu, Ya ku 
mazaje marasa-wayo, masu-nauyin zu- 
chiya ga gaskanta dukan abin da anna- 
26 bawa sun fadi! Ba wajib ne ga Alma- 

411 


Google 


24. 27 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


sihu ba shi sha wadannan wahalla, shi 
27 shiga chikkin darajassa kuma? Ya so- 
ma kwa tun dagga Musa da dukan anna- 
bawa, chikkin dukan litatafai yana fasalta 
28 masu al'amura na bissa kansa. Suka ku- 
sato kauyen da za su : shi ma ya yi kam- 
29 mar za ya wuche. Suka 1 masa, suna 
chewa, Ka zamna tare da mu: gamma 
kusa da mareche ya ke, yini kwa ya kusa 
karewa. Ya kwa shiga garin shi zamna 
30 tare da su. Ananan sa'anda ya zamna 
tare da su garin chi, sai ya dauko dun- 
kulin gurasa, ya albarkache shi, ya ka- 
31 karya, ya ba su. Idanunsu suka bude, 
suka sansanche shi; kana ya bache ma 
32 ganinsu. Suka che ma junansu, Zu- 
chiyarmu ba huruwa dagga chikkinmu 
ta ke yi ba, sa'anda yana yi mamu 
zanche a-kan hanya, yana bayanna ma- 
33 mu litatafai? A-chikkin sa'an nan fa | 
suka tashi, suka koma Kuddus, suka iske 
goma sha dayan nan a-tatare wuri qaya, 
412 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 24.41 


34 duk da wadanda ke tare da su, suna 
chikkin chewa, Gaskiya che Ubangiji ya 

35 tashi, ya bayanna ga Siman. Suka rata- 
ba abin da ya faru a-kan hanya, da yada 
ya zamma sanane garesu chikkin kakarya- 
war gurasa. 


36 Suna chikkin fadin wannan sai ga 
shi da kansa yana tsaye a-tsakkiyarsu, 
37 ya che masu, Salama a-gareku. Am- 
ma suka firgita, suna jin tsoro kwarai, 
38 suna tsamani ruhu ne su ke gani. Ya 
che masu, Donmi hankalinku ya tashi ? 
don minene kwa zachezache suna tashi 
39 a-chikkin zuchiyarku. Ku duba hannu- 
wana da sawayena, Ni ne da kaina: taba 
ni, ku gani; gamma ruhu ba shi da nama 
da kasusuwa kammar yada ku ke gani 
40 ina da su. Sa'anda ya fadi wannan ya 
gwoda masu hannuwansa da sawayensa. 
41 Tun suna chikkin rashin gaskantawa do- 
min farinchikki, suna ta al'ajibi, sai ya 
che masu, Kuna da wani abinchi a- 


413 


Google 


24.42 BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 


42 nan? Suka ba shi yankin kifi kyafafe. 
43 Ya dauko, ya chi a-gabbansu. 


44 Ya che masu kuma, Wadannan su 
ne kalmomina da na yi maku tun ina 
tare da ku tukuna, chewa, Dukan abin da 
an rubuta a-kaina a-chikkin Attaurat ta 
Musa, da Annabawa, da Zabura, doile 

45 a chikka su. Dagganan ya bude han- 
kalinsu, domin su fahimchi litatafai ; 

46 ya che masu kuma, Hakka an rubuta, 

' Almasihu za ya sha wahalla, za ya tashi 
dagga matatu kuma kan rana ta uku; 

47 kuma za a yi wa'azin tuba da gafarar 
zunubai chikkin sunansa ga dukan alum- 

48 mai, ana farawa dagga Kuddus. Ku 

49 ma shaidu ne ga wadannan abu. Ga shi 
kwa, ina aike da alkawalin Ubana a-bis- 
sanku : amma ku jima chikkin birni har 

“a yafa maku iko dagga samma. 


50 Ya kai su woje har suna daura ga . 
Bait'anya : ya tada hannuwansa bissa, 
414 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN LUKA 24.53 


01 ya albarkache su. Ananan tun yana 
chikkin albarkatassu, ya rabu da su, aka 

52 daukaka shi zuwa chikkin samma. Suka 
yi masa sujada, suka koma Kuddus da 

53 farinchikki mai-girma : suna chikkin hai- 
kali kullayaumi, suna albarkata Allah. 


415 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN 
YOHANNA, 


—— m -M 


1 Å-CHIKKIN farko akwoi Kalma, Kalma 
kwa tana tare da Allah, Kalma kwa 
2 Allah ne. Wannan a-chikkin farko tare 
3 da Allah ya ke. Ta wurinsa aka yi 
dukan abu ; ba a yi komi ba chikkin abin 
4 da an yi, sai ta wurinsa. A-chikkinsa 
akwoi rai; rai kwa shi ne hasken mu- 
5 tane. Kuma haske yana haskakawa a- 
chikkin dufu ; dufu kwa ba ya hana shi 
6 ba. Wani mutum ya isso, aikake ne 
dagga wurin Allah, sunansa Yohanna. 
7 Wannan ya zo domin shaida, shi shaida 
haske, domin dukan kowa ya bada 
8 gaskiya ta wurinsa. Shi da kansa ba 
wannan haske ba ne, amma ya zo domin 


416 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 1.15 


9 shi shaida haske. Akwoi haske, haske 
mai-gaskiya, wanda yana haskaka ko- 
wanne mutum, yana zuwa chikkin du- 

10 niya. A-chikkin duniya ya ke, ta wu- 
rinsa kwa aka halita duniya, amma du- 

11 niya ba ta san shi ba. Ya zo wurin abin 
mulkinsa, amma su wadanda ke nasa ba 

, 12 su yarda da shi ba. Amma iyakar wa- 
danda suka karþe shi, ya ba su iko su 
zamma yayan Allah, wato wadannan da 

13 su ke bada gaskiya ga sunansa : wadanda 
aka haife su ba dagga wurin jini ba, ba 
kwa dagga wurin nufin jiki ba, ba kwa 
dagga wurin nufin namiji ba, amma dagga 

14 wurin Allah. Kalma ta zamma nama, 
ta shida a-wurinmu (muka duba dauka- 
karsa, kammar ta haifafe kadai dagga 
wurin Uba), chikke da alheri da gaski- 

15 ya kuma. Yohanna yana shaidatasa, 
yana tada muriya, yana chewa, Wannan 
shi ne wanda na ambache shi, na che, 
Wanda yana zuwa bayana ya zamma a- 


417 o 


Google 


1.16 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


16 


17 


18 


gabbana ; gamma shugabbana ne. Gam- 
ma dagga chikkin yalwatasa mu duka 
muka karba, alheri kuma yana biye da 
alheri. Gamma ta wurin Musa aka bayas 
da doka, amma alheri da gaskiya ta wurin 
Isa Almasihu suka zo. Ba wanda ya 
taba ganin Allah dadai ; Da haifafe kadai 


“wanda ke chikkin ķirjin Uba, shi ne ya 


19 


20 


21 


23 


bada labarinsa. 


Shaidar Yohanna ke nan, sa'anda | 
Yahudawa suka aike masa malamai da 
Lawitawa kuma dagga Kuddus su tam- 
baye shi, Wanene kai? Ya yarda, ba 
ya yi musu ba; amma ya yarda, ya che, 
Ni ba Almasihu ba ne. Suka tambaye 
shi, suka che, Kaka fa? Kai Iliya ne? 
Ya che, Ni ba shi ba ne. Kai wannan 
annabi ne ? Ya amsa, ya che, A'a. Suka 
che masa fa, Wanene kai? domin mu 
mayar da magana wurin wadanda suka 
aiko mu. Mi ka ke che da kanka? Ya 
che, Ni muriyar mai-kirra ne chikkin 

418 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 1.31 


jeji, Ku daidaita tafarkin Ubangiji, kam- 

24 mar yada annabi Ishaya ya fadi. Su 
wadannan dagga wurin Farisawa aka 

25 aiko su. Suka tambaye shi, suka che 
masa, Donmi fa ka ke yin baptisma idan 
kai ba Almasihu ba ne, ba Iliya ba, ba 

26 kwa wannan annabi ba? Yohanna ya 
amsa masu, yana chewa, Ni ina yin bap- 
tisma da ruwa: a-chikkin tsakkarku 
wani yana tsaye wanda ba ku sani ba, 

27 shi ne wanda yana zuwa bayana, ko ma- 
ballen takalminsa ba ni issa in kwanche 

28 shi ba. Aka yi wadannan abu chikkin 
Bait'anya ketaren Urdun, wurinda Yo- 
hanna yana yin baptisma. 


29 Washegari ya ga Isa yana zuwa 
gareshi, ya che, Duba, ga Dan tum- 
kiya na Allah wanda yana dauke da 

30 zunubin duniya. Shi ne wanda na che, 
Bayana mutum yana zuwa wanda ya 
zamma a-gabbana ; gamma shugabbana 

əl ne. Ni kwa ban san shi ba; sai dai za 


419 


Google 


1.32 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


a bayanna shi ga Israila, sabada wannan 

32 na zo ina yin baptisma da ruwa. Yo- 

hanna ya yi shaida, yana chewa, Na 

ga Ruhu yana sabkowa da kammar 

kurchiya dagga chikkin samma, ya zam- 

33 na a-kansa. Ni kwa ban san shi ba: 

sai dai shi wanda ya aiko ni garin yin 

baptisma da ruwa, ya che mani, Kowa- 

. nene wanda za ka ga Ruhu yana sabkowa 

a-kansa, yana zamne a-bissansa, shi ne 

wanda ya ke yin baptisma da Ruhu Mai- 

34 tsarki. Ni ma na gani, na kwa shaida, 
Wannan shi ne Dan Allah. 


35 Kuma washegari Yohanna yana 
tsaye, da shi da guda biyu dagga chik- 
36 kin -almajiransa ; ya duba Isa yana chik- 
kin yawo, ya che, Duba, ga Dan tumkiya 
37 na Allah! Almajiran nan guda biyu suka 
38 ji shi yana magana, suka bi Isa. Isa 
ya waiwaya, ya dube su suna biye da 
shi, ya che masu, Mi ku ke nema? 
39 Suka che masa, Rabbi (wato Malam ke 
420 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 1.45 


nan, da an juya azanchinsa), Inna ka 
ke zamne? Ya che masu, Ku zo, ku 
gani. Suka zo fa, suka ga wurin da 
yana zamne ; suka yini tare da shi: sa'a 

40 ta yi wojen ta goma. A-chikkin su biyu 
da suka ji maganar Yohanna da suka bi 
kuma, daya Andarawus ne, dan-uwan 

41 Siman Bitrus. Shi ya fara samun dan- 
uwan kansa Siman, ya che masa, Mun 
sami Masiya (wato Almasihu ke nan, 

42 da an juya azanchinsa). Ya kawo shi 
wurin Isa. Isa ya dube shi, ya che, Kai 
ne Siman, dan Yohanna: za a che da 
kai Kefas (wato Duchi ke nan, da an 
juya azanchinsa). 


43 Washegari yana so ya taffi Galili : 
ya sami Filibbus: Isa ya che masa, Ka 
44 biyo ni. Filibbus na Baitsaida ne, mu- 
45 tumen birnin Andarawus da Bitrus. Fi- 
libbus ya sami Natanayilu, ya che masa, 
Mun same shi wanda Musa a-chikkin 
Attaurat, da Annabawa kuma suka ru- 
421 


Google 


1.46 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


buta labarinsa, Isa Ba-Nazarat, dan Yu- 
46 sufu. Natanayilu ya che masa, Ya yu- 
wu wani abu mai-kyau ya fito Nazarat ? 
Filibbus ya che masa, Ka zo, ka gani. 
47 Isa ya ga Natanayilu yana zuwa gareshi, 
ya ambache shi, ya che, Duba, ga mutu- 
men Israila na gaske wanda ba shi da 
48 algus! Natanayilu ya che masa, Dagga 
inna kana sane da ni? Isa ya amsa, ya 
che masa, Tun Filibbus ba ya yi kirranka 
ba, sa'anda kana kalkashin itachen þaure, 
49 na gan ka. Natanayilu ya amsa masa, 
ya che, Rabbi, kai ne Dan Allah, kai ne 
50 Sarkin Israila. Isa ya amsa, ya che ma- 
sa, Sabada na che maka, Na gan ka 
kalkashin itachen baure kana bada gaski- 
ya? Za ka ga alamuran da sun fi 
51 wadannan girma. Ya che masa kuma, 
Hakika, hakika, ina che maku, za ku gani 
am bude samma, malaikun Allah suna 
hawa suna sabka bissa Dan mutum. 


422 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 2.9 


A-BISSA rana ta uku ana damrin amre 
chikkin Kana ta Galili : uwar Isa tana 
2 nan. Aka fada ma Isa da almajiransa, 
3 su zo wurin damrin amre. Sa'anda ru- 
wan annab ya gaza, uwar Isa ta che 
4 masa, Ba su da ruwan annab. Isa ya 
che mata, Mache, inna ruwana da ke? 
5 Sa'ata ba ta zo ba tukuna. Uwatasa ta 
che ma ma-aikata, Kominene da za ya 

6 che maku, ku yi shi: Akwoi fa randuna 
na duchi, guda shidda, wadanda su kan 
chi wojen mudu qari qari, suna nan aji- 
yayu, bissa ga al'adar alwalla ta Ya- 
7 hudawa. Isa ya che masu, Ku chikka 
randuna da ruwa. Suka chikka su har 
8 baka. Ya che masu, Ku diba yansu, ku 
9 dauka, ku kai ma uban buki. Suka 
dauka. Sa'anda uban buki ya dandana 
ruwa wanda an maishe shi ruwan annab, 
ba ya san kwa inda aka same shi ba, (am- 
ma ma-aikata wadanda sun debo ruwa 
suka sani), uban buki ya kirra ango, ya 
423 : 


Google 


2.10 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


10 che masa, Kowanne mutum ya kan fara 
sanya ruwan annab mai-kyau ; sa'anda 
kuma mutane sun sha dayawa, dagga 
baya abin da ba ya yi ya shi kyau ba: 
amma kai ka tsare ruwan annab mai- 

11 kyau har yanzu. Wannan na farin ala- 
munsa a-chikkin Kana ta Galili Isa ya 
yi, ya bayanna darajatasa : almajiransa 
kwa suka bada gaskiya gareshi. 


12 Bayan wannan ya tafi Kafrana- 
hum, da shi, da uwatasa, da yanuwansa, 
da almajiransa : chan suka zamna wadan- 
su kwanaki ba dayawa ba. 


13 Paska ta Yahudawa ta kusa, Isa 
14 kwa ya je Kuddus. A-chikkin haikali ya 
iske wadanda su kan seyar da shanu da 
tumaki da kurchiyoyi, kuma da masu- 
15 musayar da kurqi, suna zamne : ya tubka 
bulala ta iggiya, ya kore su duka dagga 
chikkin haikali, da tumaki da shanu ; ya 
zubasda kurdi na masu-yin musanya, 
424 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 2.23 


16 ya jirkitadda gadajensu; ya che ma 
masu-seyar da kurchiyoyi, Ku kawasda 
wadannan dagga wurin nan ; kadda ku. 

17 maida gidan Ubana gidan chiniki. Alma-. 
jiransa suka tuna an rubuta, Kishi sa- 

18 bada gidanka za ya chanye ni. Yahu- 
dawa fa suka amsa masa, suka che, 
Wache alama ka ke nuna mamu, da ya 

19 ke kana aika wadannan alamura? Isa 
ya amsa, ya che masu, Ku rushi haikalin 
nan, a-chikkin: kwana uku ni tashe shi 

20 kuma. Yahudawa fa suka che, She- 
kara arbaïn da shidda ana chikkin ginin 
wannan haikali, kai za ka tashe shi 

21 chikkin kwana uku? Amma shi, ma- 

22 ganar haikalin jikinsa ya ke yi? Domin 
“wannan sa'anda aka tashe shi dagga 
matatu, almajiransa suka tuna ya fadi 
wannan: suka. gaskanta litatafai, da 
magana wada Isa ya fadi kuma. 


23. Ananan sa'anda yana chikkin Kud- 
dus lokachin paska, kwanakin idi, mutane 


425 o 2 


Google 


2.24 BISHARA DAGGA HANNUN' YOHANNA 


dayawa suka bada gaskiya ga sunansa, 
suna duban alamunsa da ya ke yi. 
24 Amma Isa ba ya sakki da su ba, gamma 
25 ya san dukan mutane, domin kuma ba 
shi bukatar kowa ya shaida mutane; 
gamma shi da kansa yana sane da abin 
da ke chikkin mutane. 


ANANAN akwoi wani mutum na wojen 
Farisawa, sunansa Nikodimu, wani ba- 
2 sarauchen Yahudawa: wannan ya zo 
wurinsa da da dare, ya che masa, Rabbi, 
mun sani malami ne kai, dagga wurin 
Allah ka zo : gamma ba mai-yin wadannan 
alamu da ka ke yi, sai ko Allah yana tare 
3 da shi. Isa ya amsa, ya che masa, 
Hakika, hakika, ina che maka, Mutum im 
ba a haife shi dagga bissa, ba shi da iko 
4 shi ga mulkin Allah ba. Nikodimu ya 
che masa, Kaka za shi yuwuwa a haife 
mutum sa'anda ya rigaya ya tsufa ? ya 
iya sake shiga a-chikkin chikkin uwatasa, 
426 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 3. 12 


5 a haife shi kuma? Isa ya amsa, ya che, 
Hakika, hakika, ina che maka, Mutum im 
ba a haife shi dagga chikkin ruwa da Ruhu 
kuma, ba shi da iko ya shiga chikkin 

6 mulkin Allah ba. Abin da an haifa dagga 
chikkin nama, nama ne; abin da an haifa 

7 dagga chikkin Ruhu, Ruhu ne. Kadda 
ku yi mamaki da na che maku, Doile a 

8 haife ku dagga bissa. Iska ya kan hura 
wojen da ya ke nufa, ka kan ji motsinsa 
kuma, amma ba ka sani ba wojen da ya 
ke fitowa, da inda za shi kuma : hakkanan 
ne kowanene da an haife shi dagga chikkin 

9 Ruhu. Nikodimu ya amsa, ya che masa, 

10 Wadannan abu kaka za su yuwuwa ? 
Isa ya amsa, ya che masa, Kai mai- 
kwoiya ma Israila ne, ba ka fahimche 

11 wadannan abu ba? Hakika, hakika, ina 
che maka, Muna fadin abin da mun sani, 
muna shaida abin da mun gani; ba ku 

12 karþi shaidarmu ba. Idan na fada maku 
zanchen duniya, ba ku yarda ba, kaka 

427. 


Google 


3.13 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


za ku yarda, idan na fada maku zanchen 

13 samma ? Kuma ba wanda ya taba hawa 
zuwa chikkin samma, sai shi wanda ya 
sabko dagga chikkin samma, Dan mutum, 

14 wanda ke chikkin samma. Kuma kam- 
mar yada Musa ya tada machiji bissa 
chikkin jeji, hakkanan kuma doile za a 

15 tada Dan mutum bissa: domin dukan 
wanda yana bada gaskiya shi sami rai na 
har abada a chikkinsa. 


16 Gamma Allah ya yi ķamnar duniya 
har ya bada Dansa haifafe shi kadai, 
domin dukan wanda yana bada gaskiya 
gareshi kadda ya lalache, amma ya sami 

17 rai na har abada. Gamma Allah ba ya 
aiko Da chikkin duniya domin shi yi ma 
duniya shari'a ba ; amma domin duniya ta 

18 chira ta wurinsu. Wanda yana bada 
gaskiya gareshi ba a yi masa shari'a ba : 
wanda ba ya bada gaskiya ba an rigaya 
an yi masa sharia, domin ba ya bada 
gaskiya ga sunan Da haifafe shi kadai na 


423 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 3.26 


19 Allah. Sharia fa ke nan, haske ya zo 
chikkin duniya, amma mutane suka fi 
son dufu da haske; domin ayukansu 

20 miyagu ne. Gamma kowanene wanda ya 
kan aika mugunta, kin haske ya ke yi, 
kuma ba shi zuwa wurin haske ba, domin 

21 *kadda ayukansa su tono. Amma wanda 
ya kan aika gaskiya yana zuwa wurin 
haske, domin a bayanna ayukansa a- 
chikkin Allah an yi su. . 


22 Bayan wannan Isa ya zo chikkin ķassar 
Yahudiya tare da almajiransa ; chan ya 
jima ,$are da su, yana yin baptisma. 

23 Yohanna kuma yana yin baptisma chikkin 
Ainon kusa da Salim, domin akwoi ruwa 
dayawa daggachan : suna zuwa ana yi 

24 masu baptisma. Gamma ba a sa Yo- 

25 hanna chikkin kurkuku ba tukuna. Gar- 
damma fa ta tashi dagga chikkin alma- 
jiran Yohanna gamme da wani Ba-Yahudi 

26 a-kan alwalla. Suka zo wurin Yohanna, 
suka che masa, Rabbi, shi wanda yana 


429 


(0 gle 


3. 27 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


tare da kai ketaren Urdun, wanda ka 
shaida shi, ga shi, wannan yana yin 
baptisma, dukan mutane kuma suna 
27 zuwa wurinsa. Yohanna ya amsa, ya 
che, Mutum ba shi da iko shi karbi komi, 
sai dai am ba shi dagga chikkin samma. 
28 Ku da kanku kuna shaidata, na che, 
Ni ba Almasihu ba ne, amma an aiko 
29 ni a-gabbansa ne. Wanda shi ke da 
amariya ango ne: amma abokin ango, 
wanda yana tsaye, yana jinsa kuma. 
murna dayawa ya ke yi sabada muriyar 
ango : wannan farinchikkina fa ya chikka. 
30 Shi doïle sai daduwa, amma ni doile sai 
raguwa. 


31 Mai-taffowa dagga bissa, a-bissa duka 
ya ke: wanda shi ke na kassa, na kassa 
ne, na kassa kwa ya ke magana: wanda 
yana taffowa dagga samma a-bissa duka 

32 yake. Abin da ya gani da ya ji, wannan 
yana shaida; ba wanda yana karba 

33 shaidatasa. Wanda ya karbi shaidatasa 

430 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 4.6 


ya karfafa shaidatasa ga wannan, Allah 

34 mai gaskiya ne. Gamma shi wanda Allah 
ya aiko, zantatukan Allah ya ke fadi: 
gamma yana bada Ruhu banda aunawa. 

35 Uba yana kamnar Da, kuma ya bada 

36 dukan komi chikkin hannunsa. Wanda 
yana bada gaskiya ga Da yana da rai na 
har abada ; amma wanda ba ya yarda da 
Da ba, ba za shi ganin rai ba, amma fushin 
Allah yana bissansa zamne. 


SA'ANDA fa Ubangiji ya sani Farisawa 
suka ji labari Isa yana yin almajirai, yana 
yi masu baptisma kuma, har suka fi na 
2 Yohanna yawa (amma Isa da kansa ba 
ya yi baptisma ba, sai dai almajiransa), 
3 ya rabu da Yahudiya, ya sake taffiya 
4 chikkin Galili. Sai doile shi ratsa Sa- 
5 mariya. Yafa zo wani gari na Samariya, 
ana che da shi Sukar, kusa da yankin 
. ķassa wanda Yakub ya ba dansa Yu- 
6 sufu : rijiyar Yakub tana nan kwa. Isa 


431 


CD gle 


4.7 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


fa, domin ya gaji da taffiyatasa, ya yi ta 
zamne a-bakin rijiya. Sa'a ta yi wojen 

7 ta shidda. Sai wata mache Ba-Samariya 
ta zo garin dibar ruwa : Isa ya che mata, 

8 Kibaniin sha. Gamma almajiransa suka 
tafi chikkin gari garin seyen abinchi. 

9 Machen nan fa Ba-Samariya ta che masa, 
Kaka ya zamma kai da ka ke Ba-Yahudi, 
kana rokon abinsha a-gareni, ni da ni ke 
Ba-Samariya ? (gamma Yahudawa ba su 

10 shagalin komi da Samaritawa). Isa ya 
amsa, ya che mata, Da kin san kyautar 
Allah, da ko wanene shi wanda yana che 
maki, Ki ba ni in sha; da kin roke shi, 
shi kwa da ya ba ki ruwa mai-rai. Machen 

11 ta che masa, Ubangiji, ba ka da abin 
diba, rijiya kwa tana da zurfi : dagga inna 

12 fa kana da ruwan nan mai-rai ? Ko ka 
fi ubanmu Yakub girma, wanda ya ba 
mu rijiyan nan, ya diba kuma da kansa, 
ya sha, da shi da yayansa duk da dab- 

13 bobinsa? Isa ya amsa, ya che mata, 


432 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 4.21 


Kowanene da ya ke sha dagga chikkin 
14 wannan ruwa, za ya sake jin kishi : amma 
dukan wanda za ya sha dagga chikkin 
ruwan da ni zan ba shi, ba za ya jin kishi 
har abada ; amma ruwan da ni zan ba 
shi za ya zamma rijiyar ruwa a-chikkinsa, 
yana bubuga zuwa rai na har abada. 
15 Machen ta che masa, Ubangiji, ka ba ni 
wannan ruwa, domin kadda in ji kishi, 
kadda kuma in yi taffiya har nan garin 
16 debowa. Isa ya che mata, Je ki, ki kirra 
17 mijinki, kana ki taffo nan. Machen ta 
18 amsa masa, ta che, Ba ni da miji. Isa 
ya che mata, Daidai kika fadi, ba ki da 
miji: gamma da mijinki biyar ne; shi 
kwa wanda ki ke da shi yanzu ba mijinki 
ba ne: wannan da kin fadi gaskiya ne. 
19 Machen ta che masa, Ubangiji, na gane 
20 kai annabi ne. Ubanninmu suka yi su- 
jada chikkin wannan tsauni ; ku ma kuna 
chewa, Kuddus shi ne wurinda ya kamata 
21 mutane su yi sujada. Isa ya che mata, 


433 


Google 


4.22 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


Mache, ki ba ni gaskiya, Sa'a tana zuwa, 
inda ba za ku yi ma Uba sujada ba 
ko chikkin wannan tsauni, ko chikkin 
22 Kuddus. Ku kuna yin sujada ga abin 
da ba ku sani ba ; mu muna yin sujada ga 
abin da mun sani; gamma cheto dagga 
23 wurin Yahudawa ya ke. Amma sa'a tana 
zuwa, har ta yi yanzu, inda masu-yin 
sujada da gaskiya za su yi ma Uba sujada 
a-chikkin Ruhu da chikkin gaskiya kuma ; 
gamma irin wadannan Uba ya ke nema, 
24 su zamma masu-yi masa sujada. Allah 
Ruhu ne; wadanda su ke yi masa sujada 
kuma, sai su yi sujada chikkin ruhu da 
25 chikkin gaskiya kuma. Machen ta che 
masa, Na sani Masiya yana zuwa (wanda 
ana che da shi Almasihu) ; sa'anda wan- 
nan ya zo, za ya ba mu labarin abu duka. 
26 Isa ya che mata, Ni wanda ni ke zanche 
da ke, ni ne shi. 


27 Dagga wannan fa almajiransa suka 
taffo; suna yin mamaki domin yana 


434 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 4.36 


zanche da mache ; amma ba wanda ya che, 
Mi ka ke nema? ko kwa, Donmi ka ke 
28 zanche da ita? Machen fa ta bar tu- 
lunta, ta taffi chikkin birni, ta che ma 
29 mutane, Ku zo, ku ga mutum, wanda ya 
fada mani dukan abin da na taba yi, ko 
30 wannan Almasihu ne? Suka fita dagga 
31 chikkin birni, suna zuwa wurinsa. A- 
chikkin sa'an nan almajiransa suna ro- 
32 konsa, suna chewa, Rabbi, ka chi. Amma 
ya che masu, Abinchi yana gareni na chi 
33 wanda ku ba ku sani ba. Almajiransa fa 
suka yi ta che ma junansu, Ko wani ya 
34 kawo masa abinchi? Isa ya che masu, 
Abinchina ke nan, in yi nufin wanda ya 
35 aiko ni, in chikka aikinsa. Ba ku che ba, 
Da sauran wata hudu kana kaka ta yi? 
duba, ma che maku, Ku tada idanunku, 
ku duba gonaki, sun rigaya sun chikka 
36 fari, sun issa girbi. Mai-girbi ya kan sami 
haki, ya kan tatara hatsi zuwa rai na har 
abada ; domin mai-shibka da mai-girbi 


435 


Google 


4.37 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


37 su yi farinchikki tare. Gamma hak- 
kanan batun nan gaskiya ne, Wani ya kan 
yi shibka, wani kuma ya kan yi girbi. 

38 Na aike ku garin ku yi girbin abin da ba 
ku yi wahallatasa ba; wadansu sun yi 
wahalla, kun shiga chikkin wahallarsu. 


39 Dagga . chikkin birnin nan Samari- 
tawa dayawa suka bada gaskiya gareshi 
sabada maganar mache, wada ta shaida, 
ta che, Ya fada mani dukan abin da na 

40 taba yi. Domin wannan sa'anda Samari- 
tawa suka zo wurinsa, suka roke shi shi 
zamna tare da su : ya kwana biyu a-wurin 

41 nan. Wadansu kuma dayawa suka bada 

42 gaskiya sabada maganatasa; suna che 
ma machen, Yanzu muna bada gaskiya, 
ba domin zanchenki ba; gamma mun ji 
don kanmu, mun sani wannan Mai-cheton 
duniya ne lalai. 


43 Bayan kwanan nan biyu ya fita 
44 dagga nan, ya taffi Galili. Gamma Isa 
436 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 4.51. 


da kansa ya shaida, ya che, Annabi ba 

45 shi da girma a-chikkin garinsa. Sa'an- 
da fa ya shiga Galili, mutanen Galili suka 
karbe shi, domin sun ga abu duka da ya 
yi chikkin Kuddus a-kwanakin idi; gam- 
ma su kuma suka je wurin idi. 

46 Ya sake zuwa fa chikkin Kana ta 
Galili, wurin da ya maida ruwa ruwan 
annab. Akwoi wani hakimi, wanda dansa 
yana chiwo a - chikkin Kafranahum. 

47 Sa'anda ya ji labari Isa ya fito dagga 
Yahudiya, ya zo Galili, sai ya taffi wu- 
rinsa, yana roķonsa shi taffo, shi warkadda 
dansa; gamma yana bakin mutuwa. 

48 Isa fa ya che masa, In ba ku ga alamu da 
al'ajibai ba ku bada gaskiya ba ko 

49 kadan. Hakimin nan ya che masa, Uban- 

50 giji, ka zo kamin dana ya mutu. Isa ya 
che masa, Ka taffi ; danka yana da rai. 
Mutumen nan ya gaskanta magana da 
Isa ya fada masa, ya yi taffiyassa. 

51 Sa'anda yana chikkin taffiya, bayinsa 

437 


Google 


4. 52 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


suka gammu da shi, suna chewa, Danka 

52 yana da rai. Shi fa ya tambaya a-wurin- 
su sa'a inda ya soma warkewa. Suka che 
masa fa, Jiya a-chikkin sa'a ta bakwoi 

53 zazaþi ya sakke shi. Dagga wannan 
ubansa ya sani sa'a ke nan inda Isa ya che 
masa, Danka yana da rai: shi da kansa 
ya bada gaskiya, da iyalinsa duka kuma. 

54 Wannan kuma alama ta biyu ke nan 
wada Isa ya yi, sa'anda ya fito Yahudiya, 
ya zo chikkin Galili. 


BAYAN wannan wani idi na Yahudawa 
ya yi : Isa kwa ya taffi Kuddus. 


2 A-chikkin Kuddus, kusa da kofar 
tumaki akwoi tabki, wanda ana che 
da shi Baithasda da harshen Yahudawa : 

3 yana da shirayi biyar. A-chikkinsu ma- 
rasa-lafiya, da makafi, da guragu, da mu- 

5 tane shanyayu, tari suna kwanche. Wani 
mutum kwa yana nan, wanda ya ke da 
chiwonsa tun shekara arbain biyu babu. 


438 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 5. 13 


6 Sa'anda Isa ya gan shi a-kwanche, ya sani 
kuma ya dade yana hakka, ya che masa, 

T Kana so a maishe ka lafiyeye? Mara- 
lafiyan ya amsa, ya che masa, Ubangi- 
ji, ba ni da kowa, sa'anda ruwa yana 
motsi, da za ya sa ni chikkin tabki ; amma 
sa'anda ina chikkin zuwa, sai wani ya kan 

8 rigaye ni shigawa. Isa ya che masa, Ka 
tashi, ka dauki shimfidarka, ka yi taffiya. 

9 Nan-da-nan mutumen nan ya zamma lafi- 
yeye, ya dauki shimfidassa, ya yi ta 
taffiya. 

10 Ranan nan rana assabachi che. Do- 
min wannan Yahudawa suka che ma 
wanda aka warkadda shi, Rana assabachi 
che yau, ba ya halatta gareka ba ka dauki 

11 shimfidarka. Amma ya amsa masu, ya 
che, Shi wanda ya maishe ni lafiyeye, shi 
ne ya che mani, ka dauki shimfidarka, ka 

12 yi taffiya. Suka tambaye shi, suka che, 
Wanne mutum ne ya che maka, Ka dauki 

13 shimfidarka, ka yi taffiya ? Amma shi 

439 


Google 


5.14 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


wanda aka warkadda shi, ba ya sani ko 
wanene wannan : gamma Isa ya rabu da 
14 wurin nan domin taro yana nan. Dagga 
baya Isa ya iske shi chikkin haikali, ya 
che masa, Duba, an maishe ka da lafiya ; 
kadda ka kara yin zunubi, domin kadda 
mugun abu da ya fi wannan shi same ka. 
15 Mutumen nan ya taffi, ya fada ma Yahu- 
dawa, Isa ne wanda ya maishe shi lafi- 
16 yeye. Sabili da wannan Yahudawa suka 
yi ta tsananta ma Isa, domin bissa rana 
17 assabachi yana yin wadannan abu. Amma 
Isa ya amsa masu, ya che, Ubana yana 
18 aiki har yanzu, ni ma ina aiki. Sabada 
wannan fa Yahudawa suka kara nema su 
kashe shi, domin ba ya bata rana assa- 
bachi kadai ba, amma yana che da Allah 
Ubansa kuma, wato yana maida kansa 
daidai da Allah. 
19 Isa fa ya amsa masu, ya che. 


Hakika, hakika, ina che maku, Da 
ba shi iya yin komi don kansa, sai abin 
440 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 5.25 


da yana gani Uba yana yi ; gamma dukan 
komi da shi ya ke yi, wadannan kuma 
20 hakkanan Da yana yi. Gamma Uba yana 
kamnar Da, kuma yana nuna masa dukan 
abin da yana yi da kansa ; ayukan da sun 
fi wadannan girma za ya nuna masa 
21 kuma, domin ku yi mamaki. Gamma 
kammar yada Uba yana tada matatu, 
yana ba su rai, hakka kuma Da yana 
bada rai ga wadanda ya kenufa. Gamma 
22 Uba ba ya yi ma kowa shari'a ba, amma 
23 dukan shari'a ya ba Da; domin dukan 
mutane su bada girma ga Da, kammar 
yada suna bada girma ga Uba. Wanda 
ba ya bada girma ga Da ba, ba ya bada 
girma ga Uba ba wanda ya aiko shi. 
24 Hakika, hakika, ima che maku, Wanda 
yana jin maganata, yana kwa bada 
gaskiya ga wanda ya aiko ni, yana da rai 
na har abada, ba shi zuwa wurin shari'a, 
amma ya rigaya ya ratsa mutuwa zuwa 
25 chikkin rai. Hakika, hakika, ina che 
441 


Google 


5.26 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


maku, Sa'a tana zuwa, har ta yi yanzu, 
inda matatu za su jin muriyar Dan Allah ; 
26 masu-ji kuma za su rayu. Gamma kam- 
mar yada Uba yana da rai a-chikkin kansa, 
hakkanan kuma ya ba Da shi kasanche 
27 da rai a-chikkin kansa : ya ba shi kuma 
sarauta da za shi yin shari'a, domin shi 
28 Dan mutum ne. Kadda ku yi mamakin 
wannan ; gamma saa tana zuwa inda 
dukan wadanda suna chikkin kabari za su 
29 jin muriyatasa, su fito kuma : wadanda 
sun yi nagarta, su fito zuwa tashin rai; 
wadanda sun yi mugunta, tashinsu zuwa 
tashin sharia. 


30 Ni bissa ga kaina ban iya komi ba: 
yada ni ke ji, hakka ina yin shari’a ; kuma 
shari'ata mai-adilchi che; domin ba na 
bin nufin kaina ba, amma nufin wanda ya 

31 aiko ni. Idan na shaida kaina, shaidata 

32 ba ta da gaskiya. Wani ne yana shai- 
data ; na sani kuma shaida wada ya ke 

33 shaidata gaskiya che. Kun aike wurin 

442 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 5.41 


Yohanna, shi kwa ya yi shaida ga gas- 
34 kiya. Amma shaida wada ni ke karba 
ba dagga wurin mutane ba che; amma 
ina fadin wannan, domin ku chira. 
35 Wannan shi ne fitilla wada tana chi tana 
bada haske kuma; a-chikkin haskensa 
kuma kuka yi nufi ku yi murna yan 
36 kwanaki kadan. Ni ma, shaida wada ni 
ke da ita ta fi ta Yohanna ; gamma ayuka 
wadanda Uba ya ba ni in chikka, su 
ayuka da kansu wadanda ni ke yi, suna 
37 shaidata, Uba ya aiko ni. Uba kuma, 
wanda ya aiko ni, ya shaida ni. Ba ku 
taba jin muriyatasa ba dadai, ba ku taba 
38 ganin kammatasa ba kuma. Ba ku da 
maganatasa chikkinku zamne, gamma 
wanda ya aiko, ku ba ku bada gaskiya 
39 gareshi ba. Kuna bin chikkin litatafai, 
domin kuna tsamani a-chikkinsu kuna 
da rai na har abada, su ne fa suna shai- 
40 data : amma ba ku yarda ku zo wurina 
41 ba, garin ku sami rai. Ba ni karba yabo 
443 


Google 


5.42 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


42 dagga wurin mutane. Amma na san ku, 
. ba ku da kamnar Allah a-chikkin ranku. 
43 Ni na zo chikkin sunan Ubana, ba ku 
karbe ni ba: idan wani ya zo a-chikkin 
44 sunan kansa, wannan za ku karba. Kaka 
kun iya bada gaskiya, ku da ku ke karba 
daraja dagga wurin junanku, daraja kwa 
wada ta kan fito dagga wurin Allah ma- 
45 kadaichi ba ku neme ta ba? Kadda ku 
yi tsamani zan sare ku wurin Uba: akwoi 
wanda yana saranku, Musa ne, wanda 
46 kun sa kope naku a-gareshi. Gamma 
da kun bada gaskiya ga Musa, da kun 
bada gaskiya gareni kuma; gamma ya 
47 rubuta labarina. Amma idan ba ku 
gaskanta rubutun da shi ya yi, kaka za ku 
gaskanta zantatukana ? 


BAYAN wannan Isa ya taffi ketaren bahar 
na Galili, wato bahar na Tibariya. Taro 
2 mai-yawa suna binsa, domin suna duban 
alamun da ya yi a-kan marasa-lafiya. 


444 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 6.11 


3 Isa kwa ya hawo bissa duchi, ya zamna 
4 chan tare da almajiransa. Ananan paska, 
9 idin Yahudawa, ta kusa. Isa fa ya tada 
idanu, ya duba taro mai-yawa suna zuwa 
gareshi, ya che ma Filibbus, Dagga inna 
za mu seyo dunkulin gurasa, domin wa- 

6 dannan su chi? Ya fadi hakka domin ya 
gwoda su; gamma shi da kansa ya san 

7 abin da za shi yi. Filibbus ya amsa masa, 
ya che, Dunķulin gurasa na penny metin 
ba za ya ishe su ba, har kowa shi diba 

8 kadan. Wani a-chikkin almajiransa, An- 
darawus, dan-uwan Siman Bitrus, ya che 

9 masa, Akwoi wani sarmayi dagganan, 
wanda yana da dunķuli guda biyar na 
shair, da kuma kifi guda biyu; amma 
10 wane su ga tullin mutanen nan ? Isa ya 
che, Ku sa mutane su zamna. A-wurin 
nan akwoi danyar chiyawa dayawa. Maza 
fa suka zamna, suka yi wojen hamsa. 
11 Isa fa ya dauki dunkulin gurasa ; bayanda 
ya yi godiya, ya raraba ma wadanda aka 


Google 


6.12 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA : 


zamshe su ; kuma ya raba masu kifi, iya- 

12 kachin abin da suka yi nufi. Sa'anda 
suka koshi, ya che ma almajiransa, Ku 
tatara barbashin da sun ragu, domin 

13 kadda komi ya lalache. Sai suka tatara, 
suka chikka samfo guda goma sha biyu 
da barbashin dunkulin nan biyar na 
shair, abin da ya ragu a-wurin wadanda 

14 suka chi. Sa'anda fa mutane suka ga 
alama wada ya yi, suka che, Wannan, 
hakika, shi ne annabi wanda yana zuwa 
chikkin duniya ? 


15 Isa fa sa'anda ya gane suna shirin 
zuwa, za su kama shi da karfi, su yi masa 
sarki, ya toge kuma zuwa chikkin duchi, 
shi dayansa. 


16 Sa'anda marechi ya yi, almajiransa 
17 suka gangara zuwa bahar, suka shiga 
chikkin jirgi, suna ketaren bahar zuwa 
Kafranahum. Sa'annan dufu ya rigaya 
ya yi, Isa kwa ba ya zo wurinsu tukuna 


446 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 6. 25 


18 ba. Ruwan bahar ya soma hauka sabada 
19 baban iska da yana yi. .Sa'anda fa 
suka yi tuki, suka kai wojen mile uku 
zuwa hudu, suka hangi Isa yana yawo 
bissa bahar, yana gusowa wurin jirgi : sai 

20 suka ji tsoro. Amma ya che masu, Nine; 

21 kadda ku ji tsoro. Suka yarda fa su 
karbe shi chikkin jirgi : nan-da-nan kwa 
jirgi ya kai kassa da za su. 

22 Washegari taro wadanda suna tsaye 
a-ketaren bahar suka gani babu wani 
jirgi chan, sai guda daya, suka gani 
kuma Isa ba ya shiga chikkin jirgi 
tare da almajiransa ba, amma almaji- 

23 ransa suka taffi su kadai, (akwoi fa wa- 
dansu jirage suka zo dagga Tibariya, 
kusa da wurin da suka chi gurasa bayan 

24 Ubangiji ya yi godiya) : sa'anda taro fa 
suka gani Isa ba shi nan ko almajiransa, 
su da kansu suka shiga jirage, suka zo 

25 Kafranahum, suna neman Isa. Sa'anda 
suka iske shi chan ketaren bahar, suka 

447 


Google 


6. 26 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


che masa, Rabbi, yaushe ka zo nan? 
26 Isa ya amsa, ya che masu, Hakika, hakika, 
ina che maku, Kuna nemana ba domin 
kuka ga alamu ba, amma domin kuka 
27 chi dunkulin gurasa, kuka koshi. Kadda 
ku yi aiki sabada abinchi wanda ya kan 
lalache, amma sabada abinchi wanda 
yana zamne zuwa rai na har abada, 
wanda Dan mutum za ya ba ku ; gamma 
28 wannan Uba, Allah, ya shaida shi. Suka 
che masa fa, Sai mu yi minene, domin mu 
29 aika ayukan Allah ? Isa ya amsa, ya che 
masu, Aikin Allah ke nan, ku bada gas- 
30 kiya ga wanda Allah ya aiko. Sai suka 
che masa, Mi ka ke yi fa domin alama, 
mu gani, mu bada gaskiya gareka ? Mi 
31 ka keaika ? Ubanninmu suka chi manna 
a-chikkin jeji; kammar yada an rubuta, 
Ya ba su gurasa dagga chikkin samma 
32 su chi. Isa fa ya che masu, Hakika ha- 
kika, ina che maku, Ba Musa ba ne ya 
ba ku gurasan nan dagga chikkin samma ; 
448 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 6.40 


amma Ubana yana ba ku gurasa mai- 
33 gaskiya dagga chikkin samma. Gamma 
gurasar Allah ke nan, mai-sabkowa dagga 
chikkin samma, mai-bada rai kuma ga 
34 duniya. Suka che masa fa, Ubangiji, ka 
35 ba mu wannan gurasa kullayaumi. Isa 
ya che masu, Ni ne gurasa ta rai : wanda 
ya zo gareni ba za shi jin yungwa ba, 
wanda ya bada gaskiya gareni kuma ba 
36 za shi jin kishi ba dadai. Amma na che 
maku, Kun gan ni, duk da hakka ba ku 
37 bada gaskiya ba. Dukan abin da Uba 
yana ba ni za ya zuwa gareni ; wanda ya 
zo gareni kwa, ba ni fitarda shi ko kadan. 
38 Gamma na sabko dagga samma, ba domin 
in yi nufin kaina ba, amma domin in yi 
39 nufin wanda ya aiko ni. Nufin wanda ya 
aiko ni ke nan, kadda in þatarda komi 
dagga chikkin abin da ya ba ni duka, 
amma in tashe shi rana ta karshe. 
40 Gamma nufin Ubana ke nan, kowanne 
mutum wanda yana duban Da, yana bada 


449 P 


Google 


6.41 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


gaskiya gareshi kuma, shi sami rai na har 
abada; Ni ma in tashe shi rana at 
karshe. 
41 Yahudawa fa suna yin gunaguni a- 
kansa, sabada ya che, Ni ne gurasa wada 
42 ta sabko dagga chikkin samma. Suna 
chewa kuma, Ko wannan ba Isa ba ne 
dan Yusufu, wanda mun san ubansa da 
uwatasa ? Kaka fa yana chewa yanzu, 
Na fito, na sabko dagga chikkin samma ? 
43 Isa ya amsa masu, ya che, Kadda ku yi 
44 gunaguni a-chikkin junanku. Ba wanda 
ya iya zuwa wurina, sai dai Uba wanda ya 
aiko ni ya jawo shi; ni ma in tashe shi 
45 chikkin rana ta karshe. A-chikkin Anna- 
bawa an rubuta, Dukansu kwa Allah za 
ya kwoiya masu. Dukan wanda ya ji 
dagga wurin Uba, har ya kwoiyo kuma, 
46 ya kan zo wurina. Ba chewa a ke yi 
wani ya taba ganin Uba ba, sai shi wanda 
ke dagga wurin Allah, shi ya ga Uba. 
47 Hakika, hakika, ina che maku, Wanda 
450 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 6. 55 


yana bada gaskiya, yana da rai na har 
48 abada. Ni ne gurasa ta rai. Ubanninku 
49 suka chi manna a-chikkin jeji, suka mutu 
50 kuma. Wannan gurasa ke nan mai- 
sabkowa dagga chikkin samma, domin 
51 mutum ya chi, kadda shi mutu. Ni ne 
gurasa mai-rai mai-sabkowa dagga chik- 
kin samma ; idan kowanne mutum ya 
chi wannan gurasa za shi rayu har abada : 
gurasa kwa wada zan bayas namana ne, 
sabili da ran duniya. 


52 Yahudawa fa suka yi gardamma da 
junansu, suna chewa, Kaka mutumen 
nan ya iya ba mu namansa mu chi? 

53 Isa fa ya che masu, Hakika, hakika, ina 
che maku, Im ba ku chi naman Dan 
mutum ba, ku sha jininsa kuma, ba ku 

54 da rai a-chikkinku. Wanda yana chin 
namana, yana shan jinina, yana da rai na 
har abada, in tashe shi kuma rana ta 

55 karshe. Gamma namana abinchi ne mai- 
gaskiya, jinina kwa abinsha ne mai- 


451 


Google 


6.56 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


56 gaskiya. Wanda yana chin namana yana 
shan jinina kuma a-chikkina ya ke zamne, 

57 ni ma a-chikkinsa. Kammar yada Uba 
mai-rai ya aiko ni, kuma ina rayuwa sa- 
bada Uba ; hakka kwa wanda yana china. 

58 shi kuma za shi rayu sabada ni. Gurasa 
mai-sabkowa dagga chikkin samma ke 
nan: ba kammar ubanni ba da suka chi, 
suka mutu kuma : wanda yana chin wan- 

59 nan gurasa za shi rayu har abada. Wa- 
dannan zantatuka ya fadi a-chikkin ma- 
jami'a, sa'anda yana kwoiya ma mutane 
a-chikkin Kafranahum. 


60 Dagga chikkin almajiransa fa mutane 
dayawa sa'anda suka ji, suka che, Wan- 
nan batu da wuya ya ke; wanene ya iya 

61 jinsa? Amma Isa domin ya sani a- 
chikkin ransa almajiransa suna gunaguni 

62 a-kan wannan, ya che masu, Wannan 
yana sa ku ku yi tuntube? Kaka fa 
idan za ku ga Dan mutum yana hawa 

63 bissa inda ya ke da? Ruhu ne yana 

452 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA (6.71 


hura rai; jiki ba ya anfana komi ba: 
zantatuka wadanda na fada maku ruhu 

64 ne, da rai kuma. Amma akwoi wadansu 
a-chikkinku, wadanda ba su bada gaskiya 
ba. Gamma Isa ya sani tun dagga farko 
wadanda ba su bada gaskiya ba, ya sani 

65 kuma wanda za ya bashe shi. Ya che 
kuma, Sabada wannan na fada maku, 
Ba wanda ya iya zuwa gareni, sai fa Uba 
ya ba shi. 


66 Da jin wannan mutane dayawa a- 
chikkin almajiransa suka koma da baya, 
67 ba su kara taffiya tare da shi ba. Isa fa 
ya che ma su goma sha biyu, Ku kuma 
68 kuna so ku taffi? Siman Bitrus ya amsa 
masa, ya che, Ubangiji, a-wurin wa za 
mu taff ? kai ne da maganar rai na har 
69 abada. Mu kwa mun rigaya mun bada 
gaskiya, kuma mun sani kai ne Mai-tsarki 
70 na Allah. Isa ya amsa masu, ya che, Ko 
ban zaþe ku ba, ku goma sha biyu, daya 
71 fa a-chikkinku Ibilis ne? Yana zanchen 
453 


Google 


7.1 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


Yahutha, dan Siman Iskariyoti, gamma 
shi ne da za ya bashe shi, yana kwa chik- 
kin su goma sha biyu. 


Bayan wannan Isa ya kama taffiya a- 
chikkin Galili : gamma ba ya yarda ya yi 
taffiya a-chikkin Yahudiya ba, domin 
Yahudawa suna nema su kashe shi. 
2 Ananan idin Yahudawa, idi na Bukoki, 
3 ya kusa. Yan-uwansa fa suka che masa, 
Ka tashi dagga nan, ka taffi chikkin Ya- 
hudiya, domin almajiranka kuma su duba 
4 ayukan da ka ke yi. Gamma ba wanda 
ya kan yi abu dagga boye, shi kwa da 
kansa yana nema ya zamma sanane a- 
sarari. Idan kana yin wadannan abu, sai 
5 ka bayanna kanka ga duniya. Gamma 
har da yan-uwansa ba su bada gaskiya 
6 gareshi ba. Isa fa ya che masu, Loka- 
china ba ya yi ba tukuna ; amma loka- 
7 chinku kullum yana shiriye. Duniya ba 
ta iya kinku ba ; amma ni ta ke ki, domin 
454 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 7.15 


ni kan shaida ta, ayukanta miyagu ne. 
8 Ku taff ku, wurin idi: ni ba za ni wurin 
wannan idi ba tukuna ; domin lokachina 
9 ba ya chikka ba tukuna. Sa'anda ya 
gamma fada masu wadannan magana, ya 
zamma tukuna a-chikkin Galili. 


10 Amma sa'anda yan-uwansa sun ri- 
gaya sun taff idi, sa'annan shi kuma ya 
tafi, ba dagga sarari ba, amma kammar 

11 dagga boye. Yahudawa fa suka neme 
shi wurin idi, suna chewa, Inna shi ke ? 

12 Aka yi gardamma dayawa a-chikkin taro 
a-kansa : wadansu suka che, Shi mutum 
nagari ne ; wadansu suka che, Ba hakka 
ba, amma yana þadda mutane a-hanya. 

13 Duk da hakka ba wanda ya ambache shi 
a-sarari sabada tsoron Yahudawa. 


14 Amma sa'anda aka kai tsakkar idi, 
Isa ya taf chikkin haikali, ya yi ta 
15 kwoiyasuwa. Yahudawa fa suka yi ma- 
maki, suna chewa, Kaka wannan ya san 


455 


Google 


7.16 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


karatu, da shi ke ba ya taba kwoiyo ba ? 

16 Isa ya amsa masu, ya che, Abin da ni ke 
kwoiyasuwa ba nawa ba ne, amma nasa 

17 ne wanda ya aiko ni. Idan kowanne 
mutum ya nufa shi yi nufin Allah, shi za 

ya sani ko abin da mi ke kwoiyasuwa na 
Allah ne, ko domin kaina ni ke magana. 

18 Wanda ya kan yi magana domin kansa, 
darajar kansa ya ke nema : amma wanda 

| yana neman darajar wanda ya aike shi, 
wannan mai-gaskiya ne, babu rashin adil- 

19 chi fa a-gareshi. Ko Musa ba ya ba ku 
Attaurat ba, duk da hakka a-chikkinku 
ba wanda yana kiyaye Attaurat ? Donmi 

20 ku ke nema ku kashe ni? Taro suka 
amsa, suka che, Kana da aljan : wanene 
21 yana nema ya kashe ka? Isa ya amsa 
masu, ya che, Aiki daya ne na yi, du- 
22 kanku fa kuna mamaki. Sabada wannan 
Musa ya ba ku kachiya (in jin, ba ta Musa 
ba che, amma ta ubanni che); a-bissa 
rana assabachi kwa ku kan yi ma mutum 


456 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 7. 28 


23 kachiya. Idan fa a kan yi ma mutum 
kachiya bissa rana assabachi domin kadda 
a ketare Attaurat ta Musa ; kuna fushi da 
ni, domin na maida mutum lafiyeye sarai 

24 bissa .rana assabachi? Kadda ku yi 
shari'a bissa ga yada abu ya bayanna 
ga ido, amma ku yi shari'a mai- 
adilchi. 

25 Wadansu fa dagga chikkin mutanen 
Kuddus suka che, Wannan ko ba shi ba 

26 ne wanda suna nema su kashe shi? Ga 
shi kwa, yana magana a-sarari, kuma ba 
su che masa komi ba. Ko ya yuwu haki- 
mai sun sani lalai wannan Almasihu ne? 

27 Amma mun san mutumen nan dagga inda 
ya ke : amma sa'anda Almasihu ya zo, ba 

28 wanda ya san dagga inda ya ke. Isa fa 
ya tada muriya a-chikkin haikali, yana 
kwoiyasuwa, yana chewa, Kun san ni, 
kun san dagga inda ni ke kuma; ni ma 
ban zo domin kaina ba, amma wanda ya 
aiko ni mai-gaskiya ne, wanda ba ku san 


457 P 2 


Google 


7.29 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


29 shi ba. Ni na san shi; gamma dagga 
30 wurinsa ni ke, shi kwa ya aiko ni. Domin 
wannan suka nema su kama shi: amma 
ba wanda ya sa hannu bissansa, gamma 
31 sa'atasa ba ta zo ba tukuna. Amma 
dagga chikkin taro mutane dayawa suka 
bada gaskiya gareshi ; suka che, Sa'anda 
Almasihu ya zo, alamun da za ya yi za su 
fi wadannan da mutumen nan ya yi? 
32 Farisawa suka ji taro suna gunagunin 
wadannan abu a-kansa; sai manyan 
malamai da Farisawa suka aike do- 
33 garai garin su kama shi. Isa fa ya che, 
Tukuna ina tare da ku kadana, za ni 
34 taffiya kwa wurin wanda ya aiko ni. Za 
ku nemana, ba za ku same ni ba: inda 
35 ni ke kuma, ba ku da iko ku zo. Yahu- 
dawa fa suka che a-chikkin junansu, 
Mutumen nan inna za shi da ba za mu 
same shi ba? Ko za shi wurin Warwa- 
tsasu a-chikkin Hellenawa, shi kwoiya ma 
36 Hellenawa ? Wache magana che wan- 


458 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 7.42 


nan da ya fadi, Za ku nemana, ba za ku 
same ni ba: inda ni ke kuma ba ku da iko 


ku zo? 


37 Ananan a-kan rana ta karshe, babar 
rana ta idi, Isa ya tsaya, ya tada muriya, 
yana chewa, Idan kowanne mutum yana 

38 jin kishi, shi zo gareni, shi sha. Wanda 
yana bada gaskiya gareni, kammar yada 
nassin ya fadi, Dagga chikkin chikkinsa 
koguna na ruwa mai-rai za su gudu. 

39 Amma wannan ya fadi yana ambaton 
Ruhu, wanda masu-bada gaskiya gareshi 
za su karþa ; gamma tukuna ba a bada 
Ruhu ba; domin ba a-daukaka Isa ba 

40 tukuna. Wadansu fa a- chikkin taro, 
sa'anda suka ji zantatukan nan, suka che, 

41 Hakika, wannan annabin nan ne. Wa- 
dansu suka che, Wannan Almasihu ne. 
Amma wadansu suka che, Almasihu 

42 yana fitowa dagga chikkin Galili? Ko 
nassi ba ya fadi ba Almasihu dagga 
chikkin irin Dawuda za ya fito, dagga 

459 


Google 


7.43 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


chikkin Baitalahmi kuma, kauye inda 
43 Dawuda ya ke? Hakkanan ya zamma 
hankalin taro ya rabu biyu sabada shi. 
44 Wadansu fa a-chikkinsu suna so su 
kama shi; amma ba wanda ya sa hannu 
bissansa. 


45 Dogarai fa suka zo wurin manyan 
malamai da Farisawa; su fa suka che 
masu, Donmi ba ku kawo shi ba? 

46 Dogarai suka amsa, suka che, Babu mu- 
tum wanda ya taba yin magana hakka. 

47 Farisawa fa suka amsa masu, suka che, 
Har ku ma am bashe ku dagga hanya ? 

48 A-chikkin hakimai, ko chikkin Fari- 
sawa, akwoi wadanda sun bada gaskiya 

49 gareshi? Amma mutanen taron nan, da 

50 ba su san Attaurat ba, la'ananu ne. Niko- 
dimu (wanda ya zo wurinsa da, gamma 

51 yana chikkinsu), ya che masu, Shari- 
'armu ta kan shar'anta ma mutum, tun 
ba a ji dagga bakinsa ba tukuna, a san 

52 abin da ya ke yi? Suka amsa masa, 


460 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 8.7 


suka che, Kai kuma na Galili ne? Ka 
bi chikki, ka gani, dagga chikkin Galili 


annabi ba ya fitowa. 


[Suka nufi gida, kowa ya taffi nasa: 
amma Isa ya hawo duchi na Zaitun. 
2 Da sasafe kuma tun da wuri ya koma 
shiga chikkin haikali, dukan mutane suka 
zo wurinsa ; ya zamna, ya yi ta kwoiya 
3 masu. Da marubuta da Farisawa suka 
kawo wata mache, a-chikkin zina aka 
dauke ta : sai da aka sanya ta a-tsakka, 
4 kana suka che masa, Malami, wannan 
mache a-chikkin zina an dauko ta, tana 
5 tsakkar yi. A-chikkin Attaurat dai Musa 
ya yi mamu doka, ya che, mu jejefe irin 
nan da duwatsu : kai fa, inna maganarka 
6 a-kanta ? Suka fadi wannan, suna gwoda 
shi, domin su sami inda za su sare shi. 
Amma Isa ya duka, ya yi rubutu a-kassa 
7 da yatsansa. Amma sa'anda suka dinga 
tambayatasa, ya miķe tsaye, ya che masu, 
461 


Google 


8.8 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


Wanda ba ya da zunubi dagga chikkinku, 

8 shi fara jifarta da duchi. Ya koma du- 

kawa, ya yi rubutu a-kassa da yatsansa. 

9 Su fa, sa'anda suka ji wannan, suka fita, 

da daya daya, dagga baba zuwa na kare- 

warsu : aka bar Isa shi kadai, da machen 

10 kuma inda ta ke a-tsakka. Isa ya mike 

tsaye, ya che mata, Mache, inna su ke ? 

11 Ba wanda ya kashe ki da sharřa? Ta 

che, Babu, Ubangiji. Isa ya che, Ni ma 

ban kashe ki ba : ki taffi ; dagga nan gabba 
kadda ki kara yin zunubi.] 


12 Isa fa ya koma yi masu magana, 
yana chewa, Ni ne hasken duniya: 
wanda yana biyona ba za ya yin taffiya 
chikkin dufu ba, amma za ya samu 

13 hasken rai. Farisawa fa suka che ma- 
sa, Kana shaidar kanka; shaidarka ba 

14 gaskiya ba che. Isa ya amsa, ya che 
masu, Ko shaidar kama ni ke yi, shai- 
data gaskiya che ; gamma na san wurinda 
na fito da inda za ni kuma ; amma ku ba 


462 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 8. 22 


ku sani ba dagga inda na fito, ko inda za 
15 ni. Ku kuna yin shari'a irin ta yan Adam; 
16 ni ba na shar'anta ma kowa ba. I, ko 
na yi sharia kwa, shari'ata gaskiya che; 
gamma ba ni kadai ba ne, amma da ni 
17 da Uba wanda ya aiko ni. I, chikkin 
Attaurarku kuma an rubuta, Shaidar 
18 mutum biyu gaskiya che. Ni ne wanda 
ina shaidar kaina, Uba kuma wanda ya 
19 aiko ni yana shaidata. Suka che masa 
. fa, Inna Ubanka ? Isa ya amsa, ya che, 
Ba ku san ko ni, ko Ubana ba: da kun 
20 san ni, da kun san Ubana kuma. Wa- 
dannan magana ya faqdi wurin da ana 
ajiyar kurdi, sa'anda yana kwoiyasuwa 
a-chikkin haikali: kuma ba wanda ya 
kama shi; domin sa'atasa ba ta zo ba 
tukuna. 
21 Ya kuma che masu fa, Za ni taffiya, 
za ku nemana, kuma za ku mutu a- 
chikkin zunukinku : wurin da za ni, ku 


22 ba ku iya zuwa ba. Yahudawa fa suka 
463 


Google 


8.23 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


che, Za ya kashe kansa da ya ke yana 
chewa, Wurin da za ni, ku ba ku iya 
23 zuwa ba? WYa che masu, Ku na kassa 
ne; ni na bissa ne : ku na wannan duniya 
24 ne; ni ba na wannan duniya ba ne. Shi 
ne na che maku, Za ku mutu chikkin 
zunubanku ; gamma idan ba ku gaskanta 
ni ne shi ba, ku a mutu chikkin zunu- 
25 banku. Suka che masa fa, Wanene kai ? 
Isa ya che masu, Wannan dai, wanda na 
26 fada maku tun dafari. Ina da magana 
dayawa a-gareni da zan fadi, da kuma 
abu dayawa da zan raba shari'a a-bissanku : 
amma wanda ya aiko ni mai-gaskiya ne; 
abin da na ji kuma a-wurinsa, su ni ke 
27 fada ma duniya. Ba su gane ba zan- 
28 chen Uba ne ya ke yi masu. Isa fa ya 
che, Sa'anda kun rigaya kun tada Dan 
mutum bissa, sa'annan za ku sani ni ne 
shi, za ku sani kuma ba na yin komi do- 
min kaina, amma ina fadin wadannan 
29 magana yada Uba ya kwoiya mani. Ku- 
464 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 8.37 


ma wanda ya aiko ni yana tare da ni; 
ba ya bar ni ni kadai ba; gamma kul- 
lum ina aika abin da suna gamshe 

30 shi. Sa'anda yana fadin zanchen nan, 
mutane dayawa suka bada gaskiya 
gareshi. 


əl Isa fa ya che ma wadannan Yahu- 
dawa da suka bada gaskiya gareshi, Idan 
kuna zamne chikkin maganata, ku ne 
32 almajiraina da gaske ; ku a san gaskiya 
kuma, gaskiya kwa za ta yantadda ku. 
33 Suka amsa masa, suka che, Mu irin Ibra- 
him ne, ba mu taþa yi ma kowa bauta 
ba har yau; kaka fa kana chewa, Za a 
34 yantadda mu? Isa ya amsa masu, ya 
che Hakika, hakika, ina che maku, Du- 
kan wanda yana aika zunubi bawan 
35 zunubi ne. Bawa fa ba shi kan zamna 
a-chikkin gida har abada ba : da ne yana 
36 zamne har abada. Idan fa Da za shi 
yantadda ku, ku a zamma yantatu da 
37 gaske. Na sani ku irin Ibrahim ne ; duk 


465 
Google 


8.38 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


da hakka kuna nema ku kashe ni, do- 
min maganata ba ta da wurin zamma 
38 a-chikkinku. Ina fadin abin da na gani 
wurin Ubana: ku ma kuna yin abin da 
39 kuka ji dagga wurin ubanku. Suka amsa, 
suka che masa, Ubanmu Ibrahim ne. 
Isa ya che masu, Da ku yayan Ibrahim 
40 ne, da kuna yin ayukan Ibrahim. Amma 
yanzu kuna nema ku kashe ni, ni wanda 
na fada maku gaskiya, wada na ji dagga 
wurin Allah : Ibrahim ba ya yi hakka ba. 
41 Ku kuna yin ayukan ubanku. Suka che 
masa, Ba a haife mu dagga fasikanchi ba ; 
42 muna da Uba daya, Allah ne. Isa ya 
che masu, Da Allah Ubanku ne, da kuna 
sona : gamma na fito dagga chikkin Allah, 
na isso nan kuma; gamma ban zo bissa 
43 kaina ba, amma shi ya aiko ni. Donmi 
ba ku fahimche zanchena ba ? domin ba 
44 ku da iko ku ji maganata. Ku na 
ubanku Shaitan ne, kwadayin ubanku 
kuma kuna nufi ku yi. Shi mai-kissan 
| 466 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 8.51 


kai ne tun dagga farko, ba ya tsaya a- 
kan gaskiya ba, domin babu gaskiya 
a-chikkinsa. Sa'anda ya kan yi kariya, 
don kansa ya kan yi: gamma makari- 
yachi ne shi, da uban kariya kuma. 
45 Amma domin ina fadin gaskiya, ba ku 
46 bada gaskiya gareni ba. Wanene a- 
chikkinku yana kada ni a-kan zunubi ? 
Idan gaskiya ni ke fadi, donmi ba ku 
47 bada gaskiya gareni be? Wanda shi ke 
na Allah, yana jin maganar Allah : abin 
da ya sa ba ku ji ke nan, domin ku ba 
48 na Allah ba ne. Yahudawa suka amsa, 
suka che masa, Ba mu fadi daidai ba kai 
mutumen Samariya ne, kana da aljan 
49 kuma? Isa ya amsa, ya che, Ba ni da 
aljan; amma ina girmama Ubana, ku 
50 ma kuna kaskantadda ni. Amma ni ba 
na neman girman kaina ba : akwoi wanda 
yana nema, yana yin sharia kuma. 
51 Hakika, hakika, ma che maku, Idan 
mutum ya kiyaye maganata, ba za shi 


467 


Google 


8. 52 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


52 duban mutuwa ba dadai. Yahudawa 
suka che masa, Yanzu mun sani kana 
da aljan. Ibrahim ya mutu, da anna- 
bawa kuma ; kai kwa kana chewa, Idan 
mutum ya kiyaye maganarka, ba za shi 

58 duban mutuwa ba dadai. Ko ka fi 
ubanmu Ibrahim girma, wanda ya mutu ? 
annabawa kuma sun mutu : kana maida 

54 kanka wanene? Isa ya amsa, ya che, 
Kadan na daukaka kaina, daukakata 
ba komi ba che: Ubana shi ne yana 
daukakata ; shi wanda kuna che da shi 

55 Allahnku ne ; ba ku kwa san shi ba : am- 
ma ni na san shi: idan kwa na che ban 
san shi ba, na zamma kammar ku ke 
nan, maķariyachi: amma na san shi, 

56 ina fa kiyaye maganatasa. Ubanku Ibra- 
him ya yi murna da ganin ranata ; har 
ya gan ta, zuchiyatasa ta yi fari kuma. 

57 Yahudawa fa suka che masa, Ba ka yi 
shekara hamsin ba tukuna, ka taþa 

58 ganin Ibrahim? Isa ya che masu, Ha- 

468 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 9.6 


kika, hakika, ma che maku, Tun ba a 

59 haifi Ibrahim ba, Ni ne. Suka dauki 
duwatsu fa da za su jejefe shi; amma 
Isa ya boye, ya fita dagga chikkin hai- 
kali. 


SA'ANDA yana wuchewa, ya ga wani 
mutum, makafo tun ran da aka haife shi. 
2 Almajiransa suka tambaye shi, suka che, 
Rabbi, wanene ya yi zunubi da aka 
haifi mutumen nan makato, ko shi ne, 
3 ko iyayensa? Isa ya amsa, ya che, 
Mutumen nan ba ya yi zunubi ba, iya- 
yensa kwa ba su yi ba: amma domin 
a bayanna ayukan Allah a-chikkinsa. 
4 Doile mu yi ayukan wanda ya aiko ni, 
tun da sauran rana: dare yana zuwa, 
5 inda ba wanda ya iya aiki. Sa'anda 
ina chikkin duniya, ni ne hasken duniya. 
6 Sa'anda ya fadi hakka, ya tofo miyau a- 
kassa, ya kwaba danyar kassa da miyau, 
ya shafe idanunsa da qdanyar kassa, ya 


469 


Google 


9.7 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


7 che masa, Ka taffi, ka yi wanka chikkin 
tabki na Siluwam (azanchen wannan da 
an juya shi, Aikake ne). Ya taffi fa, ya 

8 yi wanka, ya komo yana gani. Da ma- 
kwabta fa, da wadanda suka gan shi a- 
kwanakin baya, maroki ne, suka che, 
Ko ba shi ba ne wanda ya kan zamna yana 

9 roko? Wadansu suka che, Shi ne: wa- 
dansu suka che, A'a, amma yana kam- 

10 ma da shi. Ya che, Ni ne. Suka che 
masa fa, Kaka fa aka bude idanunka ? 

11 Ya amsa, ya che, Mutumen nan wanda 
ana che da shi Isa, ya kwaba danyar 
kassa, ya shafe idanuna, ya che mani, 
Taffi Siluwam, ka yi wanka: ni fa na 
tafi na yi wanka, na karbi ganin gari. 

12 Suka che masa, Inna shi ke? WYa che, 
Ni ban sani ba. 


13 Suka kawo shi wurin Farisawa, shi 
14 wanda yana da makamta da. Rana 
assabachi che fa ran da Isa ya kwaba 
danyar kassa, ya bude idanunsa kuma. 


470 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 9.20 


15 Farisawa fa suka sake tambayatasa yada 
. ya sami ganin gari. Ya che masu, Ya 
sa danyar kassa a-bissa idanuna, na yi 

16 wanka kuma, ina gani. Wadansu fa 
dagga chikkin Farisawa suka che, Wan- 
nan mutum ba dagga wurin Allah ya ke 
ba, gamma ba ya kiyaye rana assabachi 
ba. Amma wadansu suka che, Kaka 
mutum wanda shi ke mai-zunubi ya iya 
yin alamu irin wadannan ? A-chikkinsu 

17 fa hankalinsu ya rabu. Domin wannan 
suka sake che ma makafo, Kai fa, mi ka 

ke che da shi, da shi ke ya bude idanun- 

18 ka? Ya che, Annabi ne. Yahudawa 
fa ba su yarda da magana ba wai shi 
makafo ne da, ya sami ganin gari kuma, 
sai da suka kirra iyayen wanda ya sami 

19 ganin gari tukuna, suka tambaye su, 
suna chewa, Wannan danku ne, wanda 
kuna chewa aka haife shi makafo? Ka- 

20 ka fa yanzu yana gani? Iyayensa suka 
amsa, suka che, Mun sani wannan danmu 


471 


Google 


9.21 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


21 ne, kuma aka haife shi makafo ; amma 
yada ya zamma yana gani yanzu, ba 
mu sani ba; da wanda shi ke ya bude 
idanunsa, ba mu sani ba: ku tambaye 
shi; ya issa mutum ; ya yi magana don 

22 kansa. Hakka iyayensa suka fadi, do- 
min suna jin tsoron Yahudawa; gam- 
ma Yahudawa suka rigaya suka gamma 
bakinsu, idan kowanne mutum ya shaida 
wannan Almasihu ne, za a fitarda shi 

23 dagga chikkin haikali. Domin wannan 
1yayensa suka che, Ya issa mutum ; ku 

24 tambaye shi. Dagga nan kwa suka sake 
kirra mutumen nan makafo, suka che 
masa, Ka bada girma ga Allah : mun sani 

25 wannan mutum mai-zunubi ne. Shi fa 
ya amsa, ya che, Ko shi mai-zunubi ne, 
ban sani ba : abu guda daya na sani, da 

26 ni makafo ne, yanzu ina gani. Suka che 
masa fa, Mi ya yi maka ? kaka ya bude 

27 idanunka ? Ya amsa masu, ya che, 
Dazun nan na fada maku, ba ku ji ba: 


472 


Google 


— = tan aaa KEN 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 9.35 


donmi kuna so ku kara ji? Ku kuma 
28 kuna so ku zamma almajiransa ? Suka 
“ zage shi, suka che, Kai ne almajirinsa ; 
29 mu almajiran Musa ne. Mun sani Allah 
ya yi ma Musa zanche : amma ga mutu- 
men nan, ba mu san dagga inda ya ke ba. 
30 Mutumen ya amsa, ya che masu, Ashe, 
dagga nan kwa ga abin ban mamaki, 
ba ku san mda ya ke ba, shi kwa ya 
31 bude idanuna. Mun sani Allah ba shi 
kan ji masu-yin zunubi ba; amma idan 
kowanne mutum mai-yin sujada ga Allah 
ne, yana aika nufin Allah kuma, wan- 
32 nan Allah yana ji. Tun farkon duniya ba 
a taba jin labari wani ya bude idanun 
mutum wanda aka haife shi da makamta. 
33 Da mutumen nan ba dagga wurin Allah 
34 ba ne, da ba ya iya yin komi ba. Suka 
amsa masa suka che, Aka haife ka a- 
chikkin zunubai sarai, kana fa kwoiya 
mamu? Suka jefarda shi woje. 
35 Isa ya ji labari an jefarda shi woje; 


473 
Google 


9.36 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


sai da ya iske shi, ya che masa, Kana 
36 bada gaskiya ga Dan Allah? Ya amsa, 
ya che, Ubangiji, wanene shi da zan bada 
37 gaskiya gareshi? Isa ya che masa, Ka 
gan shi, kuma shi ne wanda yana chik- 
38 kin zanche da kai. Ya che, Ubangiji, 
Ina bada gaskiya. Kuma ya yi masa 
39 sujada. Isa ya che, Sabada yin hukum- 
chi na zo chikkin duniyan nan, domin 
wadanda ba su gani ba, su gani; wa- 
danda kuma suna gani su zamma ma- 
40 kafi. Wadannan dagga chikkin Fari- 
sawa da su ke tare da shi, suka ji wadan- 
nan magana, suka che masa, Mu kuma 
41 makafi ne? Isa ya che masu, Da ku 
makafi ne, da ba ku da zunubi: amma 
yanzu kuna chewa, Muna gani: zunu- 
binku ya zamna. 


1 HAKIKA, hakika, ina che maku, Wanda 
ba ya shiga garken tumaki ta kofa ba, 
amma ya kan hawo ta wata hanya da- 


474 
Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 10.9 


bam wannan barawo ne da azalumi kuma. 
2 Amma wanda ya kan shiga ta wurin kofa, 
3 shi ne makiyayin tumaki. Wannan, 
mai-kofa ya kan bude masa kofa; tu- 
maki su kan ji muriyatasa : ya kan kirra 
tumakin da ke nasa, kowanne da sunansa, 
ya kan bishe su, ya kai su woje. Sa- 
'anda ya fitarda nasa a-woje duka, ya 
4 kan tafi gabbansu, tumaki suna bin 
bayansa: gamma sun san muriyatasa. 
5 Bako fa ba za su bi shi ba, amma 
su a yi gudunsa; domin ba su san 
6 muriyar baki ba. Wannan misali 
Isa ya fada masu: amma ba su gane 
ba yada magana ta ke wada ya fada 
masu. 


7 Isa fa ya kara che masu, Hakika, 
hakika, ina che maku, Ni ne kofar tu- 
8 maki. Dukan wadanda suka rigaye ni 
zuwa þarayi ne da azalumai : amma tu- 
9 maki ba su ji su ba. Ni ne kola : idan 
kowanne mutum ya shiga ta wurina, za 


475 
Google 


10. 10 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


ya chira, shi shiga kuma shi fita, shi 
10 sami wurin kiwo. Barawo ba ya kan zo 
domin komi ba sai sata, da kissa, da 
batawa: Ni na zo domin su sami rai, su 
11 same shi a-yalwache kuma. Ni ne ma- 
kiyayi mai-kyau: makiyayi mai-kyau 
12 ya kan bada ransa domin tumaki. Shi 
wanda ya ke mai-aikin lada, ba maki- 
yayi ba, wanda tumaki ba nasa ba ne, 
kadan ya ga kerkechi yana zuwa, ya 
kan bar tumaki, ya kan gudu, kerkechi 
13 ya kwache su, ya warwatsa su: domin 
shi mai-aikin lada ne, ba ya kulla da 
14 tumaki ba. Ni ne makiyayi mai-kyau ; 
na san nawa, nawa kuma sun san ni, 
15 kammar yada Uba ya san ni, ni kuma 
na san Uba ; kuma ma bada raina domin 
16 tumaki. Ina da wadansu tumaki kuma 
wadanda ba su chikkin wannan garke 
ba : su kuma doile zan kawo, za su kuma 
jin muriyata : ya zamma garke daya, ma- 
17 kiyayi daya. Domin wannan Uba yana 
476 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 10. 25 


kamnata, sabada ina bada raina, domin 
18 in amso shi kuma. Ba wanda ya ke 
kwache mani shi, amma don kaina ina 
bada shi. Ina da iko in bada shi, ina 
da iko kuma in sake dauko shi. Wannan 
umurni dagga wurin Ubana na karba. 


19 Gardamma kwa ta sake tashi chik- 
kin Yahudawa sabada wadannan ma- 

20 gana. Mutane dayawa a-chikkinsu suka 
che, Yana da kazamin aljan, yana hauka 

21 kuma; donmi ku ke saurarensa? Wa- 
dansu suka che, Wadannan magana ba na 
mai-aljan ba ne. Aljan yana da iko shi 
bude idanun makato ? 


22 Sa'annan ana idin tsarkakewa chik- 
23 kin Kuddus : kwanakin damana ne. Isa 
yana yawo chikkin haikali, chikkin shira- 
24 yin Sulaimanu. Yahudawa fa suka ke- 
woye shi, suka che masa, Har yaushe za 
ka bar mu chikkin zatto? Idan Alma- 
25 sihu ne kai, ka fada mamu sosai. Isa ya 


477 


Google 


10. 26 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


amsa masu, ya che, na fada maku, amma 
ba ku yarda ba ; ayukan da ni ke yi chik- 
kin sunan Ubana, su suna shaidata. 
26 Amma ku ba ku yarda ba, domin ba 
27 ku chikkin tumakina ba. Tumakina su- 
na jin muriyata, na kwa san su, suna 
28 biyona kuma : ina ba su rai na har abada ; 
ba kwa za su lalache ba dadai, ba wanda 
za ya ķwache su dagga chikkin hannuna 
29 kuma. Ubana, wanda ya ba ni su, ya 
fi duka girma ; ba wanda ya ke da iko 
shi ķwache su dagga chikkin hannun 
30 Uba. Da ni da Uba daya ne. Yahu- 
31 dawa suka koma dauki duwatsu da za 
32 su jejefe shi. Isa ya amsa masu, ya che, 
Kyawawan ayuka dayawa na nuna maku 
dagga wurin Uba ; sabada wanne aike a- 
33 chikkinsu kuna jejefata ? Yahudawa su- 
ka amsa masa, suka che, Sabada kekya- 
wan aiki ba mu jejefe ka ba, amma sabada 
swaþon Allah; kuma domin kai, da ka 
34 ke mutum, kana maida kanka Allah. Isa 


478 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 10.41 


ya amsa masu, ya che, Ba a rubuta chik- 
kin Attaurarku ba, Na che, Ku allohi ne ? 
35 Idan ya che da wadannan allohi, wa- 
danda maganar Allah ta zo garesu (nas- 
36 sin kwa ba shi taduwa), kuna che da 
wannan, wanda Uba ya tsarkake shi, ya 
aiko shi kuma chikkin duniya, Swabon 
Allah ka ke yi; domin na che, Ni Dan 
37 Allah ne? Idan ba na aika ayukan 
38 Ubana ba, kadda ku ba ni gaskiya. Am- 
ma idan ina aikansu, ko ba ku ba ni gaskiya 
ba, sai ku bada gaskiya da ayuka : do- 
min ku sani, ku fahimta kuma Uba yana 
39 chikkina, ni kwa ina chikkin Uba. Suka 
koma nema su kama shi; amma ya fita 
dagga hannuwansu. 


40 Ya sake taffiya kuma ketaren Urdun, 
zuwa wurin nan inda Yohanna yana yin 
41 baptisma dafari, chan ya zamna. Mu- 
tane dayawa suka zo wurinsa ; suka che, 
Gaskiya, Yohanna ba ya yi alama ba: 
amma dukan komi da Yohanna ya fadi 


479 


Google 


10. 42 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


42 a-kan mutumen nan gaskiya ne. Mu- 
tane dayawa suka bada gaskiya gareshi 
a-wurin nan. 


1 1 ANANAN wani mutum yana chiwo, wai 
shi Lazaru na Bait'anya, mutumen 
kauyen Maryamu da yar-uwatata Mar- 

2 tha. Wannan Maryamu ke nan wada 
ta shafe Ubangiji da mai, ta shafe ķaffa- 
funsa kuma da gashin kanta, ita ke nan 
wada dan-uwanta Li'azaru yana chiwo. 

3 Su yan-uwansa mata fa suka aiko wu- 
rinsa, suna chewa, Ubangiji, ga shi wanda 

4 kana kamnatasa yana chiwo. Amma 
sa'anda Isa ya ji wannan, ya che, Wan- 
nan chiwuta ba ta mutuwa ba che, amma 
domin girman Allah, domin a girmama 

5 Dan Allah ta wurinta. Isa dai yana 
kamnar Martha, da yar-uwatta, da Li'a- 

6 zaru. Sa'anda fa ya ji labari yana chiwo, 
ya kwana biyu a-wurinda ya ke chikkin 

7 lokachin nan. Sa'annan bayan wannan 


480 . 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 11.15 


ya che ma almajiransa, Bari mu taff 
8 chikkin Yahudiya kuma. Almajiran su-. 
ka che masa, Rabbi, ba ya dade ba Ya- 
hudawa suna nema su jejefe ka da duchi ; 
9 za ka fa chan kuma? Isa ya amsa, ya 
che, Ko ba sa'a guda goma sha biyu ba 
ga yini? Idan mutum ya yi yawo da 
rana, ba shi yin tuntube, domin yana 
10 ganin hasken wannan duniya. Amma 
idan mutum ya yi yawo da da dare, ya 
kan yi tuntube, domin haske ba shi 
11 chikkinsa ba. Wadannan magana ya fadi, 
kana ya che masu, Abokinmu Li'azaru 
yana barchi ; amma za ni in taffi, domin 
12 in tashe shi dagga barchi. Almajiran fa 
suka che masa, Ubangiji, idan barchi ya 
13 dauke shi, za ya warke. Amma Isa ya 
yi batun mutuwatasa : su chewa su ke 
yi ya yi maganar hutawa a-chikkin bar- 
14 chi. Sa'annan Isa ya che masu sosai, 
15 Li'azaru ya mutu. Ni ma ma murna 
ba ni nan sabada ku, domin ku bada 
481 4 


Google 


11.16 BISHARA DAGGA HANNUN.YOHANNA 


gaskiya ; duk da hakka bari mu taffi 

16 wurinsa. Toma fa wanda ana che da shi 
Tagwaye, ya che ma yan-uwansa su 
almajirai, Bari mu taffi kuma, domin mu 
mutu tare da shi. 


17 Isa fa sa'anda ya zo, ya iske shi ya 
rigaya ya kwana hudu a-chikkin ka- 
18 bari. Bait'anya dai tana kusa da Kud- 
dus, tsakaninsu kammar mile biyu da 
19 kadan. Yahudawa dayawa kwa suka 
rigaya suka zo wurin Martha da Mar- 
yamu, garin su ba su hankuri sabada 
20 dan-uwansu. Martha fa, sa'anda ta ji 
labari Isa yana zuwa, ta taffi ta tarbe 
shi; amma Maryamu tana zamne a-gida 
21 tukuna. Martha fa ta che ma Isa, 
Ubangiji, da kana nan, da dan-uwana ba 
22 ya mutu ba. Amma na sani ko yanzu, 
kominene da za ka roka ga Allah, Allah 
23 za ya ba ka. Isa ya che mata, Dan- 
24 uwanki za ya tashi kuma. Martha ta 
che masa, Na sani za ya tashi kuma a- 


482 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 11.31 


25 chikkin tashi a-kan karshen rana. Isa 
ya che mata, Ni ne tashi, ni ne rai: 
wanda yana bada gaskiya gareni, ko ya 

26 mutu, za shi rayu: kuma dukan wan- 
da yana da rai, yana bada gaskiya 
gareni kwa, ba shi mutuwa har abada. 

27 Kina yarda da wannan? Ta che masa, 
I Ubangiji; na rigaya na bada gaskiya 
kai ne Almasihu, Dan Allah, shi wanda 

28 ya ke zuwa chikkin duniya. Sa'anda 
ta fadi wannan, ta taffi, ta kirra Maryamu 
yar-uwatata, dagga boye, tana chewa, 

29 Malam yana nan, yana kirranki. Ita 
kwa, sa'anda ta ji wannan, ta tashi da 

30 samli, ta je wurinsa. (Isa kwa ba ya 
shiga chikkin kauye ba tukuna, amma 
yana wurin da Martha ta gammu da shi 

31 tukuna.) Yahudawa fa da ke tare da 
ita a-chikkin gida, suna ba ta hankuri, 
sa'anda suka ga Maryamu ta tashi da 
samli, ta fita kuma, suka bi ta, chewa 
su ke yi za ta wurin kabari domin ta yi 


483 


Google 


11.32 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


32 kuka a-chan. Maryamu fa, sa'anda ta 
isso wurin da Isa ya ke, ta gan shi kuma, 
sai ta fadi a-kassa a-gabbansa, tana che 
masa, Ubangiji, da kana nan, da dan- 

33 uwana ba ya mutu ba. Sa'anda Isa 
ya gani tana kuka, Yahudawa kuma 
wadanda suka zo tare da ita suna kuka, 
tsikar jiki ya tashi a-chikkin ransa, yana 
jin zafi a-ransa, ya che, Inna kun aje 

34 shi? Suka che masa, Ubangiji, ka zo, 

35, 36 ka gani. Isa ya yi kuka. Yahudawa 
fa suka che, Ku duba yada ya kamnache 

37 shi! Amma wadansu a-chikkinsu suka 
che, Mutumen nan wanda ya bude ida- 
nun makafo, ba ya da iko ya sa wannan 

38 mutum kuma ba ya mutu ba? Isa fa 
ya zo wurin kabarin, tsikar jiki yana 
tashi a-chikkin ransa kuma. Kabarin 
nan kwa rami ne a-chikkin duchi, wani 

39 duchi kuma yana taushe bakinsa. Isa 
ya che, Ku dauki duchi. Martha, yar- 
uwar wanda ya mutu, ta che masa, Uban- 


484 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 11.46 


giji, ya issa yin doiyi yanzu; gamma 
40 kwanansa hudu yanzu da mutuwa. Isa 
ya che mata, Ban che maki ba, Idan kin 
bada gaskiya za ki gani girman Allah ? 
41 Suka qdauki duchi fa. Isa kwa ya tada 
idanunsa bissa, ya che, Ya Uba, na gode 
42 maka da ka ji ni. Ko da kuma na sani 
kana jina kullum : amma sabada taron 
da ke wurin nan tsaye na fadi wannan, 
domin su gaskanta kai ka aiko ni. 
43 Sa'anda ya yi magana hakka, ya yi kirra 
da babar muriya, ya che, Li'azaru, ka 
44 fito. Shi wanda ya mutu ya fito, dam- 
rare hannu da kaffa da likafani ; fuska- 
tasa kuma tana damre da adiko. Isa ya 
che masu, Ku kwanche shi, ku sakke shi. 
45 Mutane fa dayawa a-chikkin Yahu- 
dawa, wadanda suka zo wurin Maryamu, 
sa'anda suka duba abin da ya yi, suka 
46 bada gaskiya gareshi. Amma wadansu 
a-chikkinsu suka taffi wurin Farisawa, 
suka fada masu abin da Isa ya yi. | 


Google 


11.47 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


47 Manyan malamai fa da Farisawa 
suka tara fadawa, suka che, Mi mu 
ke yi? Gamma mutumen nan yana 

48 yin alamu dayawa. Idan mun bar shi 
hakka kurum, dukan mutane su a bada 
gaskiya gareshi; mutanen Rome kuma 
su 2 zo su amshe wurinmu duk da irinmu. 

49 Amma wani a-chikkinsu, Kayafa, da ya 
ke shi ne baban liman shekaran nan, ya 
che masu, Ba ku san komi ba ko kadan, 

50 ba ku lura ba kuma ya tabatta a-gareku 
mutum daya shi mutu sabada taron mu- 
tane, kadda alumma duka ta lalache. 

51 Wannan batu fa ya fadi, ba bissa kansa 
ba, amma domin shi baban liman ne 
shekaran nan, ya bada labari Isa za ya 

52 mutu sabada alumman ; kuma ba domin 
alumman kadai ba, amma domin kuma 
shi tatara yayan Allah wadanda su ke 
warwatsasu a-duniya, su taru chikkin 

53 daya. Tun dagga wannan rana fa nan 
gabba suka yi shawara da za su kashe shi. 

486 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 12.2 


54 Isa fa ba ya kara yawo wurin Ya- 
hudawa ba a-sarari, amma ya fita wurin 
nan, ya tafi chikkin ungwa da ke kusa 
da jeji, ya shiga chikkin wani gari, wai 
shi Ifrayimu: chan ya zamna tare da 

55 almajiransa. Ananan paska ta Yahu- 
dawa ta kusa : mutane dayawa fa suka 
taffi Kuddus dagga chikkin kauyuka, tun 
paska ba ta yi ba, domin su tsarkake 

56 kansu. Suka yi ta neman Isa fa, suna 
magana da junansu, suna tsaye a-chikkin 
haikali, suna chewa, Mi ku ke tsamani ? 

57 Ba za ya zuwa idi ba? Manyan malamai 
suka rigaya suka yi doka, idan kowa ya 
san wurin da ya ke, ya bayanna shi, 
domin su kama shi. 


Isa fa, da sauran kwana shidda kamin 
paska ta yi, ya zo Bait'anya inda Li'a- 
zaru ya ke, wanda Isa ya tashe shi dagga 
2 chikkin matatu. Daggachan fa suka yi 
masa abinchi na mareche : Martha tana 


487 


Google 


12.3 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


bada abinchi ; amma Li'azaru yana chik- 
kin wadanda suna zamne tare da shi 
3 wurin chi. Sai Maryamu ta dauki tan- 
dun mai mai-kamshi, wanda ana che da 
shi nard, mai-chada dayawa, ta shafe 
kaffafun Isa da mai, ta shafe kaffafunsa 
kuma da gashinta : gida duka ta gamma 
4 da kamshin mai. Amma Yahutha Is- 
kariyoti, daya dagga chikkin almaji- 
ransa, wanda za ya bashe shi, ya che, 
5 Mi ya sa ba a seyar da man nan a-bakin 
6 penny qari uku, a ba talakawa ? Wan- 
nan ya fadi, ba domin ya kulla da tala- 
kawa ba; amma domin shi barawo ne, 
kuma da ya ke jikka tana wurinsa ya 
7 kan diba abin da ana sa chikki. Isa fa 
ya che, A bar ta ta rike shi domin zuwa 
8 rana da za a bizne ni. Gamma kuna 
da talakawa a-wurinku kullum ; amma 
ba ku da ni kullum ba. 


9 Taron mutane fa dagga chikkin Ya- 
hudawa suka sami labari yana nan: 


488 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 12.16 


suka zo, ba domin Isa kadai ba, amma 
domin su ga Li'azaru kuma, wanda 
Isa ya tashe shi dagga chikkin matatu. 
10 Amma manyan malamai suka yi sha- 
11 wara da za su kashe Li'azaru kuma; 
domin Yahudawa dayawa suna taff- 
ya, suna bada gaskiya ga Isa sabili da 
shi. | 


12 Washegari taro mai-yawa da suka 
zo idi, sa'anda suka ji labari Isa yana 
13 zuwa Kuddus, suka dauki gazarin gigin- 
ya, suka fita garin su tarbe shi, suka tada 
muriya, suna ta chewa, Hosanna : Mai- 
albarka ne shi wanda ke zuwa chikkin 
sunan Ubangiji, Sarkin Israila ke nan. 
14 Isa kwa sa'anda ya sami dan jaki, ya 
zamna bissansa ; kammar yada an ru- 
15 buta, Kadda ki ji tsoro, yar Sihiyona : 
ki duba, Sarkinki yana zuwa, yana zamne 
16 bissa aholakin jaki. Almajiransa ba su 
gane wadannan abu tun dafari ba: am- 
ma sa'anda aka daukaka Isa, sa'annan 


489 Q2 


Google 


12.17 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


suka tuna aka rubuta wadannan abu 
a-kansa, suka tuna kuma suka yi masa 

17 wadannan abu. Taro fa da ke wurinsa, 
sa'anda ya kirra Li'azaru shi fito dagga 
chikkin kabari, ya tashe shi kuma dagga 

18 chikkin matatu, suka bada shaida. Sa- 
bada wannan ne taro suka fita suka 
tarbe shi, domin suka ji labari ya yi 

19 wannan alama. Farisawa fa suka fadi 
a-wurin junansu, Ku duba, ba ku yi 
nassara ba ko kadan; ga duniya ta 
rigaya tana binsa. 


20 Akwoi wadansu Hellenawa kuma 
a-chikkin wadannan da suka je garin 
21 yin sujada wurin idi: wadannan fa suka 
zo wurin Filibbus, shi mutumen Bait- 
saida na Galili, suka tambaye shi, suna 
. chewa, Malam, muna so mu ga Isa. 
22 Filibbus ya zo, ya fada ma Andarawus: 
Andarawus kwa ya zo duk da Filibbus, 
23 suka fada ma Isa. Isa ya amsa masu, 
yana chewa, Sa'a ta zo da za a daukaka 


490 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 12.29 


24 Dan mutum. Hakika, hakika, ina che 
maku, kwayar alkamma idan ba ta fadi 
a-chikkin kassa ta mutu kuma, sai ta 
zamna ita dayanta ; amma idan ta mutu 

25 sai ta bada yaya dayawa. Mai-son ransa 
yana þatar da shi ke nan : shi kwa wanda 
yana kin ransa a-wannan duniya, za ya 

26 rike shi zuwa rai na har abada. Idan 
kowanne mutum ya yi mani barantaka, 
sai shi biyo ni; wurin da ni ke kwa, nan 
barana za shi zamna kuma; idan ko- 
wanne mutum ya yi mani barantaka, 
Uba za ya ba wannan mutum girma. 

27 Yanzu raina yana wahalla ; mi zan che 

"kuma? Ya Uba, ka cheche ni dagga 
chikkin wakachin nan. Amma sabada 
wannan na zo chikkin wannan wakachi. 

28 Ya Uba, ka daukaka sunanka. Muriya 
ta fito samma fa, tana chewa, Na rigaya 
na daukaka shi, kuma ni sake daukaka 

29 shi. Taro fa, da ke tsaye a-wurin nan, 
sa'anda suka ji wannan, suka che, an yi 


. 491 


Google 


12.30 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


chidda ; wadansu suka che, Malaika ya 
30 yi masa magana. Isa ya amsa ya che, 
Wannan muriya ba ta zo domina ba, 
3l amma dominku. Shari'ar wannan du- 
niya yanzu ta ke; yanzu za a fitarda 
32 mai-mulkin wannan duniya. Ni kwa 
idan an tada ni dagga chikkin kassa, zan 
33 jawo dukan mutane zuwa kaina. Wan- 
nan ya fadi, yana kwatantawa irin mu- 
34 tuwa da za ya mutu. Taro fa suka amsa 
masa, suna chewa, Mun ji dagga chikkin 
Attaurat, Almasihu yana zamne har 
abada : kaka fa kana chewa, Doile za 
a tada Dan mutum bissa ? wanene wan- 
35 nan Dan mutum ? Isa fa ya che masu, 
Haske yana wurinku tukuna da jimawa 
kadan. Ku yi taffiya tun kuna da haske, 
domin kadda dufu ya same ku: wanda 
ya ke taffiya a-chikkin dufu ba ya san 
36 inda ya ke taffiya ba. Tun kuna da 
haske, ku bada gaskiya ga haske, domin 
ku zamma yayan haske. 


492 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 12. 42 


Wadannan magana Isa ya fadi, kana 
37 ya tafi, ya boye masu kansa. Amma 
ko da ya ke ya yi alamu dayawa hakka 
a-gabbansu, duk da wannan ba su bada 
38 gaskiya gareshi ba : domin magana wada 
annabi Ishaya ya fadi ta chikka, 
Ya Ubangiji, wa ya bada gaskiya 
ga labarinmu ? 
A-wurin wa kuma hannun Ubangiji 
ya bayannu ? 


39 Domin wannan ba su iya bada gas- 
kiya ba, da shi ke Ishaya ya kuma fadi, 
40 Ya rufe masu idanu, ya maida 


zuchiyarsu tataura ; 
Domin kadda su gani da idanunsu, 
Su fahimta da zuchiyarsu, 
Su juya, har in warkadda su. 


41 Wadannan magana Ishaya ya fadi 

domin ya ga girmansa ; ya ambache shi 

42 kuma. Amma duk da hakka, har chik- 

kin hakimai mutane dayawa suka bada 
493 


Google 


12.43 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


gaskiya gareshi ; amma sabada Farisawa 
ba su shaida shi ba, domin kadda a fitar- 

43 da su dagga chikkin majami'a: gamma 
suka fi son girma wurin mutane da gir- 
man Allah. 


44 Isa fa ya tada muriya, ya che, 
Wanda yana bada gaskiya gareni, ba ni 
ne ya ke bada gaskiya gareni ba, amma 

45 ga wanda ya aiko ni. Wanda yana du- 
bana kuma, yana duban wanda ya aiko 

46 ni. Ni na zo haske chikkin duniya, 
domin dukan wanda yana bada gaskiya 
gareni kadda shi zamna chikkin dufu. 

47 Kuma idan kowa yana jin zantatukana, 
ba ya kiyaye su ba, ba na yin masa 
shari'a ba: gamma na zo, ba domin in yi 
ma duniya shari'a ba, amma domin in 

48 chechi duniya. Wanda yana kina, ku- 
ma ba ya karbi zantatukana ba, yana da 
wanda ya ke yi masa shari'a ; zanchen 
da na fadi, shi da kansa za ya yi masa 

49 shari'a ran karshe. Gamma ban yi ma- 


494 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 13.5 


gana bissa kaina ba; amma Uba wanda 
ya aiko ni, shi ne ya ba ni umurni, abin 
da zan fadi, da magana da zan yi kuma. 

50 Na sani kuma umurninsa rai na har 
abada ne; magana fa da ni ke fadi, 
kammar yada Uba ya fada mani, hakka 
ni ke magana. 


1 Ananan tun idin paska ba ya yi ba, 
Isa domin ya sani sa'atasa ta zo da za 
ya fita dagga chikkin wannan duniya, 
shi tafi wurin Uba, tun da ya yi kamnar 
nasa da ke chikkin duniya, ya kamnache 

2 su har iyaka. Ana chi tukuna, Shaitan 
da ya rigaya ya sa nufi a-chikkin zuchiyar 
Yahutha Iskariyoti, dan Siman, da za ya 

3 bashe shi, sai Isa, domin ya sani Uba ya 
bada abu duka chikkin hannuwansa, ya 
sani kuma ya fito dagga wurin Allah, za 

4 shi wurin Allah kuma, ya tashi dagga 
abinchi, ya tube tufafinsa, ya aje su; ya 

5 dauki adiko, ya damra wa jikinsa. Sa'an- 


495 


Google 


13.6 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


nan ya tsiyaye ruwa a-chikkin kwariya, 
ya soma wanki sawayen almajiran, ya 
shafe su da adiko wanda ya damra wa 
6 jikinsa. Hakka ya zo wurin Siman Bit- 
rus. Ya che masa, Ubangiji, kai kana 
7 wankin sawayena? Isa ya amsa, ya 
che masa, Abin da ni ke yi, ba ka sani 
ba yanzu; amma za ka fahinta wani 
8 lokachi gabba nan. Bitrus ya che masa, 
Ba za ka wanki sawayena ba har abada. 
Isa ya amsa masa, ya che, Idan ban wanke 
ka ba, babu abin da ya gamma ka da ni. 
9 Siman Bitrus ya che masa, Ubangiji, ba 
sawayena kadai ba, amma hannuwana 
10 da kaina kuma. Isa ya che masa, Wan- 
da an nutsadda shi, ba shi da bukatar 
wanka ba sai dai sawayensa, amma tsa- 
tsarka ne sarai; ku ma tsarkaka ne, 
11 amma ba dukanku ba ne. Gamma ya 
san wanda za ya bashe shi ; sabada wan- 
nan ya che, Ba dukanku ba tsarkaka ne. 


12 Sa'anda ya wanki sawayensu fa, 
496 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 13.20 


ya dauki tufafinsa kuma, ya sake yin 
zamne, sai ya che masu, Kun san abin 
13 da na yi maku? Kuna che da ni Malami 
da Ubangiji: kuna fadi daidai kuma, 
14 gamma hakka ni ke. Idan fa ni, Uban- 
giji da Malami, na wanki sawayenku, ya 
kamata ku kuma ku wanki na juna. 
15 Gamma na yi maku kwatanchi, domin 
ku kuma ku yi kammar yada na yi maku. 
16 Hakika, hakika, ina che maku, Bawa ba 
ya fi ubangijinsa girma ba; manzo ba ya 
17 fi wanda ya aiko shi kuma. Idan kun 
san wadannan abu, ku masu-albarka 
18 ne idan kuna yinsu. Ba zanchen ku 
duka ni ke yi ba; na san wadanda na 
zaba; amma' domin nassin ya chikka, 
Wanda yana chin gurasata, ya tayar 
19 mani da dudugensa. Dagga nan gabba 
ina fada maku tun ba ya zo ba, domin, 
sa'anda ya zamma, ku bada gaskiya ni 
20 ne shi. Hakika, hakika, ina che maku, 
Wanda yana karban kowanene da ni ke 


497 


Google 


13.21 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


aikowa, ni ne ya ke karba ; wanda ya ke 
karbana kuma, yana karban wanda ya 
aiko ni. 

21 Sa'anda Isa ya fadi hakka, ransa ya 
yi wahalla, ya shaida kuma, ya che, 
Hakika, hakika, ina che maku, Wani 

22 dagga chikkinku za ya bashe ni. Alma- 
jiran suka yi ta duduban junansu, suna. 

23 zatto ko wanene ya ke ambato. Akwoi 
wani dagga chikkin almajiransa, wanda 
Isa yana kamnatasa, yana nan, yana 

24 jingine a kirjin Isa. Siman Bitrus fa ya 
kada masa kai, ya che masa, Ka fada 

25 mamu ko wanene ya ke ambato. Shi fa 
da ya ke jingine a-kirjin Isa hakka, ya 

26 che masa, Ubangiji, wanene? Isa fa ya 
amsa ya che, Shi ne, wanda zan tsoma 
masa yar loma, im ba shi. Hakka dai, 
sa'anda ya tsoma yar loma, ya dauko ya 

27 ba Yahutha dan Siman Iskariyoti. Bayan 
loman, sai Shaitan ya shiga chikkinsa. 
Isa fa ya che masa, Abin da ka ke yi, ka 

498 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 13.35 


28 yi shi da hamzari. A-chikkin wadanda 
suna zamne wurin gado, ba wanda ya 
sani sabada mi ya fada masa wannan. 

29 Gamma wadansu suna tsamani domin 
Yahutha yana rike da jikka, Isa ya che 
masa, Ka seyo abin da mu ke bukata 
domin idi; ko kwa shi bada wani abu ga 

30 talakawa. Shi kwa sa'anda ya karbi 
loma, ya fita nan-da-nan : dare fa ya yi. 


3l  Sa'anda ya fita, Isa ya che, Yanzu 
an daukaka Dan mutum, an daukaka 
32 Allah kuma a-chikkinsa ; Allah kwa za 
ya daukaka shi a-chikkin kansa, nan- 
33 da-nan kwa za ya daukaka shi. Yaya 
kankanana, da sauran kwanaki kadan 
tukuna ina tare da ku. Za ku neme ni; 
amma yada na che ma Yahudawa, Wu- . 
rin da na taffi, ba ku iya zuwa ba; hakka 
34 ma che maku yanzu kuma. Sabuwar 
doka ni ke ba ku, ku yi kamnar juna ; 
kammar yada na kamnache ku, ku ma ku 
35 yi kamnar juna. Bissa ga wannan mu- 


499 


Google 


13.36 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


tane duka za su fahimta ku ne almajirai- 
na, idan kuna da kamna ga junanku. 


36 Siman Bitrus ya che masa, Uban- 
giji inna za ka? Isa ya amsa masa, ya 
che, Wurin da za ni, ba ka da iko ka biyo 
ni yanzu ; amma za ka biyona wata rana. 

37 Bitrus ya che masa, Ubangiji, donmi ba 

38 ni da iko im bi ka ko yanzu? Ni bada 
raina dominka. Isa ya amsa, ya che, 
Ka bada ranka domina? Hakika, ha- 
kika, ina che maka, Zakarra ba za ya yi 
chara ba, har ka rigaya ka yi musuna so 


uku. 


14 KADDA ku bar zuchiyarku ta bache; 
kuna bada gaskiya ga Allah, ku bada 

2 gaskiya gareni kuma. A-chikkin gidan 
Ubana akwoi wurin zamma dayawa ; da 

ba hakka ba, da na fada maku; gamma 

zan tafi garin in shiriya maku wuri. 

3 Kadan na taffi na shiriya maku wuri 
kuma, sai in sake dawowa, in karbe ku 

500 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 14. 11 


wurin kaina ; domin wurin da ni ke, ku 

4 zamna kuma. Wurin da zan taffi kuma, 
5 kun san hanya. Toma ya che masa, 
Ubangiji, ba mu san wurin da za ka ba; 

6 kaka mun san hanya ? Isa ya che masa, 
Ni ne hanya, Ni ne gaskiya, Ni ne rai : ba 
wanda ya ke zuwa wurin Uba sai ta 
7 wurina. Da kun san ni, da kun san 
Ubana kuma ; dagga nan gabba kun san 

8 shi, har kun gan shi kuma. Filibbus ya 
che masa, Ubangiji, ka nuna mamu Uba, 

9 ya ishe mu. Isa ya che masa, Na jima 
hakka wurinku da dadewa Filibbus, kai 
kwa ba ka san ni ba? Wanda ya gan ni 
ya ga Uba kuma ; ķaķa fa kana chewa, 
10 Ka nuna mamu Uba? Ba ka bada gas- 
kiya ba ina chikkin Uba, Uba kuma yana 
chikkina ? magana wadanda ni ke fada 
maku, ba dagga kaina ni ke fadi ba; 
amma Uba da ya ke zamne a-chikkina, 
11 yana yin ayukansa. Ka ba ni gaskiya 
ina chikkin Uba, Uba kuma yana chik- 

501 


Google 


14. 12 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


kina; im ba hakka ba domin ayuka da 
12 kansu ka ba ni gaskiya. Hakika, hakika, 
ina che maku, Wanda yana bada gaskiya 
gareni, ayukan da ni ke yi shi kuma za 
shi yi; ayuka kuma wadanda sun darra 
wadannan za shi yi; domin ina taffiya 
13 wurin Uba. Kuma kominene da za ku 
roka a-chikkin sunana, ni yi wannan, 
domin Uba shi daukaka ta wurin Da. 
14 Idan kun roke ni komi a-chikkin sunana, 
15 ni yi wannan. Idan kuna kamnata ku a 
16 kiyaye dokokina. Ni ma in roki Uba, 
shi kuma za ya ba ku wani Mai-taimako, 
domin shi zamna tare da ku har abada, 
17 Shi Ruhu na gaskiya : wanda duniya ba 
ta da iko ta karþe shi ba ; gamma ba ta 
ganinsa ba, ba ta kwa san shi ba : ku kun 
san shi; gamma yana zamne tare da ku, 
18 za shi kwa zamna a-chikkinku. Ba ni 
19 barin ku marayu ba : ni zo wurinku. Tu- 
kuna da jimawa kadan, kana duniya ba 
ta ķara ganina ba ; amma kuna ganina : 


502 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 14. 26 


domin ni ina da rai, ku kuma za ku 
20 rayu. A-chikkin wachan rana za ku sani 
ina chikkin Ubana, ku kuma a-chikkina, 
21 ni kwa a-chikkinku. Wanda ya ke da 
dokokina, yana kwa kiyaye su, shi ne yana 
kamnata : wanda yana kamnata kuma za 
ya zamna kamnatachen Ubana, ni ma 
zan kamnache shi, im bayanna kaina a- 
22 gareshi kuma. Yahutha (ba Iskariyoti ba) 
ya che masa, Ubangiji, mi ya faru da za 
ka bayanna kanka garemu, ba ga duniya 
23 ba? Isa ya amsa, ya che masa, Idan 
mutum yana kamnata, za shi kiyaye 
maganata ; Ubana kwa za ya kamnache 
shi, mu a zo wurinsa, MU gamma zam- 
24 manmu da shi. Wanda ba ya kamnata 
ba, ba ya kiyaye maganata ba; magana 
kwa da ku ke ji, ba tawa ba che, amma ta 
Uba che wanda ya aiko ni. 


25 Wadannan magana na fada maku, 
26 tun ina zamne tare da ku tukuna. Amma 
Mai-taimako, shi Ruhu Mai-tsarki, wanda 


503 


Google 


14. 27 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


Uba za ya aiko a-chikkin sunana, za ya 
kwoiya maku abu duka, za ya tuna maku 
kuma dukan abin da na fada maku. 
27 Salama ina bari a-wurinku ; salamata ina 
ba ku : ba kammar yada duniya ke bayar 
maku ba, ni ni ke ba ku. Kadda zuchi- 
yarku ta bache, kadda ta ji tsoro kuma. 
28 Kuka ji na che maku, ni yi taffiya, ni zo 
wurinku kuma. Da kun kamnache ni da 
kun yi murna domin ina taffiya wurin 
29 Uba ; gamma Uba ya fi ni girma. Yanzu 
na fada maku tun ba ya zamma ba, 
domin, sa'anda ya zamma, ku bada 
30 gaskiya. Ba ni dada magana dayawa da 
ku yanzu ba, gamma sarkin duniya yana 
zuwa, ba shi da komi a-chikkina ba. 
31 Amma domin duniya ta fahimta ina 
kamnar Uba, kuma yada Uba ya ba ni 
umurni, hakka ni ke yi. Mu tashi, mu 
taffi chan. 


504 


Google 





BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 15.7 


1 5 NI ne itachen annab mai-gaskiya, Ubana 
kwa mai-noma ne. Kowanne rashi a- 
chikkina wanda ba ya bada yaya ba, ya 
kan kawashe shi : kowanne rashi kuma da 
ya kan bada yaya, ya kan tsarkake shi 

3 domin ya dada bayarda yaya. Ko yanzu 
ku tsarkakaku ne sabada magana da na 

4 fada maku. Ku zamna chikkina, ni ma 
a-chikkinku. Kammar yada rashi ba ya 
iya bada yaya don kansa ba, sai dai yana 
zamne chikkin itachen annab ; hakkanan 
kwa ku ba ku iya ba, sai dai kuna zamne 

5 chikkina. Ni ne itachen annab, ku ne 
rassan : wanda ya ke zamne chikkina, ni 
kuma chikkinsa, wannan ya kan bada 
yaya dayawa : gamma banda ni ba ku iya 

6 yin komi ba. Idan mutum ba ya zamna 
chikkina, a kan fitarda shi kammar rashi, 
ya kan yi yaushi kwa; a kan tara su, a 
kan jefarda su chikkin wuta, ana kone 

7 su. Idan kuna zamne chikkina, zanta- 


505 


Google 


15. 8 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


tukana kuma suna zamne chikkinku, sai 
ku roke kominene da ku ke nufa, za a yi 
8 maku shi. Inda ana daukaka Ubana ke 
nan, ku bada yaya dayawa; hakkanan 
9 kuma za ku zamma almajiraina. Kam- 
mar yada Ubana ya kamnache ni, ni kuma 
na kamnache ku; ku zamna a-chikkin 
10 kamnata. Idan kuna kiyaye dokokina, 
za ku zamna chikkin kamnata ; kammar 
yada na kiyaye dokokin Ubana, ina zam- 
11 ne kwa chikkin kamnatasa. Wadannan 
magana na fada maku domin farinchik- 
kina ya zamna chikkinku, domin kuma 
12 farinchikkinku ya chichikka. Umurnina 
ke nan, ku yi kamnar juna, kammar yada 
13 na kamnache ku. Ba wanda ya ke da 
kamna wada ta fi gabban wannan, mutum 
14 shi bada ransa domin abokansa. Ku ne 
abokaina idan kun yi abin da ni ke 
15 umurche ku. Ba ni kara che da ku bayi 
ba; gamma bawa ba ya san abin da 
ubangijinsa yana yi: amma na che da 


506 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 15.21 


ku abokai; gamma dukan abin da na 
ji dagga wurin Ubana, na sanar maku 
16 da su. Ba ku ne kuka zabe ni, ni 
ne na zabe ku, na sanya ku kuma do- 
min ku taffi ku bada yaya, yayanku 
kwa su tabatta : domin dukan iyakar 
abin da za ku roki ga Uba a-chikkin 
17 sunana, shi ba ku. Wadannan abu ni ke 
umurche ku, domin ku yi kamnar juna. 
18 Idan duniya ta ki ku, kun sani ta riga- 
19 ya ta ki ni tun ba ta ki ku ba. Da na 
duniya ne ku, da duniya ta yi kamnar 
nata; amma domin ku ba na duniya ba 
ne, amma ni na zabe ku dagga chikkin 
duniya, sabada wannan duniya tana 
20 kinku. Ku tuna da magana wada na 
fada maku, Bawa ba ya fi ubangijinsa 
girma ba. Idan suka yi mani tsanani, 
su a yi maku tsanani kuma; idan suka 
kiyaye maganata, su a kiyaye taku kuma. 
21 Amma wadannan abu duka za su yi maku 
sabili da sunana, domin ba su san shi 


507 


Google 


15.22 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


22 wanda ya aiko ni. Da ban zo na yi masu 
magana ba, da ba su da zunubi ba: 
amma yanzu ba su da hamzarin zunu- 

23 binsu. Wanda yana kina, yana kin Uba- 

24 na kuma. Da ban yi ayuka a-wurinsu ba 
wadanda ba wanda ya yi sai ni, da ba su 
da zunubi ba: amma yanzu sun gan ni, 

25 sun ki ni kuma, duk da Ubana. Amma 
wannan ya zamma domin a-chikka ma- 
gana da aka rubuta a-chikkin Attaurarsu, 

26 Suka ki ni ba dalili ba. Amma sa'anda 
Mai-taimako ya zo, wanda zan aiko maku 
dagga wurin Uba, wato Ruhu na gas- 
kiya, wanda ya ke fitowa dagga wurin 

27 Uba, shi za ya shaida ni: ku kuma kuna 
shaida, domin kuna tare da ni tun dagga 
farko. 


16 WADANNAN magana na fada maku 
domin kadda a sa ku ku yi tuntube. 

2 Su a fitarda ku dagga chikkin haikali; i, 
sa'a tana zuwa, inda dukan wanda za ya 


508 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 16.11 


kashe ku, za ya zache yana yi ma Allah 

3 hidima. Wadannan abu fa za su yi, domin 
ba su san Uba ba, ba su san ni kuma. 
4 Kuma wadannan magana na fada maku, 
domin sa'anda sa'atasu ta zo, ku tuna da su, 
kutuna kuma nina fada maku. Wadannan 
magana kwa ban fada maku tun dafari 
5 ba, domin ina tareda ku. Amma yanzu 
ina taffiya wurin wanda ya aiko ni; a- 
chikkinku ba wanda yana tambayata, 

6 Inna za ka? Amma domin na fada 
maku wadannan magana, bakinchikki ya 

7 chikka zuchiyarku. Duk da hakka ina 
fada maku gaskiya ; Yana da anfani a- 
gareku in taffi : gamma idan ban taffi ba, 
Mai-taimako ba za shi zuwa wurinku ba; 
amma idan na taffi, ni aiko shi a-gareku. 

8 Shi kwa, sa'anda ya taffo, za ya kada 
duniya a-kan zunubi da adilchi da shari'a : 

9 a-kan zunubi, domin ba su bada gaskiya 
10 gareni ba; a-kan adilchi, domin na je 
11 wurin Uba, ba ku kara ganina kuma ; 


509 


Google 


16.12 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


a-kan shara, domin an yi ma sarkin 
12 duniyan nan sharia. Ina da sauran 
zanche dayawa da zan yi maku tukuna, 
amma ba ku iya dauke su yanzu ba. 
13 Amma sa'anda shi, Ruhu na gaskiya, ya 
taffo, za ya bishe ku chikkin dukan 
gaskiya : gamma ba za ya faqdi dagga 
kansa ba; amma dukan komi da za ya 
ji, su za ya fadi; za ya bayanna maku 
14 kuma abin da ke zuwa. Za shi daukaka 
ni; gamma dagga chikkin nawa za ya 
15 karba, ya bayanna maku kuma. Iyakar 
abu duka da Uba ya ke da su, nawa ne ; 
domin hakka na che, Dagga chikkin nawa 
16 yana karba, za ya bayanna maku. Da 
sauran jimawa kadan, kana ba za ku kara 
dubana ; bayan an jima kadan kuma, 
17 ku a gan ni. Wadansu a-chikkin alma- 
jiransa suka che ma junansu, Minene 
wannan da yana che mamu, Da sauran 
jimawa kadan, kana ba za ku dubana ba ; 
kuma bayan an jima kadan za ku ganina : 


510 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 16.23 


kuma, Domin ina taffiya wurin Uba ? 


18 Suka che fa, Minene wannan da ya ke 


19 


20 


21 


22 


23 


fadi, In an jima kadan? Ba mu sani ba 
abin da ya ke fadi. Isa ya gane suna so 
su tambaye shi, ya fa che masu, Kuna 
tantambaya a-wurin junanku a-kan wan- 
nan da na fadi, Da sauran jimawa kadan, 
kana ba za ku dubana ba, kuma bayan 
an jima kadan ku a gan ni? Hakika, 
hakika, ina che maku, za ku yi kuka, za 
ku yi bakinzuchiya kuma, amma duniya 
za ta yi murna : za ku yin bakinchikki, 
amma bakinchikkinku za ya komo, ya 
zamma murna. Mache sa'anda tana wa- 
hallar haifuwa, tana da bakinchikki 
domin sa'atata ta zo: amma sa'anda an 
fidda danta, ba ta kara tuna da azaba, 
domin murna da an haifi mutum a- 
chikkin duniya. Ku fa yanzu kuna da 
bakinchikki : amma ni sake ganinku, 
zuchiyarku za ta yi murna, farinchik- 
kinku kuma ba mai-dauka maku. A- 
511 


Google 


16.24 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


chikkin wachan rana ba za ku tambaye 
ni komi ba. Hakika hakika, ma che 
maku, Idan kun roki komi ga Uba, shi 

24 ba ku a-chikkin sunana. Tukuna ba ku 
roki komi ba a-chikkin sunana: ku yi 
roko, za ku karba, domin farinchikkinku 
ya chikka. 


29 Wadannan magana na yi maku da 
misalai : sa'a tana zuwa inda ba zan kara 
yi maku magana da misalai, amma zan 

26 ba ku labarin Uba a-sarari. A-chikkin 
wachan rana za ku yi roko a-chikkin 

27 sunana : kuma ban che maku, Ni yi addu'a 
ga Uba dominku ; gamma Uba da kansa 
yana kamnarku, domin kun kamnache 
ni, kuma kun bada gaskiya na fito dagga 

28 wurin Uba. Na fito dagga chikkin Uba, 
na isso kuma chikkin duniya : kuma, ina 

29 rabu da duniya, za ni wurin Uba. Alma- 
jiransa suka che, Ashe, yanzu kana ma- 
gana a-sarari, ba misali ka ke yi ba. 

30 Yanzu mun sani ka san abu duka, ba ka 


512 


Google i 


UTI kawa kan an o- sam a h Mj 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 17.3 


da bukata kowanne mutum shi tambaye 
ka : dagga wannan muna bada gaskiya ka 

31 fito dagga chikkin Allah. Isa ya amsa 
masu, ya che, Yanzu kuna bada gaskiya ? 

32 Ku duba, sa'a tana zuwa, i, har ta zo, 
inda za a warwatsadda ku, kowa zuwa 
nasa, ku a bar ni ni kadai: amma ni ba 
ni kadai ba ne, gamma Uba yana tare da 

33 ni. Wadannan magana na fada maku 
domin a-chikkina ku sami salama. A- 
chikkin duniya kuna da wahalla ; amma 
ku yi farinchikki, na yi nassara da 
duniya. 


1 WADANNAN magana Isa ya fadi; kana 
ya tada idanunsa samma ya, che, Ya 
Uba, sa'a ta zo; ka daukaka Danka, 

2 domin Da shi daukaka ka : kammar yada 
ka ba shi hukumchi bissa nama duka, 
domin dukan komi da ka ba shi, ya ba 

3 su rai na har abada. Rai na har abada 
ke nan, su san ka, Allah mai-gaskiya 

513 B 


Google 


17.4 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


kadai, da shi kuma wanda ka aiko, Isa 
4 Almasihu. Na daukaka ka bissa duniya, 
da na chikka aikin da ka ba ni in yi. 
5 Yanzu, ya Uba, ka qdaukaka ni, kai da 
kanka, da daraja wada ni ke da ita tare 
6 da kai tun duniya ba ta zamma ba. Na 
bayanna sunanka ga mutane wadanda ka 
ba ni dagga chikkin duniya ; naka su ke, 
ka ba ni su; su kwa sun kiyaye maga- 
7 narka. Yanzu sun sani, iyakar abu duka 
8 da ka ba ni, dagga wurinka su ke : gamma 
zantatuka wadanda ka ba ni, na ba su; 
suka karba, suka sani kuma hakika na fito 
dagga chikkinka, kuma suka gaskanta 
9 kai ne ka aiko ni. Ina yi masu addv’a : 
ba domin duniya ni ke addu'a ba, amma 
domin wadannan da ka ba ni; gamma 
10 su naka ne: kuma dukan abin da ke 
nawa naka ne, naka kuma nawa ne: an 
11 daukaka ni kuma a-chikkinsu. Ba ni 
chikkin duniya kuma gabba nan, amma 
wadannan suna chikkin duniya, ni kwa 


514 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 17.19 


ina zuwa gar:ka. Ya Uba mai-tsarki, ka 
kiyaye su a-chikkin sunanka wanda ka ba 
ni, domin su zamma daya kammar 
12 mu. Sa'anda ina tare da su, na kiyaye 
su a-chikkin sunanka da ka ba ni : na tsare 
su kuma, ko daya dagga chikkinsu ba ya 
þache ba, sai dai dan lalachewa ; domin 
13 nassin ya chikka. Amma yanzu ina zuwa 
gareka : wadannan magana kwa ina fadi 
chikkin duniya, domin su sami farin- 
14 chikkina chikkake a-chikkinsu. Na ba 
su maganarka ; duniya kwa ta ķi su, 
domin su ba na duniya ba ne, kammar 
15 yada ni ba na duniya ba ne. Ba na yin 
addu'a ka dauke su dagga chikkin duniya 
ba, amma ka tsare su dagga Mugun. 
16 Su ba na duniya ba ne, kammar yada ni 
17 ba na duniya ba ne. Ka tsarkake su 
chikkin gaskiya : maganarka ita che gas- 
18 kiya. Kammar yada ka aiko ni a-chikkin 
duniya, hakka kuma na aike su chikkin 
19 duniya. Sabili da su kuma ina tsarkake 
515 


Google 


17.20 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


kaina, domin su da kansu kuma a tsarkake 
20 su chikkin gaskiya. Kuma ba domin 
wadannan kadai ni ke addu'a ba, amma 
domin wadanchan kuma da ke bada gas- 
21 kiya gareni ta wurin maganarsu : domin 
su duka su zamma daya ; kammar yada 
kai, Ya Uba, kana chikkina, ni kuma 
chikkinka, domin su kuma su zamma chik- 
kinmu : domin duniya ta bada gaskiya 
22 kai ne ka aiko ni. Daraja fa wada ka ba 
ni, na ba su; domin su zamma daya, 
23 kammar yada mu daya ne; Ni a-chik- 
kinsu, kai kuma chikkina, domin a chikka 
su chikkin daya ; domin duniya ta sani ka 
aiko ni, ka yi kamnarsu kuma kammar 
24 yada ka kamnacheni. Ya Uba, wadanda 
ka ba ni, ina so su zamna wurin da ni ke, 
tare da ni ; domin su duba darajata, wada 
ka ba ni: gamma ka kamnache ni tun 
25 ba a kaffa duniya ba. Ya Uba mai- 
adilchi, duniya ba ta san ka ba, amma na 
san ka; wadannan kuma suka sani ka 


516 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 18.5 


26 aiko ni. Na kuma sanar masu da su- 
nanka, za ni kuma in sanas da shi; do- 
min wannan kamna wada ka kamnache 
ni ta zamna chikkinsu, ni kuma a-chik- 
kinsu. 


18 SA'ANDA Isa ya fadi wadannan magana, 
ya fita tare da almajiransa, suka haye 
rafin Kidron, inda akwoi wata gona ; ya 
shiga chikkinta, da shi da almajiransa. 

2 Yahutha kuma wanda ya bashe shi, yana 
sane da wurin : gamma Isa kullum ya kan 
3 taffi chan tare da almajiransa. Yahutha 
fa, sa'anda ya sami company na yan 
yaki, da zarmawa dagga wurin manyan 
malamai da Farisawa, ya zo wurin, da 
4 fitillu da wuta da makamai. Isa fa do- 
min ya san dukan abin da za su same shi, 
ya fita, ya che masu, Wanene ku ke 
5 nema? Suka amsa masa, suka che, Isa 
na Nazarat. Isa ya che masu, Ni ne. 
Yahutha kuma, wanda ya bashe shi, yana 
517 


Google 


18.6 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


6 tare da su, yana tsaye. Sa'anda fa ya 
che masu, Ni ne, suka koma da baya, 
7 suka fadi a kassa. Ya sake tambayarsu, 
ya che, Wanene ku ke nema ? Suka che, 
8 Isa na Nazarat. Isa ya amsa, ya che 
Na rigaya na fada maku, Ni ne : idan fa 
ni ne ku ke nema, ku bar wadannan su 
9 taffi abinsu : domin magana ta chikka 
wada ya fadi, Dagga chikkin wadanda ka 
10 ba ni, ko daya ba ya þache mani. Siman 
Bitrus fa, domin yana da takobi, ya zare 
shi, ya sare bawan baban liman, ya dache 
masa kunne na dama. Sunan bawan nan 
11 Malkus ne. Isa fa ya che ma Bitrus, 
ka maida takobi a-chikkin gidansa : 
tasa wada Uba ya ba ni, ba zan sha 
ba ? 
12 Yan yaki fa da sarkin yaki, da zar- 
mawa dagga wojen Yahudawa, suka kama 
13 Isa, suka damre shi, suka kai shi wurin 
Hannana tukuna; gamma shi surukin 
Kayafa ne, wanda ya ke baban liman 
518 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 18.19 


14 wannan shekara. Kayafa ke nan wan- 
da ya yi ma Yahudawa shawara, ya 
kamata mutum daya shi mutu domin 
jamaa. 

15 Siman Bitrus kwa ya bi bayan Isa, 
har kuma da wani almajiri. Wannan 
almajiri fa sanane ne ga baban liman, ya 
shiga kwa chikkin tafarfar baban liman 

16 tare da Isa: amma Bitrus yana woje a- 
bakin kofa a-tsaye. Wanchan almajiri fa 
sananen nan ga baban liman, ya taff 
woje, ya yi magana da mache mai-tsaron 

17 ķofa, ya shigo da Bitrus. Yarinyan fa 
mai-tsaron kofa ta che ma Bitrus, Kai fa 
kana dagga chikkin almajiran mutumen 

18 nan kuma? Ya che, Babu. Ananan su 
bayi da dogarai suna nan tsaye, suka 
rigaya suka hura wuta da gawayi ; gam- 
ma dari yana nan ; suna jin dumin wuta: 
Bitrus kuma yana tare da su, yana tsaye, 
yana jin dumin wuta. 

19 Baban liman fa ya tambayi Isa zan- 


519 


Google 


18. 20 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


chen almajiransa da abin da yana kwoiya- 
20 suwa kuma. Isa ya amsa masa, ya che, 
A-sarari na yi magana ga duniya; kullum 
ina kwoiyasuwa a-chikkin majami'u duk 
da haikali, wurin da Yahudawa duka su 
kan taru ; dagga boye ban fadi komi ba. 
21 Donmi ka ke tambayata ? Ka tambaya 
wadanda sun ji ni, abin da na fada masu : 
ka duba, wadannan sun san abin da na 
22 fadi. Sa'anda ya fadi wannan, wani 
dagga chikkin su dogarai da ke tsaye a- 
wurin, ya mare Isa da hannunsa, yana 
chewa, Kana amsa ma baban liman 
23 hakka ? Isa ya amsa masa, ya che, Idan 
na yi muguniyar magana, sai ka shai- 
da mugunta ; amma idan mai-kyau ne, 
24 donmi ka ke marana ? Hannana fa ya 
aike shi a-damre zuwa Kayafa baban 
liman. 


25 Siman Bitrus dai yana nan tsaye 
yana jin dumin wuta. Suka che masa fa, 
Kana chikkin almajiransa kuma? Ya yı 


520 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 16. 32 


26 musu, ya che, Babu. Wani a-chikkin su 
bayin baban liman, domin shi dangi ne na 
wannan wanda Bitrus ya sare masa kunne, 
ya che, Ko ban gan ka ba a-chikkin gonan 

27 tareda shi? Bitrus fa ya sake yin musu : 
nan da nan zakarra ya yi chara. 


28 Suka taffi da Isa dagga wurin Kayafa, 
suka kai shi chikkin Praitorion : tun da 
wuri ne; su da kansu kwa ba su shiga 
chikkin Praitorion ba, domin kadda su 
tara da kazamta, amma domin su chi 

29 paska. Bilatus fa ya fita woje a-wurinsu, 
ya che, Wache sara ku ke kawowa bissa 

30 mutumen nan? Suka amsa, suka che 
masa, Da mutumen nan ba maketache ba 

31 ne, da ba mu bada shi a-gareka ba. Bi- 
latus fa ya che masu, Ku dauke shi da 
kanku, ku yi masa sharia bissa ga At- 
taurarku. Yahudawa suka che masa, Ba 

32 mu da iko mu kashe kowa: domin a 
chikka magana, wada Isa ya fadi, yana 
kwatantawa irin mutuwa da za ya mutu, 


521 R2 


Google 


18. 33 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


Ja Bilatus fa ya sake shiga chikkin 
Praitorion, ya kirra Isa, ya che masa, 
34 Ko kai Sarkin Yahudawa ne? Isa ya 
amsa, ya che, Kana fadin wannan don 
kanka, ko kwa wadansu suka ambache ni 
35 hakka a wurinka ? Bilatus ya amsa, ya 
che, Ni Ba-Yahudi ne? Al'ummarka 
da manyan malamai suka bashe ka 
36 a-gareni: mi ka yi? Isa ya amsa, ya 
che, Mulkina ba na wannan duniya ba ne : 
da mulkina na wannan duniya ne, da sai 
ma-aikatana su yi fada, domin kadda a 
bashe ni chikkin hannun Yahudawa, 
amma yanzu mulkina ba dagga nan ya ke 
37 ba. Bilatus fa ya che masa, Kai sarki 
ne fa? Isa ya amsa, ya che, Kana tadi 
ni sarki ne. Domin wannan an haife ni, 
domin wannan kuma na zo chikkin du- 
niya, domin im bada shaida ga gaskiya. 
Kowanene da ke na gaskiya ya kan ji 
38 muriyata. Bilatus ya che masa, Minene 
gaskiya ? 
522 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 19.5 


Sa'anda ya fadi wannan, ya fita kuma 

ya taffi wurin su Yahudawa, ya che masu, 

39 Ban sami laifi a-wurinsa ba. Amma kuna 

da al'ada a-wurinku, ni kan kwanto maku 

da mutum daya lokachin paska : kuna so 

fa in kwanto maku da Sarkin Yahudawa ? 

40 Suka sake tada muriya, suna chewa, Ba 

wannan mutum ba, amma Barabbas. 
Barabbas dai barawo ne. 


19 SA'ANNAN fa Bilatus ya dauki Isa, ya 
yi masa bulala. Yan yaki suka tubka 

2 rawani na kaya, suka sa bissa kansa, suka 
yafa masa shunaiyar nga; suka zo wu- 
3 rinsa, suka che, A gaishe ka, Sarkin Ya- 
hudawa! suka mamare shi da hannu- 
4 wansu. Bilatus ya fita woje kuma, ya 
che masu, Ga shi, ma kawo shi woje a- 
wurinku domin ku sani ban sami laifi 
5 a-chikkinsa ba. Isa fa ya fito woje, da 
rawanin kaya a-gareshi da shunaiyar riga. 
Bilatus ya che masu, Ga shi, mutumen ! 


523 


Google 


19. 6 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


6 Sa'anda manyan malamai fa da dogarai 
suka gan shi, suka tada muriya, suna 
chewa, A gichiye shi, a gichiye shi. 
Bilatus ya che masu, Ku dauke shi da 
kanku, ku gichiye shi: gamma ni ban 

7 sami laifi a-chikkinsa ba. Yahudawa su- 
ka amsa, suka che, Muna da doka, bissa 
ga wannan doka kwa ya kamata shi mutu 

8 domin ya maida kansa Dan Allah. Sa- 
'anda Bilatus ya ji wannan batu fa, ya 

9 kara jin tsoro; ya sake shiga chikkin 
Praitorion, ya che ma Isa, Dagga inna ka 
ke? Amma Isa ba ya amsa masa da komi 

10 ba. Bilatus fa ya che masa, Ba ka yi 
mani magana ba ? ba ka sani ba ina da 
iko in sakke ka, ma da iko kuma in 

11 gichiye ka? Isa ya amsa masa, ya che, 
Ba ka da iko bissana ba, sai dai am ba ka 
shi dagga bissa : domin wannan shi wanda, 

12 ya bashe ni gareka ya fi zunubi. Dag- 
ganan fa sai Bilatus ya nemi da za ya 
sakke shi: amma Yahudawa suka tada 


524 


Google 


j à à 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 19.18 


muriya, suna chewa, Idan ka sakki wan- 
nan, kai ba abokin Kaisar be ne : kowa- 
nene ya maida kansa sarki yana gaba da 
13 Kaisar. Sa'anda Bilatus fa ya ji wadan- 
nan magana, ya kawo Isa woje, ya zamna 
bissa dakalin shari'a a-chikkin wani wuri 
wai shi Pavement, amma da Yahudanchi, 
14 Gabbatha. Kwanakin shiriyar paska ne: 
a-wojen sa'a ta shidda ne. Ya che ma 
15 Yahudawa, Ga Sarkinku! Suka tada 
muriya fa, suka che, A taff da shi, a taff 
da shi, a gichiye shi. Bilatus ya che 
masu, In gichiye sarkinku? Manyan 
malamai suka amsa, suka che, Ba 
16 mu da wani sarki sai Kaisar. Dagganan 
fa ya bada shi garesu domin a gichiye 
shi. ` 


17 Suka dauki Isa fa: ya fita, yana 
dauke da gichiyen tache domin kansa, 
zuwa wuri wanda ana che da shi Wurin 
kwaluwa, wanda ana che da shi da Yahu- 

18 danchi Golgotha : wurin da aka gichiye shi 

525 


Google 


19. 19 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


ke nan, tare da shi kuma wadansu biyu, 
guda daya a-kowanne hannunsa, da Isa 
19 a-tsakka. Bilatus kuma ya rubuta suna, 
ya sa shi a-bissa gichiyen wache. Abin 
da aka rubuta ke nan, ISA BA-NAZARAT, 
20 SARKIN YAHUDAWA. Wannan suna fa 
Yahudawa dayawa suka karanta : gamma 
wurin da aka gichiye Isa yana kusa da 
birni : aka rubuta shi kwa da Yahudanchi 
21 da Romanchi, da Hellenanchi. Manyan 
malamai na Yahudawa fa suka che 
ma Bilatus, Kadda ka rubuta, Sarkm 
Yahudawa, amma, ya che, Ni Sarkin 
22 Yahudawa ne. Bilatus ya amsa, ya che, 
Abin da na rubuta, na rubuta ke nan. 
23 Yan yaki fa sa'anda suka gichiye Isa, suka 
dauki tufafinsaf suka raba su hudu, aka 
ba kowanne dan yaki rabonsa, har da 
taguwa kuma: taguwa fa mara-dumki 
che, aka saka ta sarai tun dagga kanta. 
24 Suka che ma junansu fa, Kadda mu tsage 
ta, amma mu jefa kuri'a a-kanta, wanda 


526 


Google ii 


CONSA 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 19.30 


za ta zamma tasa : domin nassin ya chikka 
“wanda ya che, 
Suka raraba tufafina a-chikkinsu, 
A-kan rigata kuma suka jefa kurra. 
Wadannan abu fa yan yaki suka yi. 

25 Amma kusa da gichiyen wache na Isa ga 
uwatasa da yar-uwar uwatasa, Maryamu 
matar Kilyobas, da kuma Maryamu Mag- 

26 daliya suna tsaye. Isa fa sa'anda ya ga 
uwatasa da almajirinsa, wanda ya ke 
kamna, yana tsaye a-wurin, ya che ma 

27 uwatasa, Mache, ga danki! Sa'annan ya 
che ma almajirin, Ga uwarka! Dagga 
wannan saa fa almajirin nan ya taff da 
ita a-chikkin gida nasa. 

28 Bayan wannan Isa, da shi ke ya sani 
yanzu abu duka ya chikka, domin nassin 
ya chikka, ya che, Ina jin kishiruwa. 

29 Nan wurin ajiyaye akwoi wani tulu chikke 
da ruwan tsami : sai suka sa soso chikke 
da ruwan tsami a-kan sanda, suka kawo 

30 shi wurin bakinsa. Isa fa sa'anda ya 


527 


Google 


19.31 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


karbi ruwan tsami, ya che, Ya kare: 
ya sunkwiya da kansa, ya bayas da 
ruhunsa. 


31 Yahudawa fa, domin kwanakin Shi- 
riya ne, domin kadda a bar jikuna a-kan 
gichiyen iache rana assabachi (gamma 
wannan rana assabachi babar rana che), 
suka roki Bilatus a karye kaffafunsu, a 

32 dauke su kuma. Yan yaki fa suka zo, 
suka karye kaffafun na fari da na wan- 
chan kuma wanda aka gichiye shi tare da 

33 shi: amma sa'anda suka zo wurin Isa, 
suka gani kuma ya rigaya ya mutu, ba su 

34 karye kaffafunsa ba : amma wani a-chik- 
kin yan yaki ya soke shi da mashi wurin 
hakarkari, nan-da-nan jini da ruwa suka 

35 fito. Shi wanda ya gani kuma, ya bada 
shaida, shaidatasa gaskiya che kwa: ya 
sani kuma fadinsa gaskiya ne, domin ku 

36 kuma ku bada gaskiya. Gamma wadan- 
nan abu suka faru domin nassin ya chikka, 

37 Ba za a karye kashmsa ba. Kuma wani 


528 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 19.42 


nassi ya che, Za su duba shi wanda suka 
soke. 

38 Bayan wannan Yusufu na Arima- 
tiya, domin shi almajirin Isa ne, amma 
dagga boye sabada tsoron Yahudawa, ya 
nemi yarda a-wurin Bilatus da za ya 
dauki jikin Isa : Bilatus kwa ya ba shi 

39 yarda. Ya zo fa, ya dauki jikinsa. Ni- 
kodimu kuma ya zo, wanda ya zo wurinsa 
tun dafari da da dare ke nan, yana kawo 
mir da aloes garwoye, nauyinsa ya yi. 

40 wojen pound dari. Suka dauki jikin Isa 
fa, suka yi masa likafani gamme da abin 
kamshi, bissa ga aladar yin kushewa ta 

41 Yahudawa. Wurin da aka gichiye shi 
dai akwoi wata gona; a-chikkin gona 
kwa akwoi sabon kabari inda ba a taba 

42 sa mutum ba tukuna. A-nan fa suka 
sa Isa sabada Shiriyar Yahudawa (gam- 
ma kabari yana kusa da wurin). 


529 


Google 


20.1 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


Ananan bissa rana ta fari ga bakwoi, 
Maryamu Magdaliya ta zo dawuri, tun 
da sauran dufu, zuwa kabarin, ta ga an 
2 dauki duchi dagga wurin kabarin. Ta yi 
gudu fa, ta zo wurin Siman Bitrus da 
wanchan almajiri wanda Isa ya yi ķam- 
natasa, ta che masu, Sun dauki Ubangiji 
dagga chikkin kabarin, ba mu sani ba inda 
3 sun aje shi. Bitrus fa ya fita, da wan- 
chan almajiri kuma, suka nufa wojen 
4 kabarin. Suka yi gudu gabba daya : 
wanchan almajiri fa ya chere ma Bitrus, 
ya fara zuwa wurin kabarin ; sa'anda yana 
5 duka yana duba chikki kuma, sai ya ga 
zanoni ajiyayu : amma ba ya shiga ba. 
6 Siman Bitrus fa ya zo kuma, yana bin 
bayansa, ya shiga chikkin kabarin; ya ga 
7 zanoni ajiyayu, da adiko kuma wanda ke 
bissa kansa, ba tare da zanoni ajiyaye 
ba, amma nadade a-chikkin wani wuri 
8 dabam. Sa'annan fa wanchan almajiri 


530 


Go gle 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 20.15 


kuma ya shiga, wanda ya fara zuwa 
wurin kabarin, ya gani, ya bada gaskiya 


9 kwa. Gamma tukuna ba su san nassi 


wanda ya che, Doile sai ya tashi kuma 


10 dagga chikkin matatu. Almajiran fa suka 


11 


12 


13 


14 


15 


sake taffi gidansu. 


Amma Maryamu tana tsaye wurin 
kabarin dagga woje, tana kuka: hak- 
kanan tana chikkin kuka, sai ta duka, 
ta duba chikkin kabarin ; ta ga malaika 
biyu da fararen tufafi, suna zamne, daya 
wojen kai, daya kwa wojen kaffafu wu- 
rin da jikin Isa ya kwanta da. Suka che 
mata, Mache donmi ki ke kuka? Ta 
che masa, Sabada sun dauki Ubangijina, 
kuma ban sani ba inda sun aje shi. 
Sa'anda ta fadi hakka, ta juya jikinta, 
ta ga Isa yana tsaye, ba ta sani ba Isa 
ne. Isa ya che mata, Mache, donmi ki 
ke kuka? Kina neman wanene? Ita, 
chewa ta ke yi mai-noma ne, ta che 
masa, Malam, idan ka dauke shi a-wani 


531 
Google 


20.16 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


wuri, ka fada mani inda ka aje shi, ni 

16 kwa in dauke shi. Isa ya che mata, 
Maryamu. Ta juya jikinta, ta che masa 
da Yahudanchi, Rabboni; wato, Malam 

17 ke nan. Isa ya che mata, Kadda ki 
taba ni; gamma ban hawa zuwa wurin 
Uba tukuna : amma ki taffi wurin yan- 
uwana, ki che masu, Ina hawa zuwa 
wurin Ubana da Ubanku, Allahna da 

18 Allahnku. Maryamu Magdaliya ta zo, 
ta fada ma almajiran, ta che, Na ga 
Ubangiji; ta fada masu kuma ya fada 
mata wadannan abu. 

19 Sa'anda fa mareche ya yi, a-chikkin 
yini nan, na fari ga bakwoi, kofofi kuma 
suna rufe wurin da almajiran su ke, 
sabada tsoron Yahudawa, Isa ya zo, ya 
tsaya a-tsakkarsu, ya che masu, Sa- 

20 lama a-gareku. Sa'anda ya fadi hakka 
ya nuna masu hannuwansa da wurin 
hakarkarinsa. Almajiran fa suka yi 

21 murna sa'anda suka ga Ubangiji. Isa fa 

532 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 20. 26 


22 


23 


24 


25 


26 


ya sake che masu, Salama a-gareku : kam- 
mar yada Uba ya aiko ni, hakkanan 
kuma ina aike ku. Sa'anda ya fadi 
wannan ya hura masu lumfashi, ya che 
masu, Ku karbi Ruhu Mai-tsarki: du- 
kan wanda za ku gafarta masu zunu- 
bansu, an gafarta masu ke nan; dukan 
wanda za ku rike masu zumubansu, an 
rike su ke nan. 


Amma Toma, daya dagga chikkin 
su goma sha biyu, wanda ana che da 
shi Tagwaye, ba shi tare da su sa'anda 
Isa ya zo. Sauran almajiran fa suka 
che masa, Mun ga Ubangiji. Amma ya 
che masu, Im ban ga kofai na kusoshi 
a-chikkin hannuwansa, in sa yatsana 
a-chikkin kofai na kusoshi, in sa hannuna 
kuma chikkin hakarkarmsa, ba ni bada 
gaskiya. 


Bayan kwana takwas kuma alma- 
jiransa suna nan chikki, da Toma kuma 
533 


Google 


20.27 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


tare. Isa ya zo, kofofi suna rufe, ya 
tsaya a-tsakka, ya che, Salama a-gareku. 
27 Sa'annan ya che ma Toma, Ka miko 
yatsanka dagganan, ka duba hannuwana ; 
ka miko hannunka dagganan, ka sa shi 
chikkin hakarkarina : kadda ka zam- 
28 ma mara-bangaskiya, amma ka bada 
gaskiya. Toma ya amsa, ya che masa, 
29 Ubangijina da Allahna kuma. Isa ya che 
masa, Sabada ka gan ni ka bada gaskiya : 
masu-albarka ne wadanda ba su gani ba, 
amma sun bada gaskiya. 
30 Da wadansu alamu dayawa kwa 
Isa ya yi gabban almajiran, wadanda ba 
a rubuta su chikkin wannan litafi ba: 
əl amma an rubuta wadannan, domin ku 
bada gaskiya Isa Almasihu ne, Dan 
Allah; chikkin bada. gaskiya kuma ku 
sami rai a-chikkin sunansa. 


534 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 21.7 


Bayan wannan Isa ya bayanna kansa 
kuma ga almajiran a-wurin bahar na 
Tibariya ; yada ya bayanna garesu ke 
2 nan. Suna nan tare su Siman Bitrus, da 
Toma wanda ana che da shi Tagwaye, da 
Natanayilu na Kana chikkin Galili, da 
yayan Zabadi, da wadansu biyu kuma 
3 dagga chikkin almajiransa. Siman Bit- 
rus ya che masu, Ni za ni su. Suka che 
masa, Mu kuma mu a zo tare da kai. 
Suka fita, suka shiga chikkin jirgi ; wan- 
4 nan dare fa ba su kama komi ba. Am- 
ma sa'anda gari yana wayewa, Isa yana 
tsaye a-gaþar bahar: amma almajiran 
5 ba su shina Isa ne. Isa fa ya che masu, 
Yaya, kuna da wani abinchi? Suka 
6 amsa masa, suka che, Babu. Ya che 
masu, Ku jefa taru ga hannun dama na 
jirgi, ku a samu. Suka jefa fa: yanzu 
kwa suka kasa jawo shi sabada yawan 
7 kifaye tulli. Wannan almajiri fa wanda 
Isa yana kamnatasa, ya che ma Bitrus, 


535 


Google 


21. 8 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


Ubangiji ne. Siman Bitrus fa sa'anda 
ya ji Ubangiji ne, ya yafa da gwodo 
(gamma tsirara ne), ya fada da kansa 
8 a-chikkin bahar. Amma sauran alma- 
jirai suka zo chikkin dan jirgi (gamma 
ba su da nisa da kassa ba, sai wojen 
kamu metin), suna jawo taru chikke da 
9 kifaye. Sa'anda fa suka fita, suna taka 
kassa, suka ga wuta ta gawayi a-wurin, 
da kifi kuma a-bissa, da dunkulin gurasa. 
10 Isa ya che masu, Ku diba dagga chikkin 
kifayen da kun kama yanzu, ku kawo. 
11 Siman Bitrus fa ya hawo, ya jawo 
taru zuwa kassa, chikke da manyan 
kifaye, guda dari da hamsin da uku: 
duk da suna dayawa fa hakka, taru ba 
12 ya keche ba. Isa ya che masu, Ku zo, 
ku karye kumallonku. Dagga chikkin 
almajiran ba wanda yana da karfin zu- 
chiya da za ya tambaye shi, Wanene 
13 kai? gamma sun sani Ubangiji ne. Isa 
ya zo, ya dauki dunkulin gurasa, ya ba 
536 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 21.18 


14 


15 


16 


17 


18 


su, da kifi kuma. Wannan yanzu lo- 
kachi na uku ne da Isa ya bayannu ga 
almajiran, bayan da ya tashi dagga 
chikkin matatu. 


Sa'anda fa suka karye kumallonsu, 
Isa ya che ma Siman Bitrus, Siman, dan 
Yohanna, ka fi kamnata da wadannan ? 
Ya che masa, I, Ubangiji; ka sani ina 
sonka. Ya che masa, Ka yi kiwon yayan 
tumakina. Ya sake che masa fadin na 
biyu, Siman, dan Yohanna, kana kam- 
nata ? Ya che masa, I, Ubangiji; ka 
sani ina sonka. Ya che masa, ka zamma 
makiyayen tumakina. Ya che masa har 
fadin na uku, Siman, dan Yohanna, kana 
sona ? Zuchiyar Bitrus ta bache sabada 
fadin nan na uku da ya yi masa, Kana 
sona? Ya che masa fa, Ubangiji, ka 
san abu duka: ka sani ina sonka. Isa 
ya che masa, Ka yi kiwon yan tumakina. 
Hakikan, hakikan, ina che maka, Sa- 
'anda kana yaro, ka kan yi damarrar 


537 
Google 


21.19 BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 


kanka, ka kan yi yawo inda ka nula : 
amma sa'anda ka tsufa, za ka mike 
hannuwanka, wani za shi yi maka da- 
marra, za ya kai ka inda ba ka so ba. 
19 Ya fadi wannan, yana kwatantawa irin 
mutuwa da za shi girmama Allah da ita. 
Sa'anda ya fadi wannan fa, ya che masa, 
20 Ka biyo ni. Bitrus ya waiwaya, ya ga 
almajirin nan wanda Isa yana kamnatasa 
yana bi; shi ne wanda ya jingina ga 
kirjinsa wurin chin abinchi, wanda ya che 
kuma, Ubangiji, wanene shi wanda yana 
21 bashe ka? Bitrus fa, da ya gan shi, 
ya che ma Isa, Ubangiji, wannan mu- 
22 tum fa, mi za ya yi? Isa ya che masa, 
Idan na nufa shi zamna har na zo, inna 
23 ruwanka ? kai dai ka biyo ni. Wannan 
magana fa ta taffi wurin yan-uwan, wai, 
Wannan almajiri ba za ya mutu ba: 
amma Isa ba ya che masa, ba za ya mutu 
ba : amma, Idan na nufa shi zamna har 
na zo, inna ruwanka ? 


538 


Google 


BISHARA DAGGA HANNUN YOHANNA 21.25 


24 Shi ne wannan almajiri wanda ya 
ke shaidar wadannan al'amura, ya kuma 
rubuta wadannan abu : mun sani kuma 
shaidatasa gaskiya che. 


25 ~ Akwoi kuma wadansu abu dayawa 
da Isa da yi, wadanda ina tsamani da 
a che za a rubuta su kowanne daya, da 
duniya da kanta ba za ta iya qauki 
litatafai wadanda za a rubuta. 


Google 


a wa Original from 
Digitized by Google | | UNIVERSITY OF WISCONSIN a 


AYUKAN MANZANI 


LABARI na fari na yi, Ya Thawufilus, 
bissa abin da Isa ya soma yi, da abin da 
2 ya soma kwoiyasuwa, har ran da aka 
karþe shi bissa, bayanda ya yi wasichi 
ta wurin Ruhu Mai-tsarki ga Manzani 
3 wadanda ya zabi : wadanda ya nuna masu 
kansa kuma da rai bayan radadin da ya 
- sha da shaida dayawa, kwana arbain yana 
bayanne garesu, yana zanchen al'amura 
4 na mulkin Allah : da shi ke kuma yana 
tare da su wuri daya, ya wasiche su kadda 
su rabu da Kuddus, amma su jira alka- 
walin Uba, wanda kuka ji a-wurina, in ji 
5 shi: gamma Yohanna ya yi baptisma da 
ruwa, amma ku za a yi maku baptisma da 
541 


Google 


1.6 AYUKAN MANZANI 


Ruhu Mai-tsarki ba sauran kwanaki daya- 
wa nan gabba ba. 


6 Su fa, da suka taru, suka tambaye 
shi, suna chewa, Ya Ubangiji chikkin 
wannan lokachi ka ke mayar ma Israila da 

7 mulki? Ya che masu, Ba naku ba ne 
da za ku san zamanu da wakatai wadanda 
Allah ya sanya a-chikkin nasa hukumchi. 

8 Amma za ku karbi iko lokachinda Ruhu 
Mai-tsarki ya jido maku : za ku zamma 
shaiduna kuma chikkin Kuddus da chik- 
kin dukan Yahudiya da Samariya, har 

9 kuma iyakar wurarin duniya. Sa'anda 
ya fadi wannan, su suna chikkin dubawa, 
aka dauke shi bissa ; girgije ya karþe shi 

10 har ya bache masu. Tun suna chikkin 
zuba ido zuwa samma, yana taffiya, sai ga 
mutum biyu daura da su a-tsaye da 

11 fararen tufafi; suka che kuma, Ya ku 
mazajen Galih, donmi ku ke tsaye kuna 
duba zuwa samma ? wannan Isa wanda 
aka raba shi da ku, aka karbe shi sam- 

542 


Google 


AYUKAN MANZANI 1. 16 


ma, kammar yada kuka ga taffiyatasa 
zuwa chikkin samma, hakkanan za shi 
zuwa. 


12 Sa'annan suka tashi tudur Zaitun 
wanda ke kusa da Kuddus, taffiyar rana 
assabachi tsakaninsu, suka komo Kuddus. 

13 Sa'anda suka shigo, suka hawo beni, 
wurin da su ke zamne: da Bitrus da Yo- 
hanna da Yakub da Andarawus, Filibbus 
da Toma, Barthulamawus da Mattai, 
Yakub dan Halfa, da Siman Rahibi, da 

14 Yahutha dan-uwan Yakub. Wadannan 
duka da zuchiya daya suka rika lizimta 
bissa ga addu'a tare da wadansu mata, 
da Maryamu uwar Isa, da yan-uwansu 


kuma. 


15 A-chikkin wadannan kwanaki, Bitrus 
ya tashi tsaye a-chikkin tsakkar yan-uwa 
(akwoi fa taron mutane a-nan wuri daya, 

16 sun yi wojen dari da ashirin), ya che, Ya 
ku yan-uwa, doile aka chikka wannan 

543 


Google 


1.17 AYUKAN MANZANI 


nassi, wanda Ruhu Mai-tsarki ya rigaya 
ya fadi ta bakin Dawuda ga zanchen Ya- 
hutha, wanda ya zamma majayin hanya 
17 ga wadanda suka dauki Isa. Gamma da 
a-chikkinmu ana kidayassa, ya kwa karbi 
18 nasa rabo chikkin wannan hidima. (Wan- 
nan mutum fa ya sami gona da ladan 
zambatasa, ya fado da kai, ya ratatake a- 
19 tsakka, dukan hanjinsa suka zube. Wan- 
nan kwa ya zamma sanane ga dukan ma- 
zamna a Kuddus ; har aka che da gonan 
nan a-chikkin harshensu Hakaldama, wato 
20 gonar jini ke nan.) Gamma a-chikkin 
litafin Zabura an rubuta, 
Bari a maida wurin zammansa kango, 
Kadda kowa shi zamna a-chikki ; 
kuma, 


Shugabbanchinsa wani shi karba. 

21 Dagga chikkin mutane fa wadanda sun 

gamma kansu da mu dukan kwanakin da 

Ubangiji Isa yana shiga da fita a-wu- 

22 rinmu, tun dagga baptismar Yohanna har 
544 


Google 


AYUKAN MANZANI 2.3 


zuwa ran da aka dauke shi dagga chik- 
kinmu, aka karbe shi bissa, doile daya a- 
chikkinsu shi zamma shaida tare da mu ga 
23 tashinsa. Suka mika biyu; Yusufu wanda 
ana che da shi Barsaba, wanda aka lakaba 
24 masa Yustus, da kuma Mattiyas. Suka 
yi addu'a, suka che, Ya Ubangiji, da ka 
ke sanin zukatan mutane duka ; chikkin 
wadannan biyu ka nuna wanda ka zaba, 
25 domin shi karþi matsayi chikkin hidima 
da manzanchin nan inda Yahutha ya yi 
26 sunkwiye, domin shi taffi wurinsa. Suka 
yi kuri'a a-kansu, kura ta fado a-kan 
Mattiyas, aka yi lisafinsa tare da Man- 
zanin goma sha daya. 


9 SA'ANDA ranar Pentecost ta yi, dukansu 
2 suna tare wuri daya. Ba labari, sal wata 
kara kammar ta huchin babar iska, ta fito 
samma, ta gamma gida wurinda su ke 

3 zamne. Harsuna kuma mararaba da Juna, 
kammar na wuta, suka bayanna masu ; ya 


545 S 


Google 


2.4 AYUKAN MANZANI 


zamna bissa kowanne daya a-chikkinsu. 

4 Dukansu aka chikka su da Ruhu Mai- 
tsarki, suka soma zanche da wadansu har- 
suna, tamkar yada Ruhu ya ba su yin 
furchi. 


5 Akwoi fa wadansu Yahudawa, mu- 
tane masu-tsoron Allah, dagga chikkin 
kowache al'umma da ke kalkashin samma, 

6 mazamna a-chikkin Kuddus. Sa'anda 
aka ji wannan kara, taro suka taru wuri 
daya, suka dimauche, domin kowanne 
mutum yana jinsu suna zanche da nasa 

7 harshe. Dukansu suka dame, suna ma- 
maki, suna chewa, Duba, ko wadannan 
duka da su ke magana ba Galilawa ba ne ? 

8 Kaka fa muna ji, kowanne mutum da 

9 harshenmu inda aka haife mu? Da 
Fartiyawa da Madiyawa da Ilamiyawa, 
da mazamna chikkin Mesopatamiya da 
Yahudiya da Kapadokiya, da Buntus da 

10 Asiya, da Farijiya da Bamfiliya, da Masar 
da wurarin Libiya wojen Kairowane, da 


546 


Go gle 


AYUKAN MANZANI 2.17 


sabkakun Romawa, Yahudawa ke nan da 
11 shigegu, Karitiyawa da Larabawa, muna 
Jinsu suna zanche chikkin harsunanmu 
12 ayuka masu-girma na Allah. Dukansu 
suka dame, suka rude, suna che ma ju- 
13 nansu, Inna baichin wannan? Amma 
wadansu suna ba'a, suna chewa, Wadan- 
nan chikke su ke da sabon wine. 


14 Amma Bitrus, a-tsaye tare da goma 
sha dayan nan, ya tada muriyatasa, ya 
che masu, Ya ku mazajen Yahudiya, da 
dukanku kuma mazamna a-chikkin Kud- 
dus, bari wannan shi zamma sanane gare- 
ku, ku kassa kunne kuma ga zantatukana. 

15 Gamma wadannan ba masu-maye ba ne, 
kammar yada ku ke tsamani; da shi ke 

16 sa'a ta tara kadai ga yini ne; amma shi ne 
abin da an fadi ta bakin annabi Yoila ; 


17 Za ya zamma a-chikkin kwanakin 
karshe, in ji Allah, 
Za ni zuba Ruhuna bissa nama duka : 


047 


Google 


2.18 


18 


19 


20 


21 


AYUKAN MANZANI 


Yayanku, maza da mata, za su yi 
annabchi, 

Majiya-karfinku za su ga wahayi, 

Tsofofinku kuma za su ga mafalkai : 

I, kuma bissa bayina, maza da mata, 

Za ni zuba Ruhuna chikkin wa- 
danchan kwanaki, za su yi annab- 
chi kuma. 

Za ni bada al'ajibai chikkin samma 
a-bissa. 

Alamu chikkin duniya dagga karkas ; 

Jini, da wuta, da hauhawan hayaki : 

Za a juya rana ta komo dufu, 

Wata kuma ya komo jini, 

Kamin ranar Ubangiji ta zo, 

Ranan nan mai-girma mabayanniya. 

Za ya zamma kwa, dukan wanda ya 
yi kirra da sunan Ubangiji za ya 
chira. 


22 Ya ku mutanen Israila, ku ji wadannan 


zantatuka : Isa Ba-Nazarat, mutum wan- 
da Allah ya shaida maku shi yardadensa 


548 


Google 


AYUKAN MANZANI 2.27 


ta wurin ikoki da al'ajibai da alamu wa- 
danda Allah ya yi ta hannunsa a-tsakki- 
23 yarku ; ku ma kun san hakka : wannan, da 
aka bashe shi bissa ga shawarar Allah da 
ya kadara, da rigasaninsa, ku kuka yi 
masa gichiye kuka kashe shi, ta hannun 
24 miyagun mutane: Allah kwa ya tashe 
shi, bayanda ya kwanche azabar mutuwa : 
da shi ke ba shi yuwuwa ta rike shi. 
25 Gamma Dawuda ya ambache shi, ya che, 


Na ga Ubangiji kullum a-gabban 
fuskata, 
Gamma yana ga hannun damana, 
domin kadda a jijige ni : 
26 Domin wannan zuchiyata ta yi fari, 
harshena ya yi murna, 
Har kuma jikina za ya zamna chikkin 
hope, 
27 Gamma ba za ka bar raina chikkin 
Hades ba, 
Ba kwa za ka bar Mai-tsarkinka shi 
ga rubewa. 


549 
Google 


2. 28 AYUKAN MANZANI 


28 Ka sanashe ni tafarkokin rai; 
Za ka chikka ni da farinchikki gab- 
ban fuskarka. 


29 Ya ku, yan-uwa sai in fadi zanchen Da- 
wuda uban ubanni a-sarari, ya mutu, aka 
bizne shi kuma, kabarinsa a-wurinmu ya 

30 ke har wa yau. Da ya ke fa shi annabi 
ne, yana kwa sane Allah ya rantse masa 
da rantsuwa, dagga chikkin irin tsatsonsa 

31 za ya kaffa wani a-bissa kursi’insa : shi 
domin ya rigaya ya ga wannan, zanchen 
tashin Almasihu ya yi da ya che ba a bar 
shi chikkin Hades ba, jikinsa kuma ba ya 

32 ga rubewa ba. Wannan Isa, Allah ya 
tashe shi, mu kuma duka shaidu ne ga 

33 wannan. Da shi ke fa an daukaka shi ga 
hannun dama na Allah, ya kuma karbi 
alkawali na Ruhu Mai-tsarki dagga wurin 
Uba, ya zubo da wannan, abin da ku ke 

34 gani kuna ji kuma. Gamma Dawuda ba 
ya hawo zuwa chikkin sammai ba : amma 
shi da kansa ya che, 

550 


Google 


AYUKAN MANZANI 2.40 


-= Ubanjigi ya che ma Ubangijina, 
Ka zamna ga hannun damana, 
35 Har in maida makiyanka matashin 
sawayenka. 


36 Bari dukan gidan Israila fa su sakan- 
kanche, Allah ya maida wannan Isa, wanda 
kuka gichiye shi, Ubangiji da Almasihu. 


37 Sa'anda suka ji wannan fa, suka soku 
chikkin zuchiyarsu, suka che ma Bitrus 
da sauran Manzani, Ya ku yan-uwa, mi 

38 zamu yi? Bitrus ya che masu, Ku tuba, 
a yi ma kowanne daya dagga chikkinku 
baptisma chikkin sunan Isa Almasihu 
zuwa gafarar zunabanku; za ku karbi 

39 Ruhu Mai-tsarki kuma kyauta. Gamma 
alkawali a gareku ya ke, da yayanku, da 
dukan manisanta, iyakar wanda Ubangiji 

40 Allahnmu za ya kirrawo. Da wadansu 
zantatuka dayawa ya yi shaida, ya yi 
masu galgadi kuma, yana chewa, Ku 
chechi kanku dagga chikkin wannan gur- 

551 


Google 


2.41 AYUKAN MANZANI 


41 batachen zamani. Wadannan fa da suka 
karbi maganatasa, aka yi masu baptisma : 
a chikkin wannan rana fa aka kara masu- 
42 rai wojen talata garesu. Suka rika lizimta 
a-chikkin kwoiyasuwar Manzani dd zu- 
munta da kakaryawar gurasa da addu'oi. 


43 Tsoro ya kome ma kowanne mai-rai, 
kuma aka gudana da al'ajibai da alamu 

44 dayawa ta hannun Manzani. Dukan ma- 
su-bada gaskiya suna tare, suna taraya da 

45 dukan abin da ke garesu. Suka seyar da 
abin mulkinsu, da wadatansu, suka raraba 
ma dukan mutane, kammar yada ko- 

46 wanne mutum ya ke da bukata. Suna 
nan yau da gobe, suna lizimta chikkin 
haikali da zuchiya daya, suna kakaryen 
gurasa chikkin gidajensu, suna chin abin- 
chinsu da farinchikki da shimfidadiyar 

47 zuchiya, suna yabon Allah, suna da tago- 
mashi wurin dukan mutane. Ubangiji 
kuma yana tatarawa yau da gobe wa- 
danda a ke chetonsu. 


552 


Google 


AYUKAN MANZANI 3. 8 


ANANAN Bitrus da Yohanna suna hawa 
zuwa haikali domin wakachin addu'a sa'a 
. 2 ta tara. Akwoi wani mutum gurgu tun 
dagga chikkin uwatasa, wanda ana aje shi 
kowache rana a-bakin kofar haikali wada 
ana che da ita Kekyawa, domin shi roki 
sadaka ga wadanda su ke shiga haikali, 
3 aka dauko shi; sa'anda ya ga Bitrus da 
Yohanna suna shirin shiga haikali, ya 
4 roki shi karbi sadaka. Bitrus ya zurra 
masa ido tare da Yohanna, kana ya che, 
5 Ka dube mu. Ya kaffa masu duba, yana 
tsamani za ya karbi wani abu dagga 
6 wurinsu. Amma Bitrus ya che, Da azurfa 
da zinariya ba ni da su ; amma abin da ni 
ke da shi, shi ni ke ba ka. Chikkin sunan 
Isa Almasihu Ba-Nazarat, ka yi taffiya. 
7 Ya kama shi da hannunsa na dama, ya 
tashe shi: nan-da-nan kaffafunsa da ida- 
8 nun sawayensa suka sami karfi. Ya za- 
burra, ya mike a-tsaye, ya soma tafiya ; 
tare da su kuma ya shiga chikkin haikali, 
553 s 2 


Google 


3.9 AYUKAN MANZANI 


yana taffiya, yana tumma, yana yabon 
9 Allah. Dukan mutane suka gan shi yana 
10 taffiya yana yabon Allah : suka sansanche 
shi ne wanda ya kan zamna domin sadaka 
a-bakin Kekyawar Kofa ta haikali : suka 
chikka da mamaki da dimuwa sabada abin 

da ya same shi. 


11 Yana nan, yana rike da Bitrus da 
Yohanna, sai dukan mutane suka sheko 
masu da gudu a-chikkin haraba wada ana 
che da ita ta Sulaimanu, suna mamaki 

12 dayawa. Sa'anda Bitrus ya ga wannan, 
ya amsa ma mutane, ya che, Ya ku Israila- 
wa, donmi ku ke mamaki da wannan ? 
donmi kuma ku ke zurra mamu ido, sai 
ka che da ikon kanmu ko kwa da tsoron 
Allahnmu muka sanya wannan shi yi 

13 tafiya? Allah na Ibrahim, da na Ishaku, 
da na Yakub, Allahn iyayenmu, ya dau- 
kaka Barransa Isa, wanda kuka bashe shi, 
kuka yi musunsa a-gabban Bilatus, loka- 

14 chinda ya kudurta za ya sakke shi. Amma 

554 


Google 


AYUKAN MANZANI 3:21 


Mai-tsarki da Mai-adilchi kuka musanche, 
kuka bidi a ba ku mutum mai-kissan kai, 
15 kuka kashe Sarkin rai: wanda Allah ya 
tashe shi dagga matatu ; mu kwa shaidu 
16 ne ga wannan. Ta wurin bangaskiya 
chikkin sunansa kuma, sunansa ya karfafa 
wannan mutum wanda ku ke gani, kun 
san shi kuma : i, bangaskiya wada ke ta 
wurinsa, tta che ta ba shi wannan chik- 
17 kakiyar lafiya a-gabbanku duka. Yanzu 
fa yan-uwa, na sani chikkin jahilchi kuka 
yi wannan, kammar yada mahukumtanku 
18 kuma suka yi. Amma abin da Allah ya 
rigaya ya bada labarinsa ta bakin anna- 
bawa duka, chewa, Almasihunsa za ya sha 
19 wahalla, hakkanan ya chikka. Ku tuba 
fa, ku juyo, domin a shafe zunubanku, 
domin hakkanan wakatan wartsakewa 
20 dagga wurin Ubangiji su zo maku ; domin 
kuma shi aiko Almasihu wanda aka ka- 
21 dara maku shi, shi Isa: wanda doile 
samma za ta karbe shi har zuwa zamanin 


555 


Google 


3:22 AYUKAN MANZANI 


mayasda kowanne abu, abin da Allah ya 
fadi ta bakin annabawansa masu-tsarki 
22 wadanda ke tun farkon duniya. Musa 
dai ya che, Ubangiji Allah za ya tada wani 
annabi gareku dagga chikkin yan-uwanku 
kammar ni; a-gareshi za ku kassa kunne 
chikkin iyakachin abin da za shi fada 
23 maku duka. Za ya zamma kuma, ko- 
wanne mai-rai wanda ba ya kassa kunne 
ga annabin nan za a halaka shi sarai dagga 
24 chikkin jama'a. I, har dukan annabawa 
kuma tun dagga Samuila da wadanda su 
ke bayansa, iyakar wadanda suka yi ma- 
gana, suka bada labarin wannan kwanaki. 
25 Ku ne yayan annabawa, da na alkawali 
wanda Allah ya alkawarta ma ubanninmu, 
yana che ma Ibrahim, Chikkin tsatsonka 
kuma dukan kabilan duniya za su sami 
26 albarka. A-gareku Allah ya fara aiko 
Barransa bayan da ya tashe shi, domin shi 
albarkache ku, yana juyo da kowanne 
daya a-chikkinku ga barin muguntassa. 


556 ' 


Google 


AYUKAN MANZANI 4. 8 


SUNA chikkin yi ma mutane magana, sai 
malamai da hakimi mar-tsaron haikali, da 

2 Sadukiyawa suka tuzgo masu, suna jin 
chiwo a-ransu domin suna kwoiya ma mu- 
tane, suna shela tashi dagga matatu chik- 

3 kin Isa. Suka sa masu hannu, suka sa su 
chikkin damri har washegari: gamma 

4 mareche ya rigaya ya yi. Amma dagga 
chikkin wadanda suka ji magana, dayawa 
suka bada gaskiya, yawan mutane ya kai 
wojen hamsa. 


5 Ananan da safe, mahukumtansu da 
datibansu da marubutansu suka taru 
6 chikkin Kuddus; Hannana kuma, baban 
liman yana nan, da Kayafa, da Yohanna, 
da Iskandari, da iyakachin wadanda su ke 
7 dagga dangin baban liman. Sa'anda suka 
tsayadda su a-tsakka, suka tambaya, Da 
wanne iko, ko kwa chikkin wanne suna 
8 kun yi wannan? Sa'annan Bitrus, chikke 
da Ruhu Maitsarki, ya che masu, ya ku 
mahukumtan jama'a da datibai, Idan 
557 


Google 


4. 9 AYUKAN MANZANI 


9 ana yi mamu kwankwanto yau bissa 
kyautawa da aka yi ma wani tauyeyen 
mutum, ta wurin ko minene mutumen nan 

10 ya warke; bari abin ya zamma sanane 
gareku, da jama'ar Israila duka, chikkin 
sunan Isa Almasihu na Nazarat, wanda 
kuka gichiye shi, wanda Allah ya tashe shi 
dagga matatu, a-chikkinsa mutumen nan 

11 yana tsaye a-gabbanku lafiyeye. Wannan 
shi ne duchin da ku magina kuka wakala, 
shi ne aka maishe shi kan kusuruwa. 

12 Babu cheto kwa ga waninsa: gamma 
babu wani suna kuma kalkashin samma, 
da aka bayas ga mutane, inda za mu 
chira. 


13 Sa'anda fa suka ga karfinzuchiya na 
Bitrus da Yohanna, suka gane kuma mu- 
tane marasa-karatu ne, talakawa, suka yi 
mamaki ; suka dauki zobe a-kansu suka 

14 kasanche tare da Isa. Domin kuma suna 
ganin mutum wanda aka warkadda shi 
yana tsaye tare da su, ba su da iko su yi 

558 


Google 


a e —I| 


AYUKAN MANZANI 4. 21 


15 jayeyar komi. Amma sa'anda suka 
umurche su su fita bayan fada, suka yi 
16 shawara da junansu, suna chewa, Mi za mu 
yi da wadannan mutane ? gamma hakika 
sanane ne ga dukan mazamnan Kuddus 
an yi alama mabayanniya ta hannunsu ; 
mu kwa ba mu da iko mu yi musunsa. 
17 Amma domin kadda ya kara yawaita a- 
chikkin mutane, bari mu yi masu kashedi, 
nan gabba kadda su yi magana da kowa 
18 a-chikkin wannan suna. Suka kirrawo 
su, suka dokache su kadda su yi magana 
ko kadan, kadda kuma su kwoiyas chikkin 
19 sunan Isa. Amma Bitrus da Yohanna 
suka amsa, suka che masu, Ko daidai ne 
gabban Allah mu fi jin ku da Allah, ku hu- 
20 kumta : gamma ba shi yuwuwa a-garemu 
mu rasa fadin abin da muka ji muka gani. 
21 Sa'anda fa suka dada yi masu kashedi, 
suka sakke su, da shi ke ba su sami 
huja da za su yi masu hukumchi, sabada 
mutane; gamma dukan mutane suka 


559 


Google 


4. 22 AYUKAN MANZANI 


girmama Allah a-kan abin da aka gudanas. 

22 Gamma mutumen da aka nuna alama ta 
warkasuwa a-bissansa, shekarunsa suka fi 
arbain. 

23 Da aka sakke su, suka zo chikkin 
jama'assu, suka bada labarin dukan abin 
da manyan malamai da datibai suka che 

24 masu. Su kwa, da suka ji, suka tada 
muriyassu ga Allah da zuchiya daya, suka 
che, Ya Ubangiji, Kai ne wanda ya yi 
samma da kassa da bahar, da abin da ke 

25 chikkinsu duka : ka kuma fadi ta wurin 
Ruhu Mai-tsarki, ga bakin ubanmu Da- 
wuda barranka, chewa, 


Donmi Al'ummai suka yi hauka, 
Dangogi suka yi tunanin al'amuran 
wofi ? 
26 Sarakunan duniya suka kafla daga, 
Mahukumta suka taru, 
Gaba da Ubangiji, da Almasihunsa 
kuma : 


560 


Google 


AYUKAN MANZANI 4. 33 


27 gamma hakika a-chikkin wannan birni, da 
Hirudus da Bunti Bilatus tare da Al'um- 
mai da jama'un Israila suka tarma Bar- 
ranka mai-tsarki Isa, wanda ka shafa, 

28 domin su yi iyakar abin da hannunka da 
shawarakka suka kadara za ya faru. 

29 Yanzu, Ya Ubangiji, ka dubi kashedansu : 
ka ba bayinka kuma su fadi maganarka da 

30 karfinzuchiya duka, kana kwa mika han- 
nunka garin warkasuwa ; domin kuma a 
gudana da alamu da al'ajibai ta wurin 

31 sunan Barranka Mai-tsarki Isa. Sa'anda 
suka yi addu'a, wurin ya raurawa inda su 
ke tatare ; dukansu suka chikka da Ruhu 
Mai-tsarki, suka fadi maganar Allah da 
karfinzuchiya. 


92 Taron wadanda suka bada gaskiya 
zuchiyarsu da ransu kuma daya ne : kuma 
a-chikkinsu babu wanda ya che da komi 
dagga chikkin abin da ya mallaka nasa 
ne; amma suna taraya chikkin kowanne 

33 abu. Da iko mai-girma kuma Man- 


561 


Google 


4. 34 AYUKAN MANZANI 


zanin suka bada shaidarsu ga tashin 
Ubangiji Isa : alheri mai-girma kuma yana 
34 bissansu duka. Gamma dagga chikkinsu 
kuma babu wanda ya rasa abu: gamma 
1yakachin wadanda su ke ma-abutan go- 
naki da gidaje suka seyarda su, suka 
35 kawo tamanin abin da aka seyas, suka aje 
a-gabban Manzanin; aka raraba ga ko- 
wanne qaya, gwalgwadon bukatar kowa. 


36 Yusufu kuma, wanda Manzanin suka 
lakaba masa Barnaba (wato, azanchinsa 
Dan Taimako ne), Lawiyu ne, ga asalinsa 

37 mutumen Kubrus, da shi ke yana da gona, 
ya seyarda ita, ya kawo kurdi, ya aje su 
a-gabban Manzanin. 


5 Amma wani mutum, wanda ana che da shi 
Hananiya, tare da matatasa Safiratu, ya 

2 seyar da wani abin mulkinsa, ya make 
sashen tamani, matatasa kwa tana chikkin 
shawaran ; ya kawo sashe, ya aje a-gabban 

3 Manzanin. Amma Bitrus ya che, Hana- 


562 


Google 


AYUKAN MANZANI 5. 9 


niya, donmi Shaitan ya chikka zuchiyarka 
da za ka yi ma Ruhu Mai-tsarki kariya, ka 

4 make sashe dagga tamanin gona? Tun 
yana nan ba naka ya ke zamma ba? 
bayanda aka seyas kuma, ba chikkin 
ikonka shi ke ba ? Inna abin da ya sa ka 
shawarta wannan al'amari a-chikkin zu- 
chiyarka ? ba ka yi kariya ga mutane ba, 

5 amma ga Allah ne. Hananiya da ya ji 
wadannan magana ya fadi ya mutu: 
baban tsoro ya afko ma dukan wadanda 

6 suka ji. Majiya-karfi suka tashi, suka yi 
masa likafani, suka dauke shi zuwa woje, 
suka bizne shi. 


7 Bayanda aka jima da sa'a wojen uku, 
sai matatasa ta shigo, ba ta da labarin abin 
8 da aka yi. Bitrus ya che mata, Ki fada 
mani ko kun seyarda gona da kurdi kaza. 
9 Ta che, I, da kur i kaza ne. Amma 
Bitrus ya che mata, Mi ya sa kun gamma 
baki garin ku gwoda Ruhun Ubangiji ? 
duba, ga sawun wadanda sun bizne mi- 


563 


Google 


5. 10 AYUKAN MANZANI 


jinki a-kofa, za su kuma dauke ki zuwa 

10 woje. Nan-da-nan sai ta fadi wojen 
kaffafunsa, ta mutu: majiya-karfi suka 
shigo, suka iske ta matachiya, suka dauke 
ta zuwa woje, suka bizne ta daura ga 

11 majinta. Baban tsoro ya afko bissa ek- 
klisiya duka, da iyakar wadanda suka ji 
wadannan al'amura. 

12 Aka gudana da alamu da al'ajibai 
dayawa ta hannuwan Manzanin a-chikkin 
mutane ; dukansu suna chikkin haraba ta 

13 Sulaimanu da zuchiya daya. Amma chik- 
kin sauran mutane ba wanda ya ke da 
karfinzuchiya da za shi hada kansa da 
su: amma mutane suna girmama su; 

14 masu-bada gaskiya kuma suka kara da- 
duwa ga Ubangiji, taro mai-girma ne na 

15 maza da mata ; har kwa suka yi ta dauko 
marasa-lafiya, suka kawo su chikkin ta- 
farku, suka aje su bissa shimfidu da ga- 
daje, domin sa'anda Bitrus yana wu- 
chewa, ko da innuwatasa ta rufe wadansu 


564 


Google 


AYUKAN MANZANI 5. 22 


16 a-chikkinsu. Dagga birani kuma wadan- 
da su ke kewoye da Kuddus, taro suka 
taru, suna dauke da marasa-lafiya, da 

wadanda su ke fama da kazaman ruhohi : 
kowanne dayansu kuma ya warke. 


17 Amma baban liman ya tashi, da du- 
kan wadanda ke tare da shi (tafarkin 
Sadukiyawa ke nan), suka chikka da ha- 

18 sada, suka sa hannuwansu bissa Manza- 
nin, suka sa su chikkin kurkuku na ta- 

19 tarmuka. Amma malaika na Ubangiji da 
da dare ya bude kofofin kurkuku, ya fito 

20 da su, ya che, Ku taffi, ku tsaya chikkin 
haikali, ku fada ma jama'a dukan ma- 

21 ganar wannan Rai. Sa'anda suka ji, 
suka shiga chikkin haikali tun gari ya 
waye, suka yi ta kwoiyasuwa. Amma 
baban liman ya zo, da wadanda ke tare da 
shi, suka tara fadawa, da taron datibai 
duka na yayan Israila, suka aike zuwa 

22 gidan sarka a kawo su. Amma dogarai 
wadanda suka zo, ba su iske su chikkin 


565 


Google 


b 23 AYUKAN MANZANI 


gidan sarka ba; suka koma, suka bada 
23 labari, suna chewa, Muka iske gidan sarka 
a-kuble da kyau, matsara kuma suna 
tsaye a-bakin kofofi : amma lokachinda 
muka bude, muka taras babu kowa a- 
24 chikki. Sa'anda hakimin haikali da man- 
yan malamai suka ji wadannan magana, 
suka damu dayawa a-kansu, suka rasa 
25 inda wannan za ya kai. Sai wani ya zo, 
ya fada masu, Ga su ! mutanen da kuka sa 
chikkin gidan sarka suna tsaye a-chikkin 
26 haikali, suna kwoiya ma mutane. Sa'an- 
nan zarmai ya taffi tare da dogarai, ya zo 
da su, amma ba a-wulakanche ba; gamma 
suna jin tsoron mutane, kadda a jejefe su. 
27 Sa'anda suka zo da su, suka tsaida su 
gabban fadanchi. Baban liman ya tam- 
28 baye su, yana chewa, Muka dokache ku da 
karfi, kadda ku kwoiyas chikkin wannan 
suna : ga shi kwa kun gamma Kuddus da 
kwoiyasuwarku, kuma kuna so ku jawo 
29 mamu jinin mutumennan. Amma Bitrus 


566 


Google 


= SA akak Di a. 


AYUKAN MANZANI 5. 36 


da Manzanin suka amsa, suka che, Doile 
sai mu fi biyeya ga Allah da mutane. 
30 Allah na iyayenmu ya tada Isa, wanda 
kuka kashe shi, kuka rataye shi bissa 
31 gungume. Wannan Allah ya daukaka 
shi da hannun damansa shi zamma Sarki 
da Mai-cheto, domin shi bada tuba ga 
32 Israila, da gafarar zunubai kuma. Mu | 
kuma shaidu ne ga wadannan al'amura ; 
har kuma Ruhu Mai-tsarki, wanda*“Allah 
ya bayas ga wadanda su ke biyeya gareshi. 


38 Amma su, sa'anda suka ji, suka soku 
har ga zuchiyarsu, suna so su kashe su. 
34 Amma wani Farisi, sunansa Gamalailu, 
masanin Attaurat, wanda yana da girma 
wurin dukan jama'a, ya tashi tsaye a- 
chikkin fadanchi, ya umurta a daggadda 
35 mutanen kadan. Kuma ya che masu, Ya 
ku mazajen Israila, ku yi hankali da kanka 
ga zanchen mutanen nan, abin da ku ke 
36 shiriyin yi. Gamma tun ba wadannan kwa- 
naki wani Thudas ya tashi, yana kirraren 
567 


Google 


DA AYUKAN MANZANI 


kansa shi wani abu ne; wadansu mutane, 
yawansu wojen arbaminya, suka hadu da 
shi : aka kashe shi ; dukan iyakar wadanda 
suka bi shi suka watse, suka zamma ba 
37 komi. Bayan wannan mutum, Yahutha 
Ba-Galili ya tashi chikkin kwanakin ru- 
buta mutane, ya jawo wadansu a-bayansa: 
ya kuma lalache ; duka kuma, iyakar wa- 
danda suka bi shi, suka yi dabam dabam. 
38 Yanzu fa ina che maku, Ku hawayi wa- 
dannan mutane, ku kyale su : gamma idan 
wannan shawara ko wannan aiki na mu- 
39 tane ne, za ya rushi : amma idan na Allah 
ne, ba za ku iya rushe shi ba, kadda a iske 
40 ku kuna yaki har da Allah. Suka yarda 
da shawarassa: sa'anda suka kirrawo 
Manzanin, suka duke su, kana suka do- 
kache su kadda su yi zanche chikkin sunan 
41 Isa, suka sakke su kuma. Suka fita fa 
dagga gabban fadanchi, suna murna da 
aka maishe su sun issa su sha kankanchi 
42 sabili da Sunan. Kowache rana fa, chik- 


568 


Google 


AYUKAN MANZANI 6.5 


kin haikali da chikkin gida, ba su fasa 
kwoiyasuwa da yin wa'azi kuma Isa 
Almasihu ne. 


A-CHIKKIN wadannan kwanaki, sa'anda 
masu-bi suna yawaita, gunaguni ya tashi 
a-wurin Hellenawa a-kan Yahudawa, do- 
min aka kyale gwamrayensu a-chikkin 
2 hidima ta kowache rana. Su goma sha 
biyu fa suka kirrawo dukan taron masu-bi, 
suka che, Ba ya dache ba mu bar kalmar 
3 Allah mu yi hidimar tables. Domin wan- 
nan, yan-uwa, ku bidi mutum bakwoi 
dagga chikkinku wadanda a ke shaidarsu, 
chikke da Ruhu Mai-tsarki da hikima 
kuma, domin mu sanya su a-bissa wannan 
4 sha'ani. Amma mu mu a lizima kulla- 
yaumi ga addu'a da hidimar kalma. 
5 Wannan zanche kwa ya gami dukan taro : 
suka zabi Istifanus, mutum chikke da 
bangaskiya da Ruhu Mai-tsarki, da Filib- 
bus, da Buruhorus, da Nikanor, da Timon, 


569 


Google 


6. 6 AYUKAN MANZANI 


da Barminas, da Nikolawus shigege dagga 

6 Antakiya : suka tsaida su a-gabban Man- 
zanin : sa'anda suka yi addu'a, suka dibiya 
masu hannuwansu. 


7 Maganar Allah kwa ta yawaita ; ya- 
wan masu-bi kuma chikkin Kuddus ya 
karu kwarai; baban taro kuma na mala- 
mai suka yi biyeya ga bangaskiya. 


8 Amma Istifanus, chikke da bangas- 
kiya da iko, ya aika alamu da al'ajibai 
9 masu-girma a-wurin mutane. Amma wa- 
dansu suka tashi dagga chikkin mutane na 
wojen majami’a wada ana che da ita ma- 
jamřar Libartinawa da Kairawaniyawa 
da Iskandariyawa da wadansu na Kilikiya 
da na Asiya kuma, suna mahawara da 
10 Istifanus. Amma ba su da iko su tsaida 
hikima da Ruhu wanda ya ke magana da 
11 shi. Dagganan kwa suka tura wadansu 
mutane, wadanda suka che, Mun ji shi 
yana maganar saþo bissa Musa da Allah 
570 


Google 


AYUKAN MANZANI Tis 


12 kuma. Suka kutta mutane, da datibai, da 


marubuta, suka tar masa, suka kama shi, 


13 suka kawo shi wurin fadanchi, suka kafla 


makariyatan shaida, wadanda suka che, 
Wannan mutum ba shi fasa yin magan- 
ganu na sabo bissa wurin nan mai-tsarki, 


14 da Attaurat kuma : gamma mun ji shi yana 


15 


7 


chewa, wai wannan Isa Ba-Nazarat za ya 
rushi wannan wuri, za ya kuma juyadda 
al'adu wadanda Musa ya ba mu. Dukan 
wadanda su ke zamne a-wurin fadanchi, 
suna zurra masa ido, suka ga fuskatasa, 
sai ka che fuskar malaika. 


SA'ANNAN baban liman ya che, Wadannan 
alamura hakke su ke ? 


2 Ya che, 


3 


Ya ku yan-uwa da ubanni, ku kassa 
kunne. Allah madaukaki ya bayanna ga 
ubanmu Ibrahim, sa'anda yana chikkin 
Mesopotamiya, tun ba ya zamna chikkin 
Harana ba, ya che masa, Ka fita dagga 

571 


Google 


7.4 AYUKAN MANZANI 


chikkin kassarka, dagga danginka kuma, 
ka taffo chikkin kassa wada zan nuna 
4 maka. Sa'annan ya fito dagga kassar 
Kaldaniyawa, ya zamna chikkin Harana : 
daggachan kuma bayanda ubansa ya 
mutu, ya chirra shi zuwa chikkin wannan 
5 kassa, inda ku ke zamne yanzu : ba ya kwa 
ba shi gado chikkinta ba, ko takin kaffa : 
amma ya yi masa alkawali za ya ba shi ita 
abin mulki, har ga yayan tsatsonsa dagga 
bayansa, sa'annan ba shi da da tukuna. 
6 Hakkanan Allah ya yi magana, chewa, 
Yayan tsatsonsa za su yi bakonta a-chik- 
kin bakuwar kassa, za a bautarda su, za 
a yi masu tasku kuma, shekara arba- 
7 minya. Wannan alumma kuma wada za 
ta bautarda su, ni yi mata shari'a, in ji 
Allah : bayan wannan kuma za su fito, su 
yi mani bauta a-chikkin wannan wuri. 
8 Ya ba su alkawali na kachiya kuma : 
hakkanan Ibrahim ya haifi Ishaķu, ya yi 
masa kachiya chikkin rana ta takwas; 
572 : 


Google 


AYUKAN MANZANI 7.16 


Ishaku ya haifi Yakub, Yakub ya haifi 
9 kauna ubanni goma sha biyu. Kaunan 
nan ubanni kuma, da kishi a-ransu bissa 
ga Yusufu, suka seyarda shi zuwa Masar : 
10 amma Allah yana tare da shi, ya tswa- 
madda shi dagga chikkin kunchinsa du- 
ka, ya ba shi tagomashi da hikima a- 
wurin Fir'auna, sarkin Masar; har ya 
sanya shi mai-mulki bissa Masar da gi- 
11 dansa duka. Ananan yungwa ta zo chik- 
kin dukan kassar Masar da Kan'ana, da 
kunchi mai-yawa : ubanninmu kwa ba su 
12 sami bukatar rai ba. Amma sa'anda 
Yakub ya ji labari akwoi hatsi a-Masar, 
13 ya fara aike ubanninmu. A-chikkin zuwa 
na biyu Yusufu ya zamma sanane ga yan- 
uwansa ; asalin Yusufu kuma ya tonu ga 
14 Fir'auna. Sai Yusufu ya aike a kirrawo 
ubansa Yakub, da dukan danginsa, rai 
15 sabain da biyar. Yakub fa ya taffi chik- 
kin Masar; ya mutu, shi da kansa, da 
16 kuma ubanninmu ; Aka dauke su zuwa 


573 


Google 


ER Yy i AYUKAN MANZANI 


Shakima, aka aje su chikkin kabari wanda 
Ibrahim ya seyi da tamani na azurfa dagga 
wurin yayan Hamura chikkin Shakima. 
17 Amma sa'anda lokachin alkawali ya kusa, 
wanda Allah ya yi ma Ibrahim, mutane 
suka karu suka yawaita a-chikkin Masar, 
18 har wani sarki ya chi sarautar Masar, 
19 wanda ba ya san Yusufu ba. Shi wannan 
ya yi ma danginmu hila, ya wulakanta 
ubanninmu, da ya ke yana sa su yasda 
20 jariransu domin kadda su rayu. Chikkin 
wannan lokachi aka haifi Musa, shi kwa 
kekyawa ne ķwarai ; aka yi renonsa wata 
21 uku chikkin gidan ubansa : sa'anda aka 
yasda shi, diyar Fir'auna ta dauko shi, 
ta kiyaye shi, shi zamma da na kanta. 
22 Aka sanas ma Musa da dukan hikimar 
Masarawa ; ya kasanche mai-iko chikkin 
23 zantatukansa da ayukansa. Amma sa- 
'anda ya kusa shekara arbain, ya zo masa 
a-zuchiya shi ziyarchi yan-uwansa, yayan 
24 Israila. Sa'anda ya ga wani dagga chik- 
574 


Google 


AYUKAN MANZANI Teat 


kinsu yana shan zalumchi, ya yi masa 
kariya, ya dau pansar wanda aka zalumta, 
25 ya kashe Ba-Masari : gamma ya yi tsa- 
mani yan-uwansa sun gane ta wurin han- 
nunsa Allah yana chetonsu ; amma ba su 
26 gane ba. Washegari kuma ya bayanna 
masu suna hasuma, yana so ya sada zu- 
muntassu, yana chewa, Ya ku mazaje, 
yan-uwa ne ku; donmi ku ke zalumtar 
27 junanku? Amma shi wanda ye ke zalum- 
tar makusanchinsa, ya izza shi, yana 
chewa, Wa ya sanya ka hakimi da mai- 
28 sharia garemu? Kana so ka kashe ni 
kammar yada ka kashe Ba-Masarin jiya ? 
29 Da jin wannan magana Musa ya gudu, ya 
komo bako chikkin ķassar Madyan ; chan 
30 ya haifi yaya biyu. Sa'anda shekara 
arbain suka chikka, sai malaïka ya bayan- 
na gareshi a-chikkin jeji na duchin Sina, 
a-chikkin harshen wuta ya bayanna chik- 
31 kin kuringa. Sa'anda Musa ya gani, ya 
yi mamaki da ganinsa : yana gusowa garin 


575 


Google 


An AYUKAN MANZANI 


ya leka, sai muriyar Ubangiji ta zo masa, 
32 Ni ne Allah na ubanninka, Allah na Ibra- 
him, na Ishaku, na Yakub kuma. Musa 
ya yi makarkata, ya rasa karfin hali da 
33 za shi leka. Ubangiji kwa ya che masa, 
Swanche takalmanka : gamma wurin da 
34 ka ke tsaye kassa mai-tsarki che. Ni, 
hakika na ga kunchin mutanena da ke 
chikkin Masar, na kwa ji nishinsu, na 
sabko ke nan garin in tswamadda su : ka 
35 zo dai, in aike ka zuwa Masar. Wannan 
Musa wanda suka ki shi, suna chewa, 
Wanene ya sanya ka hakimi da mai- 
shari'a ? shi wannan Allah ya aike shi 
domin shi zamma hakimi da mai-pansa ta 
hannun malaika wanda ya bayanna ga- 
36 reshi chikkin kuringa. Wannan mutum 
ya fito da su, bayanda ya nuna al'ajibai 
da alamu chikkin Masar, da chikkin Jan 
bahar, da chikkin jeji kuma shekara 
37 arbain. Wannan shi ne Musan nan wanda 
ya che ma yayan Israila, Allah za ya tada 


576 


Go gle 


38 


39 


AYUKAN MANZANI 7. 42 


wani annabi gareku dagga chikkin yan- 


uwanku, kammar ni. Wannan shi ne wan- 


da yana chikkin ekklisiya chikkin jeji tare 


da malaika wanda ya yi zanche da shi 
chikkin duchin Sina, tare da ubanninmu 
kuma : wanda ya karbi rayayun kalmomi 
da za shi ba mu : amma ubanninmu suka 
ki biyeya da shi, har suka izza shi, a- 
chikkin zuchiyarsu kwa suka juya zuwa 


40 Masar, suna che ma Haruna, Ka yi mamu 


41 


allohi wadanda za su taffi gabbanmu : 
gamma don wannan Musa wanda ya fito 
da mu dagga chikkin Masar, ba mu san 
abin da ya same shi ba. A-chikkin kwa- 
nakin nan fa suka yi dan marke, suka 
mika ma gumkin abin yanka, suna murna 
da ayukan hannuwansu. Amma Allah ya 
juya, ya yarfadda su da za su bauta ma 
rundunan samma ; kammar yada an ru- 
buta chikkin litafin annabawa, 


Ya gidan Israïla, shekara arbain 
chikkin jeji 
577 T 


Google 


7.43 AYUKAN MANZANI 


Kun miko mani yankakun namomi 
da sacrifices ? 

43 Kuka dauke buka ta Moloka 

Da tamraron gumki Ramfan, 

Misalche-misalchen da kuka yi domin 
a yi masu sujadda : 

Ni ma in chirre ku in kai ku chan 
ketaren Babila. 

44 Ubanninmu suna da buka ta shaida chik- 
kin jeji, kammar yada shi ya sanya, wanda 
ya fada ma Musa shi aika ta bissa misali 

45 wanda ya rigaya ya gani. Ubanninmu da 
suka zo dagga baya kuma, suka shigadda 
itatare da Yashu'a sa'anda suka chi mulkin 
al'ummai, wadanda Allah ya kore su dagga 
gabban fuskar ubanninmu, har zuwa kwa- 

46 nakin Dawuda ; wanda ya sami tagomashi 
gabban Allah, ya yi roko shi sami ma 

47 Allah na Yakub wurinzamma. Amma Su- 

48 laimanu ne ya gina masa gida. Amma Ma- 
daukakiba shi kan zamna a-chikkin gidajen 
da hannuwa ke yi: kammar annabi ya fadi, 


578 


Google 


AYUKAN MANZANI 7.55 


49 Samma ita che kursi'ina, 
Duniya kwa matakin sawayena : 
Wanne irin gida za ku gina mani? in 
ji Ubangiji : 
Ko kwa inna wurin hutawata ? 


50 Ko ba hannuna ya yi wadannan abu 
duka ba ? 


51 Ku kangararu marasa-kachiya chikkin 
zuchiya da kunnuwa, tutur ku kan tsaya 
ma Ruhu Mai-tsarki : kammar yada uban- 

52 ninku suka yi, hakka kuma ku. Wanne 
annabi ne ubanninku ba su tsananche 
shi ba ? suka kashe wadanda suka rigaya 
suka bada labarin taffowar Mai-adilchin, 
wanda ku yanzu kun zamma masu-bashe 

53 shi, masu-kissansa kuma; ku da kuka 
karbi Attaurat, wada malaiku suka kaffa, 
ba ku kwa kiyayadda ita ba. 


54 Sa'anda suka ji wannan, zuchiyarsu 

suka soku, suka chiji hakoransu a-kansa. 

55 Amma shi, chikke da Ruhu Mai-tsarki, ya 
049 


Google 


7.56 AYUKAN MANZANI 


zuba ido zuwa samma, ya ga darajar 
Allah, da Isa a-tsaye ga hannun dama na 
56 Allah, ya che, Ku duba, ina ganin sammai 
a-bude, da Dan mutum a-tsaye ga hannun 
57 dama na Allah. Amma suka yi kururuwa 
da babar muriya, suka toshe kunnuwansu, 
suka sheko da gudu, suka fado masa baki 
58 daya; suka yasda shi bayan birni, suka 
jejefe shi : shaidu suka aje tufafinsu wurin 
sawayen wani maji-karfi, wanda ana che da 
59 shi Shawulu. Suka jejefe Istifanus, yana 
kirra bissa Ubangiji, yana chewa, Ya Uban- 
60 giji Isa, ka karbi ruhuna. Ya durkussa 
ya tada muriya da karfi, Ya Ubangiji, 
kadda ka lasafta wannan zunubi a-garesu. 
Sa'anda ya fadi wannan, ya yi barchi. 


SHAWULU kwa yana yarda da kissansa. 


A-chikken wannan rana baban tsanani 
ya faru bissa ekklisiya wada ke chikkin 
Kuddus; dukansu suka watse chikkin 
iyakar wurarin Yahudiya da Samariya, 


580 


Google 


AYUKAN MANZANI 8. 9 


2 sai Manzanin kadai. Mazaje masu-tsoron 
Allah suka bizni Istifanus, suka passa 

3 kuka dayawa dominsa. Amma Shawulu 
ya pallassadda ekklisiya, yana shiga ko- 
wanne gida, yana jawo maza da mata, 
yana jefa su a-kurkuku. 


4 Su fa da suka watse suka yi yawo 
5 koinna, suna wa'azin kalman. Filibbus fa 
ya taffi birnin Samariya, ya yi masu 
6 wa-'azin Almasihu. Taro kwa, da zuchiya 
dava suka kassa kunne ga abin da Filibbus 
ya ke fadi, sa'anda suka ji, suka gani alamu 
7 wadanda ya yi. Gamma kazaman ruhohi 
suka fita dagga chikkin mutane dayawa 
wadanda su ke da su, suna tada babar muri- 
ya: wadansu dayawa kuma masu-chiwon 
inna, da guragu, aka warkadda su. A-chik- 
kin birnin nan akwoi baban farinchikki. 


oo 


9 Amma wani mutum yana nan, su- 
nansa Siman, wanda da a-chikkin birni 
yana yin sihiri, yana ba mutanen Sama- 


581 


Google 


8. 10 AYUKAN MANZANI 


riya mamaki, yana chewa shi wani abu ne 
10 mai-girma : taro kwa suna biye masa, 
dagga karami zuwa baba, suna chewa, 
Wannan shi ne ikon Allah, wanda ana che 
11 da shi Mai-girma. Suna kwa biye masa, 
gamma ya dade yana rudinsu da sihirinsa. 
12 Amma sa'anda suka gaskanta Filibbus, 
yana Bishara da zanchen mulkin Allah da 
sunan Isa Almasihu kuma, aka yi masu 
13 baptisma, maza da mata. Sa'annan Si- 
man da kansa kuma ya bada gaskiya : 
sa'anda aka yi masa baptisma, ya li- 
zimchi Filibbus; yana mamaki da yana 
duban alamu da manyan ikoki wadanda 
a ke gudanadda su. 


14 Ananan sa'anda Manzani wadanda ke 
chikkin Kuddus suka ji Samariya ta karbi 
maganar Allah, suka aike Bitrus da Yo- 

15 hanna a-wurinsu : su kwa, sa'anda suka 
issa, suka yi masu addu'a, su karbi Ruhu 

16 Mai-tsarki : gamma tukuna ba ya fado ma 
kowa a-chikkinsu ba: sai dai bantisma 


582 
Google 


AYUKAN MANZANI 8. 24 


aka yi masu chikkin sunan Ubangiji 
17 Isa. Sa'annan suka dibiya masu han- 
18 nuwa, suka karbi Ruhu Mai-tsarki. Sa- 
'anda Siman ya gani ta wurin dibiyan 
hannuwan Manzanin aka bada Ruhu Mai- 
19 tsarki, ya mika masu kurdi, yana chewa, 
Ku ba ni wannan iko kuma, domin iyakar 
wanda zan dibiya masa hannuwana, shi 
20 karbi Ruhu Mai-tsarki. Amma Bitrus ya 
che masa, Azurfarka ta lalache tare da 
kai, tun da ka azza a-ranka za ka sami 
21 kyautar Allah da kurdi. Ba ka da ko 
rabo ko kuria a-chikkin wannan al'amari : 
gamma zuchiyarka ba daidai ba che 
22 gabban Allah. Ka tuba fa da wannan 
muguntarka, ka yi addu'a ga Ubangjii, ko 
watakila a gafarta maka tunanin zuchi- 
23 yarka. Gamma na gane kana chikkin 
24 tushen tsami da sarkar mugunta. Siman 
kwa ya amsa, ya che, Ku yi mani addu'a 
ga Ubangiji, domin kadda al'amuran da 
kun ambata su afko mani, ko daya. 


583 


Google 


8. 25 AYUKAN MANZANI 


25 Su fa, lokachin da suka shaida, suka 

fadi kalmar Ubangiji kuma, suka komo 

` Kuddus, suka yi wa'azin Bishara ga 
kauyuka dayawa na Samaritawa. 

26 Amma malaikan Ubangiji ya yi ma- 
gana da Filibbus, yana chewa, Tashi, ka 
taffi da tsakkar rana zuwa karabka wada 
ta fito dagga Kuddus zuwa Gaza: chikkin 

27 jeji ne. Ya tashi ya taffi : sai ga wani 
mutum, Habashi, baba ne, mai-sarauta 
dayawa kalkashin Kandakatu, sarauniyar 
Habashawa, wanda kayan ajiyanta duka 
suna hannunsa, ya rigaya ya zo Kuddus 

28 garin yin sujada ; yana kan komawa, yana 
zamne chikkin karusarsa, yana karanta 

29 annabi Ishaya. Sai Ruhu ya che ma 
Filibbus, Ka gusa, ka hadu da wannan 

30 karusa. Filibbus ya yi gudu zuwa wu- 
rinsa, ya ji shi yana karanta annabi 
Ishaya, ya che, Kana fahimtar abin da ka 

əl ke karantawa ? Ya che, Kaka zan iya, 
sai ko wani ya bisheni ? Ya roki Filibbus 

584 . 


Google 


AYUKAN MANZANI 6. 91 


32 shi hawo shi zamna tare da shi. Nas- 
sin litafi inda ya ke karantawa ke nan, 


Aka ja shi kammar tumkiya zuwa 
wurin pawa ; 

Kammar yada dan tumkiya kuma a- 
gabban mai-yanke shi yana shuru, 

Hakkanan kwa ba ya bude bakinsa 
ba : 

33 Chikkin kaskantassa aka kwache ma- 

sa shari'a : 

Wa za ya bada labarin tsarassa ? 

Gamma an dauki ransa dagga duniya. 


34 Baban nan ya amsa ma Filibbus, ya che, 
Ina bidi gareka, Annabin yana maganar 
35 wanene? Kansa ne, ko wanine? Filib- 
bus ya bude bakinsa, tun dagga wannan 
nassi kwa ya soma yi masa Bishara da Isa. 
36 Ananan suna chikkin taffiyarsu, suka zo 
wurin wani ruwa ; baban ya che, Ga ruwa; 
mi za ya hana a yi mani baptisma ? 
37 Filibbus ya che, Idan kana bada gaskiya 
585 T2 


Google 


8. 38 AYUKAN MANZANI 


da dukan zuchiyarka, ya halatta. Ya 
amsa ya che, Ina bada gaskiya Isa Alma- 

38 sihu Dan Allah ne. Ya umurta a tsaida 
karusa : su biyu fa suka sabko, suka shiga 
ruwa, da Filibbus da baban ; ya yi masa 

39 baptisma. Sa'anda suka fito dagga chik- 
kin ruwa, Ruhun Ubangiji ya fyauche 
Filibbus ; baban ba ya kara ganinsa ba, 
gamma ya kama taffiyassa yana murna. 

40 Amma aka sami Filibbus chikkin Ashdu- 
da: chikkin ratsawa fa ya yi wa'azin 
Bishara ga dukan birane, har ya zo Kaisa- 
riya. | 


Amma Shawulu, yana kan yin lumfashi da 
kashedi da kissa tukuna bissa masu-bin 
2 Ubangiji, ya je wurin baban liman, Ya 
bidi takardu a-wurinsa zuwa Dimashka, 
zuwa wurin majami'u, domin idan ya sami 
wadanda su ke na Tafarki, ko maza ko 
3 mata, shi zo da su Kuddus a-damre. Yana 
chikkin taffiya, ananan sai ya yi kusa da 


586 


Google 


AYUKAN MANZANI 9.11 


Dimashka: ba labari, sai wani haske 
dagga chikkin samma ya walkata dauras- 
4 sa: ya fadi a-kassa, ya ji muriya tana che 
masa, Ya Shawulu, Ya Shawulu, donmi ka 
5 ke tsanantata ? Ya che, Wanene kai, ya 
Ubangiji? Ubangiji ya che, Ni ne Isa 
6 wanda ka ke tsanantassa : amma ka tashi, 
ka shiga birni, za a fada maka abin da za 
7 ka yi. Mutane kuma wadanda su ke 
taffiya tare da shi suka tsaya kurum, suna 
jin muriya, amma ba su ga kowa ba. 
8 Shawulu kwa ya tashi dagga kassa; 
sa'anda idanunsa suka bude, ba ya ga 
komi ba; aka ja masa gora, aka shiga da 
9 shi chikkin Dimashka. Kwana uku ba ya 
gani ba, ba ya kwa chi ko sha. 


10 Amma akwoi wani mai-bi chikkin 
Dimashka, ana che da shi Hananiya; 
Ubangiji ya che masa chikkin wahayi, Ya 

11 Hananiya. Shi kwa ya che, Ga ni, ya 
Ubangiji. Ubangiji ya che masa, Tashi, 
ka taffi chikkin hanya wada ana che da 

587 


Google 


9. 12 AYUKAN MANZANI 


ita Sosai, a-chikkin gidan Yahutha sai ka 
tambaya wani mutum, ana che da shi 
Shawulu, mutumen Tarsus: gamma, ga 
12 shi, yana addu'a ; ya kwa ga wani mutum, 
sunansa Hananiya, yana shigowa, yana 
dibiya masa hannuwansa, domin shi sami 
13 ganin gari. Amma Hananiya ya amsa, 
ya che, Ya Ubangiji, na ji labarin mutu- 
men nan a-wurin mutane dayawa, yawan 
mugunta da ya yi ma tsarkakanka a- 
14 chikkin Kuddus : ga shi nan kwa, yana da 
iko dagga wurin manyan malamai da za 
shi damri dukan wadanda suna kirra 
15 bissa sunanka. Amma Ubangiji ya che 
masa, Yi taffiyarka : gamma wannan 
kwariya zababiya ne a-gareni, shi dauki 
sunana gabban Al'ummai da sarakuna, 
16 da yayan Israila : gamma za ni gwoda 
masa wahallar abu mai-yawa da za ya sha 
17 doile domin sunana. Hananiya kwa ya 
tashi, ya shiga chikkin gida ; sai da ya 
dibiya masa hannuwa, kana ya che, Dan- 


588 


Google | E s. 


AYUKAN MANZANI 9. 22 


uwana Shawulu, Ubangiji, Isa, wanda ya 
bayanna gareka chikkin hanya wada ka 
taffo, shi ya aiko ni, domin ka sami ganin 
gari, a chikka ka da Ruhu Mai-tsarki 

18 kuma. Nan-da-nan kwa wadansu abu 
sai ka che yana suka fadi dagga idanunsa, 
ya sami ganin gari ; ya tashi, aka yi 
masa baptisma ; ya chi abinchi, ya sami 
karfi, | 

19 Ya yi kwanaki yana tare da masubi 
wadanda suna chikkin Dimashka. 

20 Nan-da-nan kwa ya yi ta wa'azin Isa 
chikkin majami'u, shi Dan Allah ne. 

21 Dukan wadanda suka ji shi suka damu, 
suna chewa, Ko wannan ba shi ba ne 
wanda ya halaka masu-kirra da wannan 
suna chikkin Kuddus ? da wannan nufi 
kwa ya zo nan, domin shi kai su a-damre 

22 gabban manyan malamai. Amma Sha- 
wulu ya kara dada karfi, ya dama Yahu- 
dawa mazamna a-chikkin Dimashka, yana 
tabattadda shaida wannan Almasihu ne. 

589 


Google 


9.23 AYUKAN MANZANI 


23 Sa'anda kwanaki dayawa suka chik- 
ka, Yahudawa suka yi shawara da junansu 

24 su kashe shi : amma makidassu ta tonu ga 
Shawulu. Suka tsare kofofi kuma dare 

25 da rana domin su kashe shi : amma alma- 
jiransa suka dauke shi da da dare, suka 
zuraradda shi a-chikkin kwando ta tagar 
ganuwa. 


26 Sa'anda ya zo Kuddus, yana so ya 
saje da masu-bi: dukansu fa suna jin 
tsoronsa, ba su gaskanta ba shi mai-bi ne. 

27 Amma Barnaba ya dauko shi, ya zo da 
shi wurin Manzanin, ya ba su labarin 
ganin Ubangiji da ya yi a chikkin tafarki, 
har ya yi zanche da shi kuma, da kuma 
wa'azin da ya yi chikkin sunan Isa da 

28 karfinzuchiya a chikkin Dimashka. Yana 
nan tare da su, yana shiga yana fita 

29 chikkin Kuddus, yana wa'azi da karfin- 
zuchiya a-chikkin sunan Ubangiji : yana 
zanche, yana mahawara da Hellenawa ; 

30 amma suka nemi su kashe shi. Sa'anda 


590 


| Google 


AYUKAN MANZANI 9. 36 


fa yan-uwa suka san wannan, suka zo da 
shi Kaisariya, suka aike shi zuwa Tarsus. 


31 Ekklisiya fa ta sami salama, tana 
ginuwa, chikkin dukan Yahudiya da Galili 
da Samariya ; tana taffiya chikkin tsoron 
Ubangiji bissa ga ta'aziyar Ruhu Mai- 
tsarki, ta yawaita. 


32 Ananan, sa'anda Bitrus yana yawo 
chikkin garuruwa duka, sai ya zo kuma 

33 wurin tsarkaka mazamna a-Ludda. A- 
chan fa ya iske wani mutum, sunansa 
Iniyas, wanda yana kwanche bissa shimfi- 
dassa tun shekara takwas; gamma mai- 

34 chiwon inna ne. Bitrus ya che masa, Ya 
Iniyas, Isa Almasihu yana warkadda kai : 
tashi, ka yi shimfidarka. Nan da nan 

35 kwa ya tashi. Dukan mazamna a-chikkin 
Ludda da Saron suka gan shi, suka juyo 
kuma wojen Ubangiji. 


36 Akwoi fa wata mai-bi a-chikkin Yafa, 
sunanta Tabitha, wato Barewa ke nan: 


591 


Google 


9. 37 


AYUKAN MANZANI 


wannan mache chikke ta ke da ayukan 


37 


38 


39 


40 


41 


42 


nagarta da baye-bayen da ta ke aikawa. 
Ananan chikkin wadannan kwanaki fa, ta 

yi chiwo, ta mutu ; kuma sa'anda suka yi ` 
mata wanka, suka aje ta a-chikkin soron 
bene. Domin kuma Ludda tana kusa da 
Yafa, masu-bi, da suka ji Bitrus yana 
chan, suka aike mutum biyu a-wurinsa, 
suna rokonsa, Kadda ka yi jinkirin zuwa 
wurinmu. Bitrus kwa ya tashi ya taffi 
tare da su. Sa'anda ya isso, suka kai shi 
chikkin soron bene: dukan gwamraye 
suka tsaya wurinsa suna kuka, suna nuna 
riguna da tufafi wadanda Tabitha ta yi, 
tun tana tare da su. Amma Bitrus ya 
fitarda su duka a-woje, ya durkussa, ya yi 
addu'a ; ya waiwaya wurin gawa, ya che, 
Ya Tabitha, ki tashi. Ta bude idanunta ; 
sa'anda ta ga Bitrus, ta tashi zamne. 
Ya ba ta hannu, ya tashe ta a-tsaye ; sai 
da ya kirrawo tsarkaka da gwamraye, 
kana ya mika masu ita da rai. Wannan 


592 


Google 


AYUKAN MANZANI 10. 5 


kwa ya zamma sanane chikkin Yafa duka : 
mutane dayawa kwa suka bada gaskiya 

43 ga Ubangiji. Shi kwa ya zamna kwanaki 
dayawa chikkin Yafa tare da wani Siman 
mutum majemi. 


Axwor wani mutum chikkin Kaisariya, 
sunansa Karniliyus, zarmai na company 
wanda ana che da shi company na Ita- 
2 liyawa, shi kwa mai-ibada ne, mai-tsoron 
Allah tare da iyalinsa duka, yana bada 
sadaka dayawa ga jama'a, yana addu'a ga 
3 Allah kowanne yayi. A-chikkin wahayi 
a-sarari, a-wojen sa'a ta tara ga yini, sai 
ya ga malaikan Allah yana shigowa a- 
wurinsa, yana che masa, Ya Karniliyus. 
4 Shi kwa ya zurra masa ido, tsoro ya ke 
Jl, ya che, Minene, Ya Ubangiji ? Ya che 
masa, Addwoinka da sadakokinka sun 
hawo bissa, abin tunawa gabban Allah. 
5 Yanzu fa ka aike mutane zuwa Yafa, ka 
sa a Wo kirran Siman, wanda ana yi masa 


593 


Google 


10. 6 AYUKAN MANZANI 


6 lakabi da Bitrus : yana sabke wurin Siman 
mutum majemi, wanda gidansa yana ba- 

7 kin bahar. Sa'anda malaikan da ya yi 
masa zanche ya tashi, ya kirrawo guda 
biyu dagga chikkin barrorinsa na gida, da 
wani dan yaki, mai-ibada, dagga chikkin 
wadanda suna yi masa hidima kullum ; 

8 bayanda ya rataba masu abu duka, ya aike 
su zuwa Yafa. | 


9 Kuma washegari suna chikkin taffi- 
yarsu, suka kusanchi birni, wojen sa'a ta 
shidda, sai Bitrus ya hawo bissa kan beni 

10 domin shi yi addu'a : yungwa kwa ta kama 
shi, yana marmarin chi: amma tun suna 
chikkin shiriyawa, gaibi ya afko masa; 

11 yana ganin samma a-bude, da wani baban 
daro yana sabkowa, da kammar zanne 
mai-girma, ana rike da kusuruwoyinsa 

12 fudu, ana gugadda shi bissa dumya: a- 
chikkinsa ga kowanne irin dabobi masu- 
kaffa fudu, da masu-rarafe na kassa, da : 

13 tsuntsaye na samma. Bai muriya ta zo 

594 


Google 


AYUKAN MANZANI 10.21 


14 gareshi, Ya Bitrus, ka tashi ; ka yanka, ka 
chi. Amma Bitrus ya che, Ba hakka ba, 
Ya Ubangiji ; gamma ban taba chin wani 

15 abu mai-dauda ko mai-kazamta ba dadai. 
Muriya ta zo masa kuma so na biyu, Abin 
da Allah ya tsarkake, kadda kai ka maishe 

16 shi mai-dauda. Aka yi wannan har so uku: 
nan-da-nan kwa aka karbi daron a-samma. 


17 Ananan tun Bitrus yana chikkin 
dimuwa a-ransa dayawa yana shakka 
azanchin wahayin da ya gani, sai ga mu- 
tanen nan wadanda Karniliyus ya aiko, 
sun rigaya sun tambayi gidan Siman, 

18 suna tsaya a-bakin kofa, suka kirra, suna 
tambaya ko Siman, wanda ana yi masa 

19 lakabi da Bitrus, yana nan sabke. Bitrus 
kwa tun yana tunani a-kan wannan wa- 
hayi, Ruhu ya che masa, Duba, ga mutum 

20 uku suna nemanka. Amma tashi, ka 
sabka, ka taffi tare da su, kadda ka yi 
shakkar komi: gamma ni na aiko su. 

21 Bitrus kwa ya sabko wurin mutanen, ya 


595 


Google 


10. 22 AYUKAN MANZANI 


che, Ga ni, ni ne wanda ku ke nema : inna 

22 dalilin zuwanku ? Suka che, Karniliyus, 
zarmai, mutum mai-adilchi, mai-tsoron 
Allah, ana shaidassa wurin dukan dangin 
Yahudawa, Allah ya fadakkadda shi ta 
bakin malaika mai-tsarki, shi kirrawo ka, 
ka 20 gidansa, shi ji kalmomi dagga wu- 

23 rinka. Ya fa kirrawo su su shigo, ya 
sabkadda su. 


Washegari kuma Bitrus ya tashi, ya 
fita tare da su, wadansu yan-uwa kuma 
dagga Yafa suka yi masa rakiya. 

24 Washegari kuma suka shiga Kaisariya. 
Karniliyus kwa yana nan yana jiransu, ya 
rigaya ya tatara danginsa da aminansa. 

25 Ananan sa'anda Bitrus ya shiga, Karni- 
liyus ya tarbe shi, ya fali a-wurin kafla- 

26 funsa, ya yi masa sujada. Amma Bitrus 
ya tashe shi, yana chewa, Ka tashi tsaye; 

27 ni da kaina kuma mutum ne. Yana nan 
yana zanche da shi, ya shiga, ya iske 

28 mutane dayawa suka taru : ya che masu, 


596 


Google 


29 


30 


əl 


32 


Jd 


AYUKAN MANZANI 10. 33 


Ku da kanku kun sani haram ne ga mu- 
tum Ba-Yahudi shi saje da mutumen 
wani dangi, ko kwa shi zo wurinsa ; duk 
da hakka Allah ya nuna mani kadda in 
che da kowanne mutum mai-dauda ne ko 
mai-kazamta : domin hakka fa na zo ba 
tare da gardama ba, lokachinda kuka 
kirrawo ni. Ina tambaya fa da ko wanne 
sharatsi aka aike a wo kirrana. Karni- 
liyus ya che, Yau kwana fudu ke nan, har 
zuwa wannan sa'a, ina kiyaye wakachin 
addu'a, sa'a ta tara, a-chikkin gidana ; sai 
ga wani mutum a-tsaye a-gabbana, da 
tufafi masu-walkiya, ya che, Ya Karni- 
liyus an ji addu'arka, sadakokinka kuma 
suna gabban Allah abin tunawa. Ka 
aike fa zuwa Yafa, ka kirra Siman wanda 
ana yi masa lakabi da Bitrus ; yana sabka 
a-chikkin gidan Siman mutum majemi, a- 
bakin bahar. Nan-da-nan fa na aike a- 
wurinka ; ka kwa kyauta da ka zo. Yanzu 
fa mu duka muna nan a-gabban Allah, 


597 


Google 


10. 34 ` AYUKAN MANZANI 


domin mu ji dukan abin da Ubangiji ya 
umurche ka da shi. Bitrus fa ya bude 
bakinsa, ya che, 


34 Hakika na gane Allah ba mai-tara 
35 ba ne: amma a-chikkin kowache alum- 
ma, wanda ya ke tsoronsa, yana aika 
adilchi kuma, abin karba ne gareshi. 
36 Magana wada ya aike ga yayan Israila, 
yana wa'azin Bishara ta salama ta wurin 
Isa Almasihu (shi ne Ubangijin duka)— 
37 wannan magana ku da kanku kun sani, 
wada aka barbada chikkin dukan Yahu- 
diya, aka fara dagga Galili, bayan bap- 
38 tisma wada Yohanna ya yi wa'azinta ; Isa 
Ba-Nasarat ke nan, da Allah ya zuba 
masa Ruhu Mai-tsarki da iko: ya yi yawo . 
yana aikin alheri, yana warkadda dukan 
wadanda Shaitan ke wahalda su ; gamma 
39 Allah yana tare da shi. Mu kwa shaidu 
ne ga dukan abin da ya aika chikkin 
kassar Yahudawa, da chikkin Kuddus 
kuma; suka kashe shi kuma, da suka 
598 


AYUKAN MANZANI 10. 47 


40 rataye shi bissa gungume. Shi ne Allah 
ya tashe shi bissa rana ta uku, ya bayas- 

41 da shi domin a bayanna shi, ba ga jama'a 
duka ba, amma ga shaidun da Allah ya 
rigaya ya zaba, wato mu ne, da muka chi 
muka sha tare da shi bayanda ya tashi 

42 dagga matatu. Ya umurche mu kuma mu 
yi ma jama'a wa'azi, mu shaida kuma wan- 
nan shi ne wanda Allah ya kadara shi Mai- 

43 shari'a na masu-rai da matatu. Dukan 
annabawa kuma suna shaidassa, ta wurin 
sunansa kowanne mai-bada gaskiya ga- 
reshi za ya sami gafarar zunubai. 


44 Bitrus yana chikkin fadin wadannan 
zantatuka, sai Ruhu Mai-tsarki ya fado 
45 ma dukan wadanda suka ji magana. Ma- 
zowa kachiya kwa da ke masu-bada gas- 
kiya, iyakar wanda ya zo tare da Bitrus, 
suka yi mamaki domin aka zuba Ruhu 
Mai-tsarki kyauta a-bissa Al'ummai kuma. 
46 Gamma suna jinsu suna yin magana da 
47 harsuna, suna girmama Allah. Sa'annan 


599 


Google 


10. 48 AYUKAN MANZANI 


Bitrus ya amsa, ya che, Ko wani yana da 
iko ya hana ruwan da za a yi ma wadannan 
baptisma, da shi ke sun karbi Ruhu Mai- 

48 tsarki kammar mu? Ya umurta a yi 
masu baptisma a-chikkin sunan Isa Alma- 
sihu. Sa'annan suka roke shi shi zamna 
tare da su yan kwanaki. 


11 Ananan Manzani da yan-uwa wadanda 
ke chikkin Yahudiya suka ji labari 
Aľummai kuma sun karbi maganar Allah. 

2 Kuma sa'anda Bitrus ya taffo Kuddus, 
waqdanda su ke mazowa kachiya, suka yi 
3 masa fada, suna chewa, Ka shiga wurin 
mutane marasa-kachiya, har ka chi tare 
4 dasu. Amma Bitrus ya soma, yana nuna 
5 masu zanche bi da bi, yana chewa, Ina 
chikkin birnin Yafa ina yin addwa: a- 
chikkin gaibi na ga wahayi, ga wani daro 
yana sabkowa, da kammar zanne mai- 
girma, ana rike da kusuruwoyinsa fudu, 
ana gugadda shi dagga samma ; ya zo har 
600 


Google 


AYUKAN MANZANI 11. 13 


6 wurina : sa'anda na zurra masa idanuna, 
na lura, na ga dabobin duniya masu-kaffa 
fudu, da namomin jeji da masu-rarafe da 

7 tsuntsayen samma. Na kuma ji muriya 
tana che mani, Tashi, Bitrus; ka yanka 

8 ka chi. Amma na che, Ba hakka ba, ya 
Ubangiji, gamma abu mai-dauda ko mai- 
kazamta ba ya taba shiga bakina ba. 

9 Amma muriya dagga samma ta sake fadi 
so na biyu, Abin da Allah ya tsarkake, 

10 kadda ka maishe shi mai-dauda. Har so 
uku aka yi wannan : kana aka janya duka 
11 zuwa samma kuma. Nan-da-nan kwa ga 
mutum uku a-tsaye a-gabban gida inda 
mu ke, aikaku ne dagga Kaisariya a- 
12 wurina. Ruhu kwa ya fada mani in tafli 
tare da su, kadda in yi tara. Wadannan 
yan-uwa shidda kuma suka taffi tare da 
13 ni, muka shiga gidan mutumen : ya kwa 
fada mamu ya ga malaika yana tsaye a- 
chikkin gidansa, yana chewa, Ka aike 
zuwa Yafa, a kirrawo Siman wanda ana 


601 


Google 


11. 14 AYUKAN MANZANI 


14 vi masa lakabi da Bitrus; za ya fada 
maka zantatukan da za ka chira, da kai 
15 da gidanka duka. Sa'anda na soma yin 
magana, Ruhu Mai-tsarki ya fado masu, 
16 kammar wurinmu kuma tun dafari. Ni 
ma na tuna da maganar Ubangiji, da ya 
fadi, Yohanna dai ya yi baptisma da 
ruwa ; amma ku za a yi maku baptisma 
17 da Ruhu Mai-tsarki. Idan fa kyautan 
nan da Allah ya ba su daya che da wada 
ya ba mu, lokachinda muka bada gaskiya 
ga Ubangiji Isa Almasihu wane ni da zan 
18 iya in tsaya ma Allah? Sa'anda suka ji 
wadannan al'amura, suka yi shuru, suna 
girmama Allah, suna chewa, Har da Al- 
'ummai fa Allah ya bada tuba zuwa rai. 


19 Wadannan fa da suka watse a kan 
tsananin da ya tashi sabada Istifanus, 
suka yi taffiya har Finikiya da Kubrus da 
Antakiya, ba su yi ma kowa maganar ba, 

20 sai Yahudawa kadai. Amma akwoi wa- 
dansu mutane a-chikkinsu, mutanen Ku- 


602 


21 


22 


23 


AYUKAN MANZANI 11. 26 


brus da Kairawani; wadannan sa'anda 
suka shiga Antakiya, suka yi ma Hellena- 
wa hutuba kuma, suna yi masu Bishara 
da Ubangiji Isa. Hannun Ubangiji kwa 
yana tare da su: taro mai-yawa masu- 
bada gaskiya suka juyo wojen Ubangiji. 
Labarinsu ya zo kunnuwan ekklisiya wada 
ke chikkin Kuddus: suka aike Barnaba 
shi taffi har Antakiya : shi ma sa'anda ya 
zo, ya ga alherin Allah kuma, sai ya yi 
murna; ya yi ma dukansu galgadi, su 
manne ma Ubangiji da himmar zuchiya : 


24 gamme shi managarchin mutum ne, chik- 


25 
26 


ke kuma da Ruhu Mai-tsarki da bangas- 
kiya: mutane dayawa fa suka karu ga 
Ubangiji. Ya fita kwa, ya tafi Tarsus 
garin neman Shawulu : sa'anda ya same 
shi, ya zo da shi Antakiya. Ananan ku- 
ma suna nan a-tatare tare da ekklisiya har 
shekara guda ta chikka, suna kwoiya ma 
mutane dayawa ; a-chikkin Antakiya fa 
aka fara che da masu-bi Christians. 


603 


Google 


1127 AYUKAN MANZANI 


27 Ananan chikkin wadannan kwanaki 
wadansu annabawa suka fito dagga Kud- 

28 dus zuwa Antakiya. Wani a-chikkinsu, 
sunansa Agabus, ya tashi a-tsaye, ya yi 
ishara ta wurin Ruhu, chewa, babar yung- 
wa za ta afko ma dukan duniya : wannan 
kwa chikkin zamanin Kuludiyus ya faru. 

29 Masu-bi fa, kowanne mutum gwalgwadon 
abin da ya iya, suka kudura su aike gudu- 
muwa ga yan-uwan da ke zamne chikkin 

30 Yahudiya: har kwa suka yi, suna aike 
wurin datibai ta hannun Barnaba da 
Shawulu. 


9 ANANAN chikkin kwanakin nan Hirudus 
sarki ya mika hannu garin shi wula- 
2 kanta wadansu a-chikkin ekklisiya. Ya 
kashe Yakub dan-uwan Yohanna da ta- 
3 kobi. Sa'anda ya ga wannan ya gami 
Yahudawa, ya kuma damki Bitrus. Kwa- 
4 nakin Paska ke nan. Sa'anda ya damke 
shi kwa, ya sa shi chikkin kurkuku, ya 
604 


Google 


AYUKAN MANZANI 12.9 


bashe shi ga hannun yan yaki guda goma 
sha shidda, su tsare shi; yana da nufi ya 
fito da shi gabban jama'a bayan Paska. 
5 Bitrus fa yana tsare a-chikkin kurkuku : 
amma a-chikkin ekklisiya aka yi ta addu'a 
6 ga Allah da himma dominsa. Sa'anda 
Hirudus yana shiri za ya fito da shi, a- 
chikkin daren nan Bitrus yana barchi 
tsakanin yan yaki biyu, yana damre da 
saraka biyu: akwoi matsara a-gabban 
7 ķofa suna tsaron kurkuku. Sai ga malai- 
kan Ubangiji a-tsaye daura da shi, wani 
haske kuma ya haskaka chikkin dakin 
dufu : ya buga Bitrus a-wojen hakarkari, 
ya falkadda shi, yana chewa, Tashi tsaye 
da samli. Sarakokinsa suka zube dagga 
8 hannuwansa. Malaika kwa ya che masa, 
Ka yi damara, ka damra takalmanka ku- 
ma. Hakkanan kwa yayi. Ya che masa, 
9 Yafa mayafinka, ka biyo ni. Ya fita, ya 
bi shi ; ba ya sani ba abin da aka gudana 
ta wurin malaïka gaskiya ne, chewa shi ke 


605 


Google 


12.10 AYUKAN MANZANI 


10 yi wahayi ne ya gani. Sa'anda suka shige 
matsara na fari da na biyu, suka issa kofar 
karfe wada ta nufi chikkin birni ; ita fa ta 
bude masu don kanta: suka fita suka 
kurre hanya daya; nan-da-nan sai ma- 

11 laika ya rabu da shi. Sa'anda Bitrus ya 
komo chikkin hankalinsa, ya che, Yanzu 
na sakankanche hakika Ubangiji ya aiko 
malaikansa, ya cheche ni dagga hannun 
Hirudus da dukan sauraron jama'ar Yahu- 

12 dawa. BSa'anda ya yi tunani, ya zo gidan 
Maryamu uwar Yohanna wanda ana yi 
masa lakabi da Markus; chan mutane da- 

13 yawa su ke a-tatare, suna addu'a. Sa- 
'anda ya kwankwassa kofar zaure, wata 
kuyanga ta zo garin amsawa, sunanta 

14 Ruda. Amma sa'anda ta sansanche da 
muriyar Bitrus, ba ta bude kofa ba domin 
farinchikki, amma ta shiga a-guje, ta bada 

15 labari Bitrus yana tsaye a-kofa. Suka 
che mata, Sururu ki ke yi. Amma ita 
tana karfafawa hakka ya ke. Suka che, 

606 


Google 


AYUKAN MANZANI 12. 20 


16 Malaikansa ne. Amma Bitrus ya dinga 
kwankwassa kofa: sa'anda suka bude, 

17 suka gan shi, suka yi mamaki. Amma 
ya yi masu nuni da hannu su kame ba- 
kinsu, kana ya bayanna masu yada 
Ubangiji ya fito da shi dagga chikkin 
kurkuku. Ya che, Ku fada ma Yakub 
wadannan al'amura, da yan-uwa kuma. 

18 Ya tashi kuma, ya taffi wani wuri. Ana- 
nan da gari ya waye, a-wurin yan yaki 
aka yi didima ba kadan ba ko minene ya 

19 faru ga Bitrus. Sa'anda Hirudus ya 
neme shi, ba ya kwa same shi ba, ya yi ma 
matsara kwankwanto, ya kuma yi umurni 
a kai su wurin kissa. Shi ma ya tashi 
dagga Yahudiya zuwa Kaisariya, ya zam- 
na chan. 


20 Ananan yana jin haushi kwarai da 
mutanen Sur da Sida: suka zo wurinsa 
da zuchiya daya, sa'anda kuma suka ri- 
gaya suka kama kaffa wurin majidadin 
sarki, suka nemi amana, domin kassarsu 


607 


Google 


12, 21 AYUKAN MANZANI 


tana samun kiwo dagga kassar sarki. 
21 Bissa rana da aka ayana, Hirudus ya yafa 
da tufafi masu kawa na sarauta, ya zamna 
22 bissa dakali, ya yi masu hutuba. Mutane 
suka yi kururuwa, suna chewa, Muriyar 
23 allah ke nan, ba ta mutum ba che. Nan- 
da-nan kwa malaikan Ubangiji ya buge 
shi, domin ba ya bada girma ga Allah ba: 
tsutsotsi suka chanye shi, ya mutu. 


24 Amma maganar Allah tana daduwa, 
tana yawaita. 


25 Barnaba da Shawulu suka komo 
dagga Ķuddus, bayanda suka chikka hidi- 
massu ; suna dauke Yohanna tare da su, 
wanda aka lakaba masa Markus. 


1 3 Axwor annabawa da malamai a-chik- 
kin Antakiya, a-chikkin ekklisiya da ke 
chan, su Barnaba, da Siman wanda ana 
che da shi Niger, da Lukiyus Ba-Kaira- 
wani, da Manayin wanda aka yi renonsa 


608 


Google 


AYUKAN MANZANI 13.7: 


tare da Hirudus mukadas, da Shawulu. 
2 Suna nan suna hidimar Ubangiji, suna 
tatawui, sai Ruhu Mai-tsarki ya che,' Ku 
kebe mani Barnaba da Shawulu domin 
3 aikin da na kirrawo su gareshi. : Sa'annan, 
da suka yi tatawui da addu'a, suka dibi- 
ya masu hannuwa kuma, suka salame 
Mi i | prt k 
4 Su fa, aikaku ne dagga Ruhu Mai- 
— tsarki, suka taff Salukiya ; daggachan 
kuma suka'yi tafiya chikkin baħar zuwa 
5 Kubrus. Sa'anda suna chikkin Salamis 
“suka yi shelar maganar Allah chikkin ma- 
jami'u na Yahudawa : Yohanna kwa yana 
6 tare da su, shina yi masu hidima. Sa'anda 
suka yawoche dukan chibiri har 'Bafus, 
suka iske wani mutum mai-sihiri mai- 
kariyan annabchi, Ba-Yahudi, sunansa 
7 Baryashu'a; wanda yana tare da mu- 
kadas, Sarjiyus Bulus, mutum mai-hi- 
kima. Wannan kwa ya kirrawo Barnaba 
da Shawulu, yana bida ya ji maga- 
609 U 


Google 


13. 8 AYUKAN MANZANI 


8 nar Allah. Amma Alima mai-sihirin 
(gamma hakka azanchin sunansa ya ke) 
ya yi tsayeya da su, yana so ya baudad- 

9 da mukadas a-barin imani. Amma 
Shawulu, wanda shi ke Bulus, chikke da 

'Ruhu Mai-tsarki, ya zurra masa ido, ya 

10 che, Ya kai da ka ke chikke da dukan 
algus da keta, ya kai dan Shaitan, ma- 
gabchin adilchi duka, ba za ka dena þata 
madaidaitan tafarku na Ubangiji ba? 

11 Yanzu fa, ga hannun Ubangiji yana bis- 
sanka, za ka yi makamta, ba za ka ga rana 
ba tukuna. Nan-da-nan fa hazo da dufu 
suka fado masa ; yana ta yawo, yana ne- 

12 man wanda za ya ja masa gora. Dagganan 
fa mukadas, sa'anda ya ga abin da aka yi, 
ya bada gaskiya, yana mamaki da sana- 
suwar Ubangiji. 

13 Bulus fa da wadanda ke tare da shi su- 
ka shiga jirgi dagga Bafus, suka zo Barjata 
chikkin Bamfiliya : Yohanna ya rabu da 

14 su, ya koma Kuddus. Amma su da suka 

610 


Google 


AYUKAN MANZANI 13. 20 


ratsa Barjata, suka zo Antakiya ta Bisi- 
diya ; suka shiga chikkin majami'a rana 

15 assabachi, suka zamna. Bayan karatun 
Attaurat da Annabawa fa, hakiman ma- 
jami'a suka aike wurinsu, suna chewa, Ya 
ku yanuwa, idan kuna da maganar gal- 
gadi da za ku yi ma mutane, ku fadi. 

16 Bulus fa ya tashi a-tsaye, ya yi nuni da 
hannu, ya che, 


Ya ku mazajen Israila, da ku masu- 

17 tsoron Allah, ku ji. Allah na wannan 
jama'ar Israila ya zabi ubanninmu, ya 
daukaka jama'a sa'anda suna bakonchi 
chikkin kassar Masar, ya fito da su dagga 
chikkinta kuma da zira'a madaukakiya. 
18 Shekara ta yi wojen arbain kuma yana 
19 hankuri da al'amuransu chikkin jeji. Ku- 
ma sa'anda ya halaka alumma bakwoi 
chikkin kassar Kan'ana, ya gadas masu 
da kassarsu, wojen shekara arabaminya 
20 da hamsin : bayan wannan kuma ya ba 
su alkalai har zamanin Samuila annabi. 

611 


Google 


13.21 AYUKAN MANZANI 


21 Dagga bissani suka bidi sarki: Allah fa ya 
ba su Shawulu dan Kaisi, mutum dagga irin 
22 Binyamin,shekara arbain. Sa'anda ya tube 
shi, ya tada Dawuda shi zamma sarkin- 
su ; ya shaida shi kuma, ya che, Na samu 
Dawuda dan Yassa, mutum gwalgwadon 
zuchiyata, wanda za shi aika nufina duka. 
23 Dagga chikkin tsatson wannan mutum 
bissa ga alkawali Allah ya kawo ma 
24 Israila Mai-cheto, Isa : bayanda Yohanna 
ya rigaya ya yi wa'azin baptismar tuba 
ga dukan jama'ar Israila, tun ba ya ba- 
25 yanna ba. Yohanna kwa yana chikkin 
gamma hidimassa, sai ya che, Kuna tsa- 
mani ni minene ? Niba shi ba ne. Amma 
ku duba, wani yana zuwa bayana, ban issa 
26 in kwanche takalman kaffafunsa. Ya ku 
yan-uwa, yayan irin Ibrahim, da masu- 
tsoron Allah da ke chikkinku, a-garemu 
27 an aiko da maganar wannan cheto. Gam- 
ma mazamna chikkin Kuddus, da haki- 
mansu, da shi ke ba su san shi ba, ba su 


612 


Google 


AYUKAN MANZANI 13. 34 


kwa san zantatukan Annabawa ba wa- 
danda a ke karatunsu kowanne assabachi, 
suka chikka su yayinda suka hukumta shi. 
28 Ko da shi ke kuma ba su sami illa ta mu- 
tuwa gareshi, duk da hakka suka roki 
29 Bilatus a kashe shi. Sa'anda suka chikka 
dukan abin da aka rubuta a-kansa kuma, 
suka sabkadda shi dagga gungume, suka 
30 aje shi chikkin kabari. Amma Allah ya 
31 tashe shi dagga matatu : kwanaki dayawa 
kuma yana bayanne ga mutane wadanda 
suka zo tare da shi dagga Galili zuwa 
Kuddus ; wadannan kwa yanzu shaidunsa 
32 ne gå jama'a. Mu kwa muna kawo maku 
bishara ta alkawalin da aka yi ma uban- 
33 ninmu, Allah ya chikka shi ga yayanmu 
yayinda ya tada Isa; kammar da an 
rubuta kuma a-chikkin zabura ta biyu ; 
34 Kai Dana ne; yau na haife ka. Zanchen 
tashensa dagga matatu da ya yi fa, nan 
gabba banda sauran komawa wurin rube- 
wa, ya yi magana hakka, Ni ba ku jejiyan- 
613 


Google 


13. 35 AYUKAN MANZANI 


kai masu-tsarki amintatu na Dawuda. 
35 Gamma a-chikkin wata zabura ya fadi 
kuma, Ba za ka bari Mai-tsarkinka ya ga 
36 ruba ba. Gamma Dawuda, bayanda ya 
yi bautar tsarassa bissa shawarar Allah, ya 
yi barchi, aka aje shi wurin ubanninsa, har 
37 ya ga ruba: amma shi wanda Allah ya 
38 tashe shi ba ya ga ruba ba. Ya ku yan- 
uwa fa, ku sani, ta wurin wannan mutum 
ana yi maku shelar gafarar zunubai; ta 
39 wurinsa kuma kowanne mai-bada gaskiya 
ya barata ga abu duka, wadanda ba shi 
yuwuwa ku barata ta wurin Attaurat ta 
40 Musa. Ku maida hankali fa, kadda wan- 
nan shi afko maku, da aka fadi a-chikkin 


Annabawa ; 


41 Ku duba, ku masu-renako, ku yi 
mamaki, ku lalache ; 
Gamma ina aika wani aiki a-chikkin 
kwanukanku, 
Aikin da ba za ku gaskanta ba dadai, 
ko da wani ya fada maku shi. 
614 


Google 


AYUKAN MANZANI 13. 47 


42 Sa'anda suna fita, suka roke shi a fada 
masu wadannan magana rana assabachi 
43 mai-zuwa. Ananan sa'anda jama'a suka 
watse, dayawa dagga chikkin Yahudawa 
da shigegu masu-ibada suka bi Bulus da 
Barnaba : su kwa suna yi masu magana, 
suna taitaya su su lizima chikkin alherin 


Allah. 


44 A-bissa rana assabachi da ke biye 
birni ya kusa ya taru duka domin jin 

45 maganar Allah. Amma sa'anda Yahuda- 
wa suka ga taro mai-yawa, suka chikka 
da kishi, suka musunche abin da Bulus ya 

46 fadi, suna yin sabo. Amma Bulus da 
Barnaba suka furta gabba gadi, suka che, 
Wajib ne a fara fadin maganar Allah a- 
gareku. Da shi ka fa kun tunkude ta 
dagga wojenku, kun maida kanku ba 
ku chanchanta rai na har abada ba, 
ga shi fa, mun juya wojen Al'ummai. 

47 Gamma hakka Ubangiji ya umurche mu, 
chewa, 


615 
Google 


13. 48' AYUKAN 'MANZANI 


Na sanya ka domin hasken Al'ummai. 
Domin kuma ka zamma cheto ga 
iyakachin nisar duniya. f- 
48 Sa'anda Al'ummai suka ji wannan, suka 
yi murna, suka girmama maganar Allah : 
'iyakar wadanda aka kadara ga rai na har 
49 abada suka bada gaskiya. Maganar Uban- 
giji kwa ta yadu chikkin iyakar kassan. 
50: Amma Yahudawa suka kutta mata masu- 
— ibada yan dangi, da hakiman birni, suka 
' tada tsanani bissa Bulus da Barnaba, suka 
51 fitarda su kan iyaka. Amma suka kar- 
kade' masu' kurar sawayensu,' suka zo 
52 Ikoniya. Masu-bi suka chikka da farin- 
chikki da Ruhu Mai-tsarki. 


14 Ananan a-chikkin Iķoniya suka shiga 
.' tare chikkin . majami'a .ta Yahudawa, 
“suka yi magana har baban taro dagga 
. Yahudawa da Hellenawa suka bada gas- 
2 .kiya. . Amma Yahudawa wadanda ba su 
yi jiyeye ba, suka kutta rayukan Al'um- 

616 


Google 


AYUKAN MANZANI 14.10 


mai, suka bata tsakaninsu da yan-uwa. 
3 Da dadewa fa suka zamna, suna yin ma- 
gana gabba gadi chikkin Ubangiji, shi ma 
yana shaidar maganar alherinsa, yana 
bada iko a yi alamu da al'ajibai ta wurin 
4 hannuwansu. Amma tarun birni ya rabu 
biyu ; sashe yana bayan Yahudawa, sashe 
5 kwa yana bayan Manzani. Sa'anda Al- 
'ummai da Yahudawa gamme da mahu- 
kumtansu suka tasama yi masu wula- 
6 kanchi, su jejefe su kuma, sai suka sami 
labari, suka gudu zuwa biranin Lika'oni- 
ya, da Listra, da Darba, da kassa da ke 
T kewoye ; chan fa suka yi Bishara. 


8 A-chikkin Listra akwoi wani mutum 
yana zamne, mara-karfin kaffafu, gurgu 
ne tun dagga chikkin uwatasa, ba ya taba 

'9 taffiya ba. Wannan ya ji Bulus yana 
magana : ya zurra masa ido, sa'anda kuma 
ya ga yana da bangaskiya da za a warkad- 

10 da shi, da- babar mutiya ya che, Tashi 
tsaye bissa kaffafunka. Ya zaburra, ya 


617 ` U2 
Google 


14.11 AYUKAN MANZANI 


11 yi tafiya. Sa'anda taro suka ga abin da 
Bulus ya yi, suka tada muriyassu, da 
harshen Lika'oniya suna chewa, Alloli sun 
sabko a-wurinmu da kammanin mutane. 

12 Suka che da Barnaba Zafsa ; Bulus kwa 
suka che da shi Harmasa, gamma shi 

13 magabbachi mai-zanche ne. Malami kwa 
na Zafsa wanda wurin sujadassa yana 
gabban birni, ya kawo shanu da dajiyar 
fure zuwa ķofofi, nufinsa shi yi sacrifice 

14 gamme da taro. Amma lokachinda Man- 
zanin, su Barnaba du Bulus, suka ji labari, 
suka tsatsage tufafinsu, suka zaburra zuwa 
wojen taro, suna tada muriya, suna chewa, 

15 Ya ku malamai, donmi ku ke yin hakka ? 
Mu kuma mutane ne da taba kammar 
taku, muna kawo maku Bishara, ku juyo 
ga barin wadannan barnache-barnache 
zuwa Allah mai-rai, wanda ya halita 
samma da kassa da bahar, da abin da ke 

16 chikkinsu duka : shi wanda a-chikkin za- 
manin da sun wuche ya bar dukan alum- 


618 


Google 


AYUKAN MANZANI 14. 22 


mai su yi taffiya chikkin nasu tafarku. 

17 Amma ba ya bar kansa babu shaida ba, 
da shi ke yana yin alheri, yana ba ku 
ruwaye dagga samma da kwanukan koshi, 
yana chikka zukatanku da abinchi da 

18 farinchikki. Da wadannan zantatuka 
dakyar ya hana taro su yi masu sacri- 
fice. 


19 Amma wadansu Yahudawa suka zo 
dagga Antakiya da Ikoniya : sa'anda suka 
rinjayi taro, suka jejefe Bulus, suka janye 
shi bayan birni, tsamani su ke yi ya mutu. 

20 Amma sa'anda masu-bi suka kewoye shi, 
ya tashi a-tsaye, ya shiga chikkin birni ; 
washegari ya fita tare da Barnaba, suka 

21 taffi Darba. Sa'anda suka yi wa'azin 
Bishara ga wannan birni, har suka yi 
masu-bi dayawa, suka koma Listra, da 

22 Ikoniya, da Antakiya, suna kafarfa rayu- 
kan masu-bi, suna yi masu galgadi su 
tabatta a-chikkin imani, kuma sai ta 
wurin wahallai dayawa za mu shiga mul- 


619 
Google 


14.23 AYUKAN MANZANI 


23 kin Allah. Sa'anda suka sanya masu 
datibai a-chikkin kowache ekklisiya, ku- 
ma suka yi addwa da tatawwi, suka 
damka su ga Ubangiji, wanda suka bada 

24 gaskiya gareshi. Suka ratsa Bisidiya, 

25 suka zo Bamfiliya. Sa'anda suka fadi 
maganar chikkin Barjata, suka taffi Ata- 

26 liya ; daggachan suka taffi chikkin bahar 
har Antakiya, wurinda aka damka su ga 
alherin Allah sabada aikin da suka chikka. 

27 Sa'anda suka zo, har suka tatara ekklisiya 
wuri daya, suka rataba dukan abin da 
Allah ya yi a-wurinsu, da yada ya bude 
kofar bangaskiya ga Al'ummai kuma. 

28 Suka zamna kwanaki ba kadan ba tare da 

` masu-bi. 


5 WADANSU mutane kuma suka fito dagga 
Yahudiya, suka zo suka kwoiya ma 
yan-uwa, suna chewa, Im ba a yi maku 
kachiya bissa ga al'adar Musa ba, ba shi 

2 yuwuwa ku chira. Sa'anda Bulus da Bar- 

620 


Google 


— > a mn anga 


Ng 


AYUKAN MANZANI 15.7 


naba suka yi jayeya da tanbambaya ba 
kadan ba gamme da su, yan-uwa suka 
sanya Bulus da Barnaba, da wadansu 
dagga chikkinsu, su taffi Kuddus wurin 
Manzanin da datibai a-kan wannan ma- 
tsalla. Su fa, bayanda ekklisiya ta yi masu 
rakiya, suka ratsa Finikiya da Samariya, 
suna bada labarin juyawar Al'ummai : 
suka sa ma dukan yan-uwa farinchikki 


4 mai-girma. Sa'anda suka zo Kuddus, 


ekklisiya da Manzani da datibai suka 
karbe su, suka ba su labarin dukan abin 


5 da Allah ya yi tare da su. Amma wa- 


6 


dansu mutane chikkin tafarkin Farisawa 
musa-bada gaskiya suka tashi, suna che- 
wa, Ya wajabba a yi masu kachiya, a yi 
masu umurni kuma su kiyaye Attaurat ta 
Musa. 


Manzanin da datibai suka tataru 
garin su duba chikkin wannan alamari. 


7 Bayanda aka yi kwankwanto dayawa, 


Bitrus ya tashi tsaye, ya che masu, 
« 621 


Google 


15. 8 AYUKAN MANZANI 


Ya ku yan-uwa, kun sani tun da 
dadewa Allah ya zabe ni dagga chikkinku, 
domin ta bakina Al'ummai su ji maganar 

8 Bishara, su bada gaskiya. Allah kwa, da 
ya san zuchiya, ya shaida su, da shi ke ya 
ba su Ruhu Mai-tsarki kammar yada ya 

9 ba mu kuma ; tsakanin mu da su kuma 
ba ya bambamta ba, yana tsarkake zuka- 

10 tansu ta wurin bangaskiya. Yanzu fa 
donmi ku ke gwoda Allah, da za ku sa ma 
wuyan masu-bi yoke, wanda ubanninmu 

11 da muba muiya mu daukeshiba? Amma 
muna bada gaskiya za mu chira ta wurin 
alherin Ubangiji Isa, kammar su kuma. 


12 Dukan taro suka kawaita ; suna jin 
Barnaba da Bulus suna bada labarin alamu 
da al'ajibai wadanda Allah ya gudana ta 

13 wurinsu chikkin Al ummai. Bayanda suka 
dena magana, Yakub ya amsa, yana chewa, 


14 Ya ku yan-uwa, ku kassa kunne ga- 
reni : Siman ya bada labari yada Allah ya 
622 


Google 


AYUKAN MANZANI 15. 20 


fara ziyarar Al'ummai, domin shi chirro 
wata jama’a dagga chikkinsu domin su- 

15 nansa. Zantatukan annabawa fa duka 
suna mawafaka da wannan ; kammar yada 
an rubuta, 


16 Bayan wannan in komo, 
In sake gina bukar sujada ta Dawuda, 
wada ta rushe ; 
In sake gina kuma kofanta, 
In tashe ta : 
17 Domin kingin mutane su nemi Uban- 
giji, 
Da dukan Aľummai, wadanda an 
kirra sunana a-bissansu, 
18 In ji Ubangiji, wanda yana aika 
wadannan abu da su ke sananu 
tun dagga farkon duniya. 


19 Domin wannan fa sharia'ta ke nan, kadda 
mu nawaya ma wadanda su ke juyowa 
zuwa wurin Allah dagga chikkin Alum- 

20 mai; amma mu rubuta masu su hanu 


623 


Google 


15. 21 AYUKAN MANZANI 


dagga kazamche-kazamchen gumaka, da 
fasikanchi, da abin da aka makare, da 

21 jini kuma. Gamma tun zamanin da 
Musa yana da masu-wa'azinsa chikkin 
kowanne birni, ana karatunsa chikkin 
majami'u kowanne assabachi. 


22 Sa'anan Manzanin da datibai, tare da 
dukan ekklisiya. suka ga ya yi kyau, su 
zabi mutane dagga chikkin jama'arsu, su 
aike su Antakiya tare da Bulus da Bar- 
naba ; su Yahutha, wanda ana che da shi 
Barsaba, da Sila kuma, manya a-chikkin 

23 yan-uwa: suka rubuta, suka aike ta 
hannuwansu, chewa, Manzanin da yan- 
uwa datibai zuwa yan-uwa da ke wojen 
Aľummai chikkin Antakiya da Suriya da 

24 Kilikiya, gaisuwa: Da shi ke mun ji 
wadansu mutanen da suka fita dagga 
wurinmu sun wahalshe ku da maganganu, 
suna juyadda rayukanku ; su kwa ba mu 

25 yi masu wani umurni ba; mun ga ya yi 
kyau, tun da zuchiyammu ta komo qaya, 

624 


Google 


AYUKAN MANZANI 15. 33 


mu zabi mutane mu aike su wurinku, 
tare da masoyanmu Barnaba da Bulus, 
26 mutane wadanda sun kassai da ransu 
domin sunan Ubangiji Isa Almasihu. 
27 Mun aike Yahutha da Sila fa, wadanda 
za su fada maku da kansu zanchen nan 
28 da baka. Gamma ya yi kyau ga Ruhu 
Mai-tsarki, da mu kuma, kadda mu na- 
waita maku wani abu gabba da wadannan 
29 wajibai ; ku hanu dagga abin da an yanka 
ma gumaka, da jini kuma, da abin da an 
makare, da fasikanchi; idan kun tsare 
kanku dagga wadannan, ya yi maku 
kyau. Ku zamna lafiya. 


30 Su kwa, da aka salame su, suka zo 
Antakiya; bayanda suka tatara taro, 
31 suka bada wasikan. Sa'anda suka ka- 
ranta, suka yi murna sabada wannan 
32 hankurazowa. Yahutha fa da Sila, da 
shi ke su da kansu kuma annabawa ne, 
suka yi ma yan-uwa galgadi da zantatuka 
33 dayawa, suka karfafa su. Bayanda suka 
625 


Google 


Js 35 AYUKAN MANZANI 


jima, aka salame su lafiya dagga wurin 
yan-uwa, su koma wurin wadanda suka 

35 aike su. Amma Bulus da Barnaba 
suka zamna chikkin Antakiya, suna 
kwoiyasuwa, suna Bishara da maganar 
Ubangiji, tare da wadansu kuma da- 
yawa. 

36 Bayan yan kwanaki Bulus ya che 
ma Barnaba, Bari mu koma yanzu mu 
ziyarchi yan-uwa a-chikkin kowanne 
birni inda muka yi shelar maganar 

37 Ubangiji, mu ga yada su ke. Amma 
Barnaba yana so shi dauki Yohanna tare 
da su, wanda ana che da shi Markus. 

38 Amma Bulus ba ya ga ya yi kyau ba a 
dauke shi tare da su, wanda ya ja da 
baya dagga wurinsu a-Bamfiliya, ba ya 

39 taffi tare da su wurin aiki ba. Makagara 
mai-zafi ta tashi, har suka rabu bambam 
da juna, Barnaba ya dauki Marķus tare 
da shi, suka taffi chikkin jirgi zuwa Ku- 

40 brus; amma Bulus ya zaþi Sila, ya fita, 

626 


Google 


AYUKAN MANZANI 16.5 


yan-uwa suna damka su ga alherin 
41 Ubangiji. Ya ratsa chikkin Suriya da 
Kilikiya, yana karfafa ekklisiya. 


Ya zo Darba da Listra kuma: ga wani 
mai-bi yana chan, sunansa Timotha- 
wus, dan wata mache Ba-Yahudiya mai- 
bada gaskiya; amma ubansa Ba-Helleni 
2 ne. Shi kwa wannan, yan-uwa da ke 
chikkin Listra da Ikoniya suna koda shi. 
3 Bulus yana so ya fita tare da shi; ya 
dauke shi fa, ya yi masa kachiya sabada 
Yahudawa da ke chikkin wadanchan 
wurare: gamma duka sun sani ubansa 
4 Ba-Helleni ne. Suna nan, suna chikkin 
'taffiyarsu, suna bibiyan birani, suka yi 
ta baba su hukumche-hukumche, wa- 
danda Manzani da datibai da ke chikkin 
Kuddus suka hukumta, domin a kiyaye 
5 su. Hakkanan ekklisiyai suka karfafa 
chikkin imani, yawansu yana karuwa 
kowache rana. 


627 


Google 


16.6 . AYUKAN MANZANI 


6 Kuma suka ratsa kassar Firijiya da 
kassar Galatiya, gamma Ruhu Mai-tsarki 
ya hana su fadin maganar chikkin Asiya ; 

7 sa'anda suka zo daura ga Misiya, suka 
damri aniya su taffi chikkin Bithiniya ; 

8 amma Ruhun Isa ba ya bar su ba; suka 
rabi Misiya, kana suka zo Taruwas. 

9 Dada dare wahayi ya bayanna ga Bulus; 
Ga mutumen Makidoniya yana tsaye, 
yana rokonsa, yana chewa, Ka ketaro 

10 zuwa Makidoniya, ka taimake mu. Sa- 
'anda ya ga wahayin, nan-da-nan muka 
nemi mu fita zuwa Makidoniya, muna 
chewa Allah ne ya kirraye mu domin mu 
yi masu Bishara. 


11 Dagga Taruwas fa muka tashi, muka 
fuskanta sosai zuwa Samothraki, washe- 
12 gari kuma muka zo Niyabolis ; daggachan 
kwa zuwa Filibbi, wada ta ke birni, baba 
ne dagga chikkin wannan fuska ta kassar 
Makidoniya, colony ne na Rome: a- 
chikkin birnin nan muka yi yan kwanaki, 
628 


Google 


AYUKAN MANZANI 16. 17 


13 muna zamne. Bissa rana assabachi muka 
fita bayan birni a-bakin wani kogi, inda 
mu ke tsamani akwol wurin addu' a ; 
muka zamna, muka yi magana da mata 

14 wadanda suka taru. Wata mache kwa, 
sunanta Lidiya, mai-seyarda turin shu- 
naiya, ta birnin Thayatira, mai-sujada ga 
Allah, ta ji mu: Ubangiji kwa ya bude 
zuchiyatta, da za ta lura da abin da Bulus 

15 yana fadi. Sa'anda aka yi mata baptisma, 
duk da iyalinta, ta roke mu, tana chewa, 
Idan kun maishe ni da aminche ga Uban- 
giji, ku zo gidana, ku zamna. Har ta 
i mamu. 


16 Ananan, muna chikkin taffiya za mu 
wurin addu'a, sai wata yarinya, wada ta 
ke da ruhu mai-duba, ta gammu da mu, 
ta kan kawo ma iyayengijinta riba da- 

17 yawa ta wojen dubanta. Ita fa da ta ke 
bin bayan Bulus da mu, ta yi kururuwa, 
tana chewa, Wadannan mutane bayin 
Allah Madaukaki ne, suna shaida maku 

629 


Google 


16. 18 AYUKAN MANZANI 


18 tafarkin cheto. Hakka ta ke yi har 
kwanaki dayawa. Amma Bulus, domin 
ransa ya bache kwarai, ya waiwaya, 
ya che ma ruhun, Da sunan Isa Alma- 
sihu ina umurche ka ka fito dagga 
chikkinta. A-chikkin wannan sa'a fa ya 
fito. 

19 Amma sa'anda iyayengijinta suka 
gani dalilin ribassu ya fita, suka kama 
Bulus da Sila, suka janye su zuwa kasuwa 

20 a-gabban hakimai, sa'anda suka kawo su 
wurin mahukumta kuma, suka che, Wa- 
dannan mutane, da su ke Yahudawa ne, 

21 suna wahalda garinmu dayawa, suna 
gwoda mamu al'adu wadanda ba su 
halatta garemu mu karba ba, ko kwa mu 
kiyaye su, da shi ke mu Romawa ne. 

22 Taro suka tasa masu gabba daya: ma- 
hukumta kwa suka tsatsage masu tufa- 
finsu, suka yi umurni a duke su da sanduna. 

23 Sa'anda suka duduke su da bugo dayawa, 
suka jefa su chikkin kurkuku, suna karfa- 

630 


Google 


AYUKAN MANZANI 16. 30 


fa ma mai-tsaron kurkuku shi tsare su da 
24 kyau: shi dai, tunda ya chirro magana 
mai-karfi hakka, ya jefa su a-kurkuku na 
chan chikki, ya labda kaffafunsu chikkin 
25 turu. Amma wojen tsakkar dare Bulus 
da Sila suna addu'a suna raira waka ga 
Allah, yan kurkuku kwa suna kassa 
26 kunne garesu ; sai wata rawan kassa mai- 
girma ta faru ba labari, har dukan jiga- 
jigan kurkuku suka yi rawa : nan-da-nan 
kwa dukan kofofi suka bude; maruru- 
27 wan dukansu kuma suka zube. Mai- 
tsaron kurkuku kwa da ya falka, yana 
ganin kofofin kurkuku a-bude, sai ya 
zari takobinsa, za ya kashe kansa, tsa- 
mani ya ke yi yan kurkuku sun chere. 
28 Amma Bulus ya kirra da babar muriya, 
yana chewa, Kadda ka yi wa kanka 
29 barna : gamma dukanmu muna nan. Ya 
kirra a kawo haske, ya yi tsalle, ya shiga, 
yana rawan jiki domin tsoro, ya fadi a- 
30 gabban Bulus da Sila kuma, ya fishe su, 
631 


Google 


16.31 AYUKAN MANZANI 


ya che, Ya ku shugabbannai, sai in yi 

31 minene domin in chira ? Suka che, Sai 
ka bada gaskiya ga Ubangiji Isa, za ka 

32 chira, da kai da mazowa gidanka. Suka 
fada masa maganar Allah, tare da dukan 

33 wadanda ke chikkin gidansa. A-chikkin 
wannan sa'a ta dare ya dauko su, ya 
wanki miyakunsu; nan-da-nan aka yi 
masa baptisma, duk da wadanda ke nasa. 

34 Ya kawo su chikkin gidansa, kuma ya sa 
kabaki a-gabbansu, ya yi ta murna da 
gaske, tare da gidansa duka, da shi ke sun 
bada gaskiya ga Allah. 

35 Amma sa'anda gari ya waye, ma- 
hukumta suka aike yan bulala, suna 
chewa; a bar wadannan mutane su taff. 

36 Sai mai-tsaron kurkuku ya fada ma 
Bulus zanchen, yana chewa, Mahukumta 
sun aike a bar ku ku taff : yanzu fa ku 

37 fito, ku taffi lafiya. Amma Bulus ya che 
masu, Sun duke mu a-sarari, ba tare da 
sharia ba, mu kwa mutane Romawa ne, 


632 


Google 


AYUKAN MANZANI li. 


kuma sun jefa mu a-chikkin kurkuku ; 
yanzu fa suna korammu a-boye ? hakika, 

ba hakka ba; sai dai su zo da kansu, su 

38 fishe mu. Yan bulala suka mayar ma 
' mahukumta da wannan magana: suka 
“. Jl tsoro, sa'anda suka ji su Romawa 
39 ne; suka zo, suka roke su; sa'anda suka 
fishe su, suka bida garesu su fita dagga 
40 birni. Suka fita dagga kurkuku, suka 
shiga chikkin gidan Lidiya : sa'anda suka 

ga yan-uwa, suka yi masu ta' saya, kana 


suka tashi. 


1 SA"ANDA suka ratsa Amfibolis da Abo- 
loniya, suka zo  Tassalunika, inda 

2 akwoi majami'a ta Yahudawa : Bulus 
kwa ya shiga wurımnsu, bissa ga aladatasa, 
assabachi uku yana mahawara da su 

3 dagga chikkin litatafai, yana budewa, 
yana karfafawa, wajib ne ga Almasihu ya 

sha wahalla, ya tashi kuma dagga matatu ; 
wannan Isa kuma, wanda ni ke yi maku 


633 


Google 


17.4 AYUKAN MANZANI 


shelassa, in ji shi, Almasihu ne. Wa- 
4 dansu a-chikkinsu suka rinjayu, suka 
saji da Bulus da Sila ; dagga chikkin Hel- 
lenawa masu-ibada kuma taro mai-yawa, 
dagga chikkin mata kuma magabbata ba 
5 kadan ba. Amma Yahudawa, domin 
kishi ya taso masu, suka dauko wadansu 
ashararu dagga chikkin tatarmuka,sa'anda 
suka tatara mutane dayawa kwa, suka 
dimma birni ; suka tasa ma gidan Yason, 
suna nema su fito da su wurin mutane. 
6 Sa'anda ba su same su ba, suka jawo 
Yason da wadansu dagga chikkin yan- 
uwa, suka kai su gabban mahukumtan 
birni, suna tada muriya suna chewa, 
Wadannan mutane wadanda sun birki- 
7 tadda duniya, sun zo nan kuma; Yason 
kuma ya karbe su : dukan wadannan kwa 
suna aikin da ke gaba da hukumchin 
Kaisar, suna che akwoi wani sarki, Isa. 
8 Suka tada hankalin taro da na mahukum- 
9 tan birni, sa'anda suka ji wannan. Sa- 


634 


Google 


kaa ia ri ~es 


AYUKAN MANZANI 17. 15 


'anda suka chiro lamuni dagga wurin 
Yason da sauran mutane, suka sakke su. 


10 Nan-da-nan kwa yan-uwa suka aike 
Bulus da Sila da da dare zuwa Biriya : 
su kwa, lokachinda suka kai chan, suka 

11 shiga majami'ar Yahudawa. Wadannan 
fa suka fi mutanen Tassalunika darajar 
hali, da shi ke suka karbi magana da 
yardar rai, suna bin chikkin litatafai ko- 
wache rana, su gani ko wadannan al'a- 

12 mura hakka su ke. Mutane dayawa fa 
dagga chikkinsu suka bada gaskiya ; 
kuma dagga wojen mata da ke Hellenawa 
magabbata, da maza kuma, ba kadan ba. 

13 Amma Yahudawa na Tassalunika, sa'anda 
suka sami labari Bulus ya yi shelar ma- 
ganar Allah a-chikkin Biriya kuma, suka 
zo chan kuma, suna kutta taro, suna þata 

14 hankalinsu. BSa'annan yan-uwa suka 
aike Bulus nan-da-nan shi taff har bakin 
bahar: amma Sila da Timothawus suka 

15 zamna a-nan tukuna. Arma wadannan 


635 
Google 


17. 16 AYUKAN MANZANI 


da suka yi ma Bulus rakiya suka kai shi 
har Athina : sa'annan, da suka karbi 
umurni zuwa wurin Sila da Timothawus 
su zo wurinsa da iyakachin hamzari, suka 
tashi. 


16 Ananan sa'anda Bulus yana jiransu 
chikkin Athina, ruhunsa ya bache a- 
chikkinsa, sa'anda ya ga birni yana chikke 

17 da gumaka. Yafa yi mahawara a-chikkin 
majami'a tare da Yahudawa da masu- 
ibada, a-chikkin kasuwa kuma kowache 
rana da wadanda suka gammu da shi. 

18 Wadansu kuma dagga chikkin Abiku- 
riyawa da Riwakiyawa masu-bidan hi- 
kima, suka karro da shi. Wadansu suka 
che, Wannan mai-yawan sururu fa, mi 
ya ke so ya fadi ? wadansu kwa suka che, 
Yana da alama na bayannawar bakin 
alloli: domin yana wa'azin Isa da ta- 

19 shin matatu. Suka chirro shi, suka kai 
shi tudun Mars, suna chewa, Ko mu a 
samu sani ko minene sabuwar kwoiyasu- 


636 


Google 


AYUKAN MANZANI 17. 25 


wan nan, wada ka ke zanche da ita? 

20 Gamma kana kawo wadannan bakin al- 
'amura ga kunnuwanmu: mu fa muna 
da nufi mu san baichin wadannan abu. 

21 (Su Athinawa fa da baki wadanda suna 
zamne a-nan, ba su da sukunin yin wani 
abu, sai ko su jiyas ko kwa su ji wani 

22 sabon abu.) Bulus kwa ya tsaya a-tsak- 
kar tudun Mars, ya che, 


Ya ku mutanen Athina, na gane kun 

23 fai kiyaye tadodin addini. Gamma sa- 
'anda ina wuchewa, ina lura da abin da 
ku ke yi wa sujada duka, sai na iske kuma 
wani gadon sadaka da wannan rubutu 
gareshi, “ A-WURIN WANI ALLAHN DA BA 

A SANI BA.” Wannan fa da ku ke yi 
masa sujada a-jahilche, shi ni ke bayanna 

24 maku. Allah wanda ya halita duniya da 
abin da ke chikki duka, shi, da shi ke 
Ubangijin samma da kassa, ba shi kan 
zamna a-chikkin haikalu wadanda a ke 
25 aikawa da hannuwa ; ba kwa da hannu- 


637 


Google 


17:26 AYUKAN MANZANI 


wan mutane a ke yi masa bauta ba, sai 
ka che yana da bukatar wani abu, da shi 
ke shi da kansa yana ba kowa rai, da lum- 
26 fashi, da abu duka; dagga daya kwa ya 
yi dukan alumman mutane da za su 
zamna bissa fuskar duniya duka, yana 
sanya masu wakatai wadanda ya ayanna, 
27 da iyakar mazamninsu : domin su nemi 
Allah, ko halama su a lalaba har su same 
shi, shi kwa ba shi da nisa da kowanne 
28 dayanmu : gamma chikkinsa mu ke ra- 
yuwa, muna motsi, muna zammanmu ; 
kammar yada wadansu dagga chikkin 
mawakanku da kansu sun che, “ Gamma 
29 mu kuma zuriyassa ne.” Da shi ke fa 
mu zuriyar Allah ne, ba ya kamata mu 
zachi Allantaka tana kamma da zinariya, 
ko azurfa, ko duchi, abin da a kan kera 
dagga chikkin dabarar mutum da kaginsa. 
30 Kwanakin jahilchi fa Allah ya yi birin 
da su; amma yanzu yana umurta mutane 
dukansu chikkin kowanne wuri su tuba : 


638 


Google 


AYUKAN MANZANI 18.2 


31 da shi ke ya sanya rana, inda za ya yi ma 
duniya duka shari'a mai-adilchi ta wurin 
mutum wanda ya kadara ; wannan fa ya 
bada shaidassa ga mutane duka, yayinda 
ya tashe shi dagga matatu. 


32 Ananan sa'anda suka ji zanchen 
tashin matatu, wadansu suka yi ba'a : 
amma wadansu suka che, Mu kara jin 
bakinka tukuna a-kan wannan zanche. 

99 Hakkanan fa Bulus ya fita dagga chikkin- 

34 su. Amma wadansu mutane suka manne 
masa, suka bada gaskiya : a-chikkinsu ga 
Diyonisiyus Ba-Ariyabagi, da wata mache, 
sunanta Damaris, da wadansu kuma tare 
da su. 


18 Bayan wannan ya tashi dagga Athina 

2 ya zo Korinthos. Ya iske wani Ba- 

Yahudi, sunansa Akila, asalinsa Ba- 

Bunti, sabon zuwa ne dagga Italiya, 

tare da matatasa Biriskilla; domin Ku- 

ludiyus ya umurta dukan Yahudawa 
639 


Google 


18. 3 AYUKAN MANZANI 


su fita Rome: ya zo wurinsu; kuma 
3 domin sana'assu daya che, ya zamna 
tare da su, suna ta aiki; gamma sa- 
4 na'assu yin lema che. Yana nan yana 
mahawara chikkin majami'a kowanne 
assabachi, yana nema ya rinjaya Yahu- 
dawa da Hellenawa. 


5 Amma sa'anda Sila da Timothawus 
suka taffo dagga Makidoniya, Bulus ya 
takure da magana, yana shaida ma Yahu- 

6 dawa Isa Almasihu ne. Sa'anda suka yi 
tsayeya, suka yi sabo kuma, ya kakabe 
tufafinsa, ya che masu, Alhakin jininku 
yana bissa kanku ; ni na barata : dagganan 

7 gabba zan taff wurin Al'ummai. Ya 
tashi dagganan fa, ya shiga chikkin gidan 
wani mutum sunansa Tita Yustus, mai- 
sujada ne ga Allah, wanda gidansa yana 

8 gwamache da majami'a. Karisbus kuma, 
shugabban majami'a, ya bada gaskiya ga 
Ubangiji tare da gidansa duka; mutane 
dayawa kuma dagga chikkin Korinthi- 

640 


Google 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


AYUKAN MANZANI 18. 15 


yawa sa'anda suka ji, suka bada gaskiya, 
aka yi masu baptisma. Ubangiji ya yi 
ma Bulus magana da da dare chikkin 
wahayi, ya che, Kadda ka ji tsoro, amma 
ka yi magana, kadda ka yi shuru : gamma 
ni ina tare da kai, ba mutumen da za shi 
tasa maka garin shi chiwuche ka : gamma 
ina da mutane dayawa a-chikkin wannan 
birni. Ya zamna shekara guda da wata 
shidda, yana kwoiyasuwa da maganar 
Allah a-wurinsu. 


Amma a-chikkin zamanin da Galiyon 
yana mai-mulkin Akaiya, Yahudawa suka 
tasa@ma Bulus gabba daya, suka kawo shi 
gabban dakalin shari'a, suna chewa, Wan- 
nan mutum yana rinjaya mutane su yi 
ma Allah sujada hilafin Attaurat. Amma 
sa'anda Bulus za ya bude bakinsa, 
Galiyon ya che ma Yahudawa, Da a che 
zanchen zalumchi ne ko kwa na mugun- 
yar keta, ku Yahudawa; doile sai in jimre 


15 da ku : amma idan tantambaya ne a-kan 


G41 X 


Google 


18. 16 AYUKAN MANZANI 


kalmomi da sunayi, da Attauran nan taku, 
sai ku duba abinku ; ni ba ni so in zamma 

16 mai-rabewan wadannan al'amura. Ya 
kore su dagga gabban dakalin shari'a. 

17 Dukansu fa suka kama Sustanis, hakimin 
majami'a, suka duduke shi a-gabban 
dakalin shari'a : amma Galiyon ba ya kula 
da dukan wadannan abu ba. 


18 Bayan wannan Bulus, sai da ya kara 
zamna kwana dayawa tukuna, ya yi ban 
kwana da yan-uwa, ya taffi chikkin jirgi 
daggachan zuwa Suriya, da Biriskilla da 
Akila kuma tare da shi; bayanda ya 
rigaya ya aske kansa a-chikkin Kankiriya : 

19 gamma yana da bakanta. Suka zo Afisus, 
ya bar su chan ; amma shi da kansa ya 
shiga majami'a, ya yi mahawara da Yahu- 

20 dawa. Sa'anda suka roke shi shi kara 

21 zamma, ba ya yarda ba; amma ya yi 
ban kwana da su, yana chewa, In Allah 
ya yarda, ni komo wurinku, kana ya fita 

22 Afisus. Sa'anda ya sabka chikkin Kai- 

642 


Google 


AYUKAN MANZANI 18. 27 


sariya, ya taffi ya gaida ekklisiya, kana 

23 ya taffi Antakiya. Bayanda ya jima a- 
chan, ya tashi, ya yi taffiya chikkin iya- 
kar kassar Galatiya da Firijiya kuma bi da 
bi; yana karfafa masu-bi duka. 


24 Ananan wani Ba-Yahudi, sunansa 
Abulos, asalinsa Ba-Iskandari, mutum 
mai-hikima, ya zo Afisus; yana da iko 

25 a-chikkin Litatafai. Wannan mutum an 
rigaya an sanashe shi a-chikkin tafarkin 
Ubangiji ; shi kwa domin yana da zafin 
himma a-ruhu, ya yi ta zanche, yana 
kwoiyasuwa a-kan zanchen Isa a-hankali, 
baptismar Yohanna kadai ya ke sane da 

26 ita: ya fara yin magana gabba gadi a- 
chikkin majami'a. Amma sa'anda Biris- 
killa da Akila suka ji shi, suka dauko shi, 
suka kara bude masa tafarkin Allah a- 

27 hankali. Sa'anda yana nufi ya zarche 
zuwa Akaiya, yan-uwa suka karfafa masa 
zuchiya, suka rubuta zuwa wurin masu-bi 
su karbe shi: shi kwa sa'anda ya isso 


643 


Google 


A 
18. 28 AYUKAN MANZANI 


ya yi taimako dayawa ga wadanda suka 

28 bada gaskiya ta wurin alheri : gamma da 
karfi ya kayasda Yahudawa, a-sarari fa, 
yana bayannawa dagga Litatafai Isa 
Almasihu ne. 


19 ANANAN sa'anda Abulos yana chikkin 
Korinthos, Bulus, bayanda ya ratsa 
sassai, ya zo Afisus, ya iske wadansu 

2 masu-bi: ya che masu, Sa'anda kuka 
bada gaskiya, kuka karbi Ruhu Mai- 
tsarki ? suka che masa, Aa, ba mu ko ji 

3 akwoi Ruhu Mai-tsarki. Ya che, Zuwa 
chikkin mi aka yi maku baptisma ? Suka 

4 che, Chikkin baptismar Yohanna. Bulus 
ya che, Yohanna ya yi maku baptisma 
da baptismar tuba, yana che ma mutane, 
su bada gaskiya ga wanda ya ke zuwa 

5 bayansa, wato Isa ke nan. Sa'anda suka 
ji wannan, aka yi masu baptisma chikkin 

6 sunan Ubangiji Isa. Sa'anda Bulus ya 
dibiya masu hannuwansa, Ruhu Mai- 


644 


Google 


AYUKAN MANZANI 19. 13 


tsarki ya jido bissansu ; suka yi magana 

7 da harsuna, suka yi annabchi. Dukansu 
wojen mutum goma sha biyu ne. 

8 Ya shiga chikkin majami'a, wojen 
wata uku kuma yana magana gabba gadi, 
yana mahawara, yana rinjayassu a-kan 

9 alamura na wojen mulkin Allah. Amma 
sa'anda wadansu suka taurare, suka ki 
biyeya, suna zagen Tafarkin a-gabban 
taro, ya fita dagga wojensu, ya kadaita 
masu-bi, kowache rana yana mahawara 

10 chikkin makarantar Tirannus. Wojen 
shekara biyu a ke yin wannan; har 
dukan mazamna chikkin Asiya suka ji 
maganar Ubangiji, da Yahudawa da Hel- 

11 lenawa. Allah kuma ya yi wadansu 

12 alamu dabam ta hannuwan Bulus; har 
ya zamma aka dauka adikai ko yan ma- 
kurru dagga jikinsa, aka kai wa marasa- 
lafiya, chiwuchi-chiwuchi kwa suka rabu 
da su, miyagun ruhohi kuma suka fita. 

13 Amma wadansu mutane a-chikkin Yahu- 


645 
Google 


19. 14 AYUKAN MANZANI 


dawa, masu-yawon kassa, matsibbata, 
suka dauka wa kansu su ambache sunan 
Ubangiji Isa bissa wadanda su ke da 
miyagun ruhohi, suna chewa, Na rantsi 
maka da Isa wanda Bulus yana wa'azinsa. 
14 Ga mutum bakwoi yayan wani wai shi 
Lisakawa, Ba-Yahudi, baba ne wurin 
15 malamai, suna yin wannan. Sai mugun 
ruhu ya amsa ya che masu, na sansanche 
Isa, na san Bulus kuma, amma wanene 
16 ku? Mutumen kwa wanda mugun aljan 
yana chikkinsa, ya tumma a-bissansu, ya 
rinjaye su duka, ya kashe su, har suka gudu 
dagga chikkin gidan nan huntaye, rau- 
17 nanu. Wannan kwa ya zamma sanane 
ga mutane duka, da Yahudawa da Hel- 
lenawa, wadanda su ke zamne a-chikkin 
Afisus ; tsoro kwa ya afko masu duka, 
sunan Ubangiji Isa kuma ya daukaka. 
18 Mutanedayawa kuma daggawadanda suka 
bada gaskiya suka zo, suna fadi a-sarari, 
19 suna bayanna ayukansu. Wadansu kwa 
646 


Google 


AYUKAN MANZANI 19. 24 


ba kadan ba dagga masu-yin sihiri suka 
tatara litatafansu, suka kone su a-gabban 
jama'a : suka yi lisafin kurdinsu, suka 
iske shi a-bakin azurfa zambar hamsin. 


20 Hakkanan maganar Ubangiji ta yawaita 


21 


da iko kwarai, ta yi nassara. 


Ananan bayan waqdannan al'amura 
suka chikka, Bulus ya kudurta a-ransa 
shi taffi Kuddus, bayanda ya ratsa Maki- 
doniya da Akaiya, yana chewa, Ni, ba- 
yanda na je chan, doïle sai in ga Rome 


22 kuma. Ya aike mutum biyu dagga 


23 


chikkin wadanda su ke yi masa hidima, 
su tafi Makidoniya, su Timothawus da 
Arastus, shi kwa da kansa ya zamna 
chikkin Asiya tukuna. 


Chikkin wannan lokachi kwa rigima 
ba kadan ba ta tashi sabada Tafarkin. 


24 Gamma wani mutum wai shi Dimitriyus, 


makerin azurfa, wanda ya kan sifanta 
haikalun Artemis da azurfa, yana kawo 
647 


Google 


19. 25 AYUKAN MANZANI 


25 


26 


27 


ma makera chiniki ba kadan ba; ya 
tara su duka da ma-aikatan wannan 
irin sana'a, ya che, Ya ku mazaje, kun 
sani ta wurin wannan sana'a mu ke samun 
wadatanmu. Kuna gani, kuma kuna ji, 
ba chikkin Afisus kadai ba, amma kadan 
ya rege a-chikkin Asiya duka, wannan 
Bulus ya rinjaya mutane, ya juyadda su 
dayawa, yana chewa, wadannan da han- 
nuwa su ke yi ba allohi ba ne: ba kwa 
wannan sanna'armu kadai ke chikkin 
hatsari za ta zamma abin renako ba; 
amma har da haikalin Artemis babar 
gumkiya za a maishe shi ba komi ba, za 
a kwa tube ta dagga girmanta, ita wada 
dukan Asiya da duniya ke yi mata sujada. 


28 Sa'anda suka ji wannan, suka chikka da 


fushi, suka tada muriya, suna chewa, 


29 Artemis ta Afisus mai-girma che. Du- 


kan birni kwa ya chikka da rigima : du- 
kansu gabba daya suka sheko a-guje 
zuwa wurin kallo, bayanda suka rigaya 


648 


Google 


AYUKAN MANZANI 19. 35 ` 


suka kama Gayos da Aristarkus, Maki- 
doniyawa, abokan tafiya na Bulus. 
30 Sa'anda Bulus yana nufi ya shiga chikkin 
əl mutane, masu-bi suka hana shi. Wa- 
dansu kuma dagga chikkin manyan haki- 
mai.na Asiya, da shi ke abokansa ne, suka 
aike a-gareshi, suna rokonsa kadda shi 
32 lamunta ya zo wurin kallo. Wadansu fa 
suka yi kururuwa suna fadin wani abu, 
wadansu kuma wani abu dabam : gamma 
taro ya rurude ; yawanchi ba su san bai- 
33 chin taruwassu ba. Aka fisgo Iskandari 
dagga chikkin taro, Yahudawa suna tura 
shi gabba. Iskandari fa ya yi nuni da 
hannu, za shi yi ma jama’a magana ta 
34 kariyar kansa. Amma sa'anda suka 
sansanche shi Ba-Yahudi ne, dukansu 
baki daya suka yi ta kururuwa wojen 
sa'a biyu, suna chewa, Artemis ta Afisus 
35 mai-girma che. Sa'anda marubuchin gari 
ya natsadda taro, ya che, Ya ku mazajen 
Afisus, inna mutum wanda ba ya sani 


649 va 


Google 


19. 36 AYUKAN MANZANI 


birnin Afisawa shi ne mai-tsaron haikali 
na Artemis baba, da na sura kuma wada 
36 ta fado dagga Zafsa? Da shi ke fa wa- 
dannan al'amura ba su musuntuwa, ya ka- 
mata ku yi shuru, kadda a yi wani abu 
37 da garaje. Gamma kun kawo wadannan 
mazaje a-wurin nan, gu kwa ba barayin 
haikalu ba ne, ba kwa masu-sabon 
38 gumkiyammu kuma. Idan fa Dimitriyus 
da makera wadanda ke tare da shi suna 
da magana gamme da kowanne mutum, 
gidajen shari'a a-bude su ke, mahukumta 
kuma suna nan : bari su kawo karar juna. 
39 Amma idan wani abu ku ke bida dagga 
fuskar wadansu al'amura, za a shar'anta 
shi a-chikkin fadan da ke taruwa kullum. 
40 Gamma hakika muna chikkin hatsari za 
a kai karammu a-kan wannan hargitsi 
na yau, ba kwa hujassa : a-kansa fa ba 
za mu iya kawo hamzari na wannan taro 
ba. Sa'anda ya fadi hakka ya salami 
taro. 


650 


Google 


mia = “edian = ʻi] 
. . = . 


AYUKAN MANZANI 20. 6 


0 SA'ANDA aka dena rigima, Bulus ya 
aike a kirrawo masu-bi, ya yi masu 
galgadi, kana ya yi salama da su, ya 

2 tashi za shi Makidoniya. Sa'anda ya 
bibiya chikkin wadanchan sassai, ya kwa 
yi masu galgadi dayawa, sa'annan ya zo 

3 chikkin Hellas. Sa'anda ya yi wata uku 
a-nan, Yahudawa kwa suka kulla makida 
a-kansa, lokachinda yana shirin hawa 
jirgi zuwa Suriya, ya kulle shawara za ya 

4 koma ta hanyar Makidoniya. Sobatarus 
Ba-Biriyi, dan Burrus, da Arastarkus, da 
Sakundus na wojen Tassaluniyawa, da 
Gayus Ba-Darabi, da Timothawus, dagga 
wojen Asiya kuma Tikikus da Trofimus, 
suka yi masa rakiya, har zuwa Asiya. 

5 Amma wadannan suka rigaye mu har 

6 suna jiranmu a-chikkin Taruwas. Muka 
fita Filibbi a-chikkin jirgi bayan kwana- 
kin Paska, a-chikkin kwana biyar muka 
zo wurinsu a Taruwas; muka kwana 
bakwoi chan. 

651 


Google 


20.7 AYUKAN MANZANI 


7 A-bissa rana ta fari ga bakwoi, sa- 
'anda muka taru garin kakaryawar gu- 
rasa, Bulus ya yi masu hutuba, yana da 
niyar tashi washegari ; ya tsawanta zan- 

8 chensa har tsakkar dare. Akwoi fitillu 
dayawa kwa a-chikkin soro inda muka 

9 taru. Wani sarmayi kuma, wai shi Afti- 
kos, yana zamne a-chikkin taga, barchi 
mai-nauyi ya rinjaye shi; sa'anda Bulus 
yana kara yin hutuba tukuna, sarmayin, 
domin barchi ya rinjaye shi, ya fado 
dagga beni na uku, aka dauko shi ma- 

10 tache. Sai Bulus ya sabko, ya fado 
bissansa, ya rungume shi, yana chewa, 
Kadda ku yi dimi; gamma ransa yana 

11 chikkinsa. Sa'anda ya hawo kuma, ya 
karya gurasa, ya chi, ya jima kuma yana 
zanche da su dayawa, har zuwa alfijir, 

12 kana ya tashi. Suka zo da sarmayin yana 
da rai, suka sami ta'aziya ba kadan ba. 


13 Amma mu, da muka rigaya tashi zuwa 
jirgi, muka hawo jirgi zuwa Assos, 
652 


Google 


AYUKAN MANZANI 20. 19 


da nufi mu karbi Bulus a-chan: gamma 
hakka shi da kansa ya sanya, nufinsa 
shi da kansa shi yi taffiya da kaffa. 

14 Sa'anda ya gammu da mu fa a Assos, 
muka karbe shi, muka zo Mitilini. 

15 Daggachan kuma muka tashi, washegari 
muka zo daura ga Kiyos ; washegari kuma 
muka biya ta Samos; washegari kuma 

16 muka zo Militus. Gamma Bulus ya ku- 
durta za ya wuche Afisus chikkin jirgi, 
domin kadda jinkiri ya same shi chikkin 
Asiya ; gamma yana hamzari, shi yi ranar 
Pentecost a-chikkin Kuddus, idan ya 
yuwu a-gareshi. 


17 Dagga Militus kuma ya aike zuwa 
Afisus, ya kirrawo datiban ekklisiya. 
18 Sa'anda suka zo wurinsa, ya che masu, 


Ku da kanku kun sani, tun rada na 

fara sa kaffa chikkin Asiya, irin zamman 

19 da na yi tare da ku dukan kwanaki, ina 

bautar Ubangiji da iyakachin tawali'u da 
653 


Google 


20. 20 AYUKAN MANZANI 


hawaye, da tajaribi kuma da suka same 
20 ni ta wojen makidai na Yahudawa : Kun 
sani kuma ban ji nauyin bayanna maku 
kowanne abu mai-anfani, gida gida ni ke 
21 bin ku, ina kwoiya maku a-sarari, ina 
shaida ga Yahudawa da Hellenawa tuba 
zuwa ga Allah, da bangaskiya ga Ubangi- 
22 jinmu Isa Almasihu. Yanzu dai, ga ni, 
ina taffiya a-damre ga ruhuna zuwa 
Kuddus, ban san abin da za ya same ni 
23 ba a-chan : sai dai Ruhu Mai-tsarki yana 
shaida mani a-chikkin kowanne gari, 
yana chewa sarkoki da wahalche-wahalche 
24 suna jirana. Amma ban maida raina 
wani abu ba, kammar abin tamani a- 
gareni, bissa ga in chikka taffiyata, da 
hidima kuma wada na karba dagga wurin 
Ubangiji Isa, in shaida Bishara ta alherin 
25 Allah ke nan. Yanzu dai, ga shi, na sani 
ku duka, wadanda ina shishudawa tsaka- 
ninku ina wa'azin mulkin Allah, ba za ku 
26 kara ganin fuskata ba. Domin wannan 


654 


Google 


AYUKAN MANZANI 90. 34 


na shaida maku yau, ni kubutache ne 
27 dagga jinin dukan mutane. Gamma ban 
ji nauyin bayanna maku dukan shawarar 
28 Allah. Ku tsare kanku, da dukan garki 
kuma, wanda Ruhu Mai-tsarki ya sanya 
ku shugabbani a-chikki, garin ku kiyaye 
ekklesiyar Allah, wada ya seyi da jini 
29 nasa. Na sani bayan tashina kyarketai 
masu-zafin hali za su shiga a-wurinku, 
30 ba za su kewoye ma garki ba; dagga 
chikkin tsakkarku kuma mutane za su 
tashi, suna fadin karkatatun zantatuka, 
31 domin su janye musu-bi bayansu. Do- 
min wannan fa ku yi tsaro, kuna tunawa 
shekara uku ban fasa yi maku galgadi tare 
da hawaye, kowanne qayanku dare da 
32 rana. Yanzu fa na damka ku ga Allah, 
da maganar alherinsa, wada tana da iko 
ta gina ku, ta ba ku gado tare da dukan 
33 wadanda ke tsarkakaku. Ban yi kyashin 
azurfar kowa, ko zinariya, ko tufafi. 
34 Ku da kanku kun sani wadannan hannu- 
655 


Google 


20. 35 AYUKAN MANZANI 


wa suka yi aikin bukataina, har da wa- 
35 danda suna tare da ni. A-chikkin abu 
duka na yi maku gurbi, da ehar kanku 
hakkanan ya kamata ku taimaki marasa- 
karfi, ku tuna kuma da kalmomin Uban- 
giji Isa, da ya. fadi da kansa, Bayasuwa 
ta fi karba albarka. 
36 Sa'anda ya fadi wannan, ya dur- 
37 kussa, ya yi addu'a da su duka. Duka 
suka yi kuka mai-zafi, suka fada ma 
38 wuyan Bulus, suna sumbatasa, yawanchin 
bakinzuchiya da su ke yi domin kalma ne 
wada ya fadi, chewa, ba za su kara ganin 
fuskatasa ba. Suka raka shi kuma zuwa 
wurin jirgi. 


Ananan sa'anda muka rabu da su, 
muka tashi kuma, muka taffi sosai har 
zuwa Kos, washegari kuma muka zo 
Rodusa, daggachan kuma har Batara : 
2 sa'anda muka iske wani jirgi yana keta- 
rewa zuwa Finikiya, sai muka hawo 


656 


Google NERSITY Qf 


AYUKAN MANZANI 21.8 


3 chikkinsa, muka tashi. Da muka tsin- 
kaye Kubrus, muka bar ta a-hagu, muka 
tafi zuwa Suriya, muka sabka a Sur: 
gamma chan jirgi za ya sabki kayansa. 

4 Da muka iske masu-bi, muka zamna a- 
wurin kwana bakwoi: wadannan kwa 
suka fada ma Bulus ta wurin Ruhu, ba 

5 za ya sa kaffa chikkin Kuddus. Sa'anda 
muka chikka kwanakin nan, muka fita, 
muka kama taffiyarmu ; su duka fa, da 
matansu da yayansu, suka yi mamu 
rakiya, har bayan birni: muka dur- 
kussa bissa gefin bahar, kana muka yi 

6 addu'a, muka yi salama da juna; mu 
“muka hawo jirgi, su suka koma gida. 


7 Dagga Sur, sa'anda muka gamma 
tafiya, muka kawo Butolimayis ; muka 
gaida yan-uwa, muka zamna a-wurinsu 

8 kwana daya. Washegari muka fita, muka 
zo Kaisariya : da muka shiga gidan Filib- 
bus, mai-Bishara, wanda shi ke daya a- 
chikkin su bakwoi, muka zamna wurinsa. 


657 
Google 


21.9 AYUKAN MANZANI 


9 Wannan mutum fa yana da yaya mata 
fudu, buduruwai ne, suna annabchi. 
10. Muna nan zamne yan kwanaki, sai wani 
annabi, sunansa Agabus, ya zo dagga 
11 Yahudiya. Sa'anda ya zo wurinmu, ya 
dauki damarar Bulus, ya damri kaffafun 
da hannuwan kansa, ya che, In ji Ruhu 
Mai-tsarki, Hakkanan Yahudawa a-chik- 
kin Kuddus za su damri mai-damaran nan, 
su bashe shi kuma chikkin hannuwan 
12 Aľummai. BSa'anda muka ji wannan, 
da mu da wadanda su ke na garin nan, 
muka roke shi kadda ya taffi Kuddus. 
13 Sa'annan Bulus ya amsa, Mi ku ke yi, 
kuna kuka kuna karya zuchiyata ? 
gamma ni a-shiriye ni ke ba domin in sha 
damri kadai ba, amma har in mutu kuma 
a-chikkin Kuddus sabili da sunan Ubangiji 
14 Isa. Sa'anda ya ki rinjayuwa, muka dena, 
muna chewa, Sai abin da Ubangiji ya nufa. 


15 Bayan wadannan kwanaki kuma 
muka kimtsa kayanmu, muka taffi Kud- 
658 


Google 


AYUKAN MANZANI 21.21 


16 dus. Wadansu kuma a-chikkin masu-bi 
na wojen Kaisariya suka taffi tare da 
mu, suna kawo tare da su wani dadaden 
mai-bi, ana che da shi Manason Ba- 
Kubrusi, wanda za mu sabka a-wurinsa. 


17 Sa'anda muka zo Kuddus, yan-uwa 
18 suka karbe mu da farinchikki. Washe- 
gari kuma Bulus ya shiga tare da mu 
wurin Yakub ; dukan datibai kuma suna 
19 wurin. Sa'anda ya gaishe su, ya ba su 
labari jeri jeri alamuran da Allah ya 
aikata chikkin Aľummai ta wurin hidi- 
20 massa. Su kwa, sa'anda suka ji, suka 
girmama Allah ; suka che masa, Ka gani, 
dan-uwa, mutane dagga chikkin Yahu- 
dawa wadanda sun bada gaskiya sun fi 
zambar nawa; dukansu kuma suna da 
21 kishi domin Attaurat : an ambache ka a- 
wurinsu kwa, chewa, kana kwoiya ma 
Yahudawa duka wadanda suna chikkin 
Al'ummai su ridda dagga Musa, kana 
fada masu kadda su yi ma yayansu 


659 


Google 


21.22 AYUKAN MANZANI 


22 kachiya, kadda kwa su bi tadodi. Kaka 

23 ke nan fa? lalai su a ji ka zo. Sai ka yi 
wannan fa da muna che maka: Muna 
da mutum fudu wadanda suna da bakanta 

24 a-kansu ; dauki wadannan, ka tsarkake 
kanka tare da su, ka lamunche bissa 
garesu, domin su aske kawunansu : dukan 
mutane fa za su sani ambatonka da aka 
yi masu babu gaskiya a-chikki; amma 
kai da kanka kana takawa da natsuwa, 

25 kana kiyaye Attaurat. Amma ga zan- 
chen Al'ummai wadanda sun bada gas- 
kiya, muka rubuta masu, muka hukumta 
su tsare kansu dagga abin da aka yanka 
ma gumaka, da jini kuma, da abin da 

26 aka makare, da kuma fasikanchi. Sa- 
'annan Bulus ya dauki mutanen nan, 
washegari kuma ya shiga chikkin haikali, 
yana tsarkake kansa tare da su, yana 
sannasda chikkawar kwanukan tsarka- 
kewa, har lokachinda aka yi baiko bissa 
kowanne daya a-chikkinsu. 


660 


Google 


AYUKAN MANZANI 91, 39 


27 Sa'anda kwanakin nan bakwoi suka 
kusa chikka, Yahudawa na Asiya, da suka 
gan shi chikkin haikali, suka kutta dukan 

28 taro, suka sa masa hannuwa, suna tada 
muriya, suna chewa, Ya ku mazajen 
Israila, ku yi gudumuwa : wannan mutum 
shi ne, wanda yana kwoiya ma dukan 
mutane koinna maganar batanchi bissa 
jama'an, da Attaurat da wannan wuri: 
har kuma ya shigadda wadansu Helle- 
nawa a-chikkin haikali, ya kazamtarda 

29 wurin nan mai-tsarki. Gamma sun ri- 
gaya sun ga Turofimus Ba-Afisus tare da 
shi chikkin birni, suna kwa tsamani shi 
ne Bulus ya kawo shi chikkin haikali. 

30 Dukan hankalin birni ya tashi, mutane 
suka taru a-guje: suka kama Bulus, suka 
janye shi bayan haikali: kana nan-da- 

31 nan aka kukuble kofofi. Suna chikkin 
nema su kashe shi, sai baban zarmai ya 
sami labari birnin Kuddus duka ta rude. 

32 Nan-da-nan ya dauki yan yaki da shugab- 

661 


Google 


21.33 AYUKAN MANZANI 


banninsu, ya sheko masu a-guje : su kuma, 
sa'anda suka ga baban zarmai da yan 
33 yaki, suka dena dukan Bulus. Sa'annan 
baban zarmai ya guso, ya kama shi, ya 
umurta a damre shi da saraka biyu; ya 
tambaya kuma ko wanene shi, da ko 
34 minene ya yi. Wadansu a-chikkn taro 
suka yi kururuwa suna fadin wani abu, 
wadansu kuma wani abu dabam : sa'anda 
ya rasa abin tabattasuwa sabada haya- 
niya, ya umurta a-kai shi chikkin kagara. 
35 Da ya zo bissa matakai, ya zamma sabada 
zafin tsanani na taro yan yaki suka dauke 
36 shi; gamma taron mutane suna bin ba- 
yansu, suna kururuwa, A kawasda shi. 


37 Da za a shigadda Bulus chikkin 
kagara, ya che ma baban zarmai, Ko 
a yarda mani in yi maka magana? Ya 
38 che masa, Kana jin Hellenanchi ? Ko 
ba kai ne Ba-Masarin nan ba, mai- 
kuttadda mazaje arba na Masu-kissan 
kai, wanda ya kai su jeji domin tayasuwa 


662 


Google 


AYUKAN MANZANI 22 


tun wadannan kwanaki ba su yi ba? 
39 Amma Bulus ya che, Ni Ba-Yahudi ne, 
na Tarsus chikkin Kilikiya, mazowa birni, 
birnin da shi ke ba koma baya ba: ina 
roķonka fa, ka yarda mani in yi ma jama'a 
40 magana. Sa'anda ya yarda masa, Bulus 
ya yi nuni da hannu wojen mutane, yana 
tsaya bissa matakin soro; sa'anda aka yi 
shuru da gaske, ya yi masu magana da 
harshen Ibraniyawa, yana chewa, 


9 | YA ku, yan-uwa da ubanni, ku ji kari- 
yar kaina da ni ke yi maku yanzu. 


2 Sa'anda suka ji yana yi masu magana 
da harshen Ibraniyawa, suka dada shuru : 
ya kuma che, 


3 Ni Ba-Yahudi ne, a-chikkin Tarsus 
na Kilikiya aka haife ni, amma aka 
gwolye ni a-chikkin wannan birni, a-wurin 
sawayen Gamalail, aka sannashe ni bissa 
ga daidaitachen tafarki na shari'ar uban- 


663 


Google 


22:4 AYUKAN MANZANI 


ninmu, ina kwa da kishi domin Allah, 
kammar yada ku ke dukanku yau : kuma 
4 na tsananta wannan Tafarki har ga mu- 
tuwa, ina damren maza da mata, ina kai 
5 su chikkin kurkukai. A-kan wannan 
baban liman da dukan taron datibai 
suna shaidata : dagga wurinsu kuma na 
amso takardu zuwa yan-uwa, na taff 
kuma zuwa Dimashka, domin in dauki 
wadanda su ke chan, in kai su Kuddus a- 
6 damre, domin a yi masu hukumchi. Ana- 
nan kwa ina chikkin taffiya, na kusato 
Dimashka, a-wojen tsakkar rana, ba 
labari sai baban haske dagga samma ya 
7 walkata daura gareni. Na fadi kassa, na 
ji muriya tana che mani, Shawulu, Sha- 
8 wulu, donmi ka ke tsanantata ? Na 
yi amsa, Wanene kai, ya Ubangiji ? 
Ya che mani, Ni ne Isa Ba-Nazarat, 
9 wanda ka ke tsanantawa. Su wadanda 
ke tare da ni, haske suka duba, amma ba 
su ji muriyar wanda ya yi mani magana, 


664 


Go gle EEn 


AYUKAN MANZANI 22.16 


10 ba. Kuma na che, Mi zan yi, ya Uban- 
giji? Ubangiji ya che mani, Ka tashi, 
ka taffi chikkin Dimashka, chan za a fada 
maka zanchen dukan abin da an sanya 

11 maka ka yi. Ananan fa da ban iya gani 
ba sabada kwarjinin hasken nan, na zo 
chikkin Dimashka ; wadanda suna tare 

12 da ni suna ja mani gora. Sai wani, wai 
shi Hananiya, mai-ibada bissa ga At- 
taurat, wanda dukan Yahudawa da su ke 

13 zamne a-chan suna shaidassa, ya zo 
wurina, ya tsaya daura da ni, ya che mani, 
Dan-uwa Shawulu, ka sami ganin gari. 
A-chikkin wannan sa'a fa, na dube shi. 

14 Ya che kuma, Allah na ubanninmu ya 
sanya ka da sa ka san nufinsa, ka ga Mai- 
adilchin kuma, ka ji muriya dagga ba- 

15 kinsa. Gamma za ka zamma shaidassa 
ga dukan mutane bissa abin da ka gani 

16 da ka ji. Yanzu fa donmi ka ke nauwa ? 
ka tashi, a yi maka baptisma, a wanki 
zunubanka, kana kirra bissa sunansa. 


665 


Google 


KATUT. AYUKAN MANZANI 


17 Ya zamma kuma, sa'anda na koma Kud- 
dus, ina tsakkar addu'a a-chikkin haikali, 

18 sai ga ni chikkin gaibi, na gan shi yana 
che mani, Ka gagauta, ka fita birnin 
Kuddus da samli : gamma ba za su karbi 

19 shaida a-kaina dagga wurinka ba. Na 
che, Ya Ubangiji, su da kansu sun sani da 
na sa wadanda su ke bada gaskiya gareka 
chikkin madamri, na duke su kuma 

20 chikkin kowache majami'a : kuma sa'anda 
aka zubarda jinin Istifanus shaidanka, 
ni kuma ina nan tsaye, ina yarda, ina 

21 tsaron tufafin masu-kissansa. Ya che 
mani, Ka tashi : gamma zan aike ka chan 
nesa wurin A'ummai. 


22 Suka kassa kunne gareshi har wan- 
nan magana; kana suka tada muriyo- 
yinsu, suka che, A kawasda wannan irin 
mutum dagga duniya: gamma ba ya 

23 halatta ya rayu ba. Suna chikkin ihu, 
suna jefadda tufafinsu, suna yin ature, 

24 sai baban zarmai ya umurta a kawo shi 


666 
Google Bi 


AYUKAN MANZANI 22. 29 


chikkin kagara, yana fada a yi masa 
kwankwanto da bugu, domin ya sani abin 
25 da ya sa suka yi masa ihu hakka. Sa- 
'anda suka damre shi da kira, Bulus ya 
che me zarmai wanda yana tsaye a-wurin, 
Ya halatta a-gareku ku yi ma mutum 
bulala wanda shi ke Ba-Romi, sharra 
26 kwa ba ta kashe shi ba? Sa'anda zar- 
man ya ji wannan, ya taffi wurin baban 
zarmai, ya fada masa, yana chewa, Mi ka 
ke so ka yi? gamma mutumen nan Ba- 
27 Romi ne. Sai baban zarmai, ya zo, ya 
che masa, Ka fada mani, Kai Ba-Romi 
28 ne? Yache,I. Baban zarmai ya amsa, 
ya che, Da tamani mai-girma na sami 
wannan yan-garanchi. Bulus ya che, Ni 
29 ma aka haife ni da shi. Su fa wadanda 
suna shiriya za su yi masa kwankwanto 
nan-da-nan suka rabu da shi: baban 
zarmai kuma ya ji tsoro, sa'anda ya sani 
shi Ba-Romi ne, domin ya rigaya ya 
damre shi. 


667 


Google 


22. 30 AYUKAN MANZANI 


30 Amma washegari, domin yana so ya 
san hakikanin abin da Yahudawa ke 
sarassa, ya kwanche shi, ya yi umurni 
manyan malamai da dukan fadanchi su 
taru, ya kwa kawo Bulus, ya tsaida shi 
a-gabbansu. 


9 BuLus kwa, yana kaffa ma fadawa ido, 
ya che, Ya ku yan-uwa, Da lamiri mai- 
kyau sarai na rayu a-gabban Allah har 
2 wa yau. Hananiya, baban liman, ya 
umurchi wadanda suna tsaye kusa da shi 

3 su buge shi a-baki. Bulus fa ya che masa, 
Allah za ya buge ka, ya kai farantachen 
bango : kana zamne garin yi mani shari'a 
bissa ga Attaurat, kana kwa umurta a- 

4 buge ni hilafin Attaurat? Na tsaye a- 
wurin suka che, Kana zagin baban liman 

5 na Allah? Bulus ya che, Ban sansanche 
shi baban liman ne, yan-uwa : gamma an 
rubuta, Kadda ka ambachi shugabban 

6 jama'arka da mugunta. Amma sa'anda 


668 


Google 


AYUKAN MANZANI 23. 10 


Bulus ya gane rabi a-chikkinsu BSaduki- 
yawa ne, rabi kuma Farisawa ne, ya tada 
muriya a-chikkin fadanchi, ya che, Ya 
ku yan-uwa, Ni Farisi ne, dan Farisawa 
ne: a-kan zanchen hope na matatu da 
7 tashinsu a ke yi mani kwankwanto. Sa- 
'anda ya fadi wannan, jayeya ta tashi 
tsakanin Farisawa da Sadukiyawa : fa- 
8 danchi kwa ya rabu biyu. Gamma Sadu- 
kiyawa suna fadi babu tashin matatu, ko 
malaika, ko ruhu: amma Farisawa suna 
9 furchi da duka. Babar hayaniya ta 
tashi : wadansu marubuta na wojen Fari- 
sawa kuma suka tashi tsaye, suka yi ko- 
kari, suna chewa, Ba mu sami laifi a- 
wurin wannan mutum ba : in fa ruhu ne, 
ko kwa maiaika, ya yi zanche da shi, 
10 kaka? Sa'anda jayeya mai-yawa ta 
taso, baban zarmai, domin yana jin tsoro 
za su tsatsage Bulus, ya umurta yan yaki 
su taffi su fizgo shi da karfi dagga chik- 
kinsu, su kawo shi chikkin kagara. 


669 


Google 


23.44 AYUKAN MANZANI 


Ji A-chikkin daren nan Ubangiji ya 
tsaya daura da shi, ya che, Ka yi farin- 
chikki: gamma kammar yada ka bada 
shaida a-kaina chikkin Kuddus, hakka 
kuma doile za ka yi shaida a-chikkin 
Rome. 


12 Sa'anda gari ya waye, Yahudawa 
suka gamma bakinsu, suka damra wa 
kansu la'ana, suna chewa ba su chi ko 

13 sha, sai sun kashe Bulus tukuna. Wa- 
danda suka kulla wannan makida suka fi 

14 arbain. Suka zo wurin manyan malamai 
da datibai, suka che, Mun damra wa 
kanmu babar la'ana, ba mu a dandana 
abinchi sai mun kashe Bulus tukuna. 

15 Ku fa yanzu tare da fadanchi, sai ku 
shaida ma baban zarmai shi kawo shi 
wurinku, kammar za ku kara bin chikkin 
zanchensa daidai: mu kwa, tun ba ya 

16 kusato, muna da shirin kissansa. Amma 
dan yar-uwar Bulus ya ji labarin labe- 
wassu, ya zo kuma, ya shiga kagara ya 


670 


Google 


AYUKAN MANZANI 23.22 


17 fada ma Bulus. Bulus kwa ya kirrawo 
wani chikkin su zarmawa, ya che, Ka 
tafi da wannan sarmayi wurin baban 
zarmai : gamma yana da wani abin da za 

18 ya fada masa. Ya dauke shi fa, ya kai 
shi' wurin baban zarmai, ya che, Bulus 
damreren nan, ya kirraye ni a-wurinsa, 
ya roke ni in kawo wannan sarmayi 
gareka, yana da magana da za ya fada 

19 maka. Baban zarmai ya kama hannunsa, 
ya raba da shi woje daya, ya tambaye shi 
dagga boye, Minene da za ka fada mani ? 

20 Ya che, Yahudawa sun gamma bakinsu 
za su roke ka ka zo da Bulus a-fadanchi 
gobe, kammar za ka kara bin chikkin 

21 zanchensa sosai. Kadda fa ka yarda da 
su : gamma mutum sun fi arbain wadanda 
suna dakonsa, sun kwa damra wa kansu 
la'ana, ba su chi ba su sha sai sun kashe 
shi tukuna : yanzu kwa sun yi shiri, suna 

22 sauraron alkawali a-wurinka. Baban zar- 
mai fa ya salami sarmayin, yana dokache 


671 


Google 


23. 23 AYUKAN MANZANI 


shi, yana chewa, Kadda ka fada ma kowan- 
ne mutum ka shaida mani wadannan ma- 

23 gana. Ya kirrawo guda biyu dagga chik- 
kin zarmawa, ya che, Ku shiriya yan yaki 
metin da za su taffi har Kaisariya, da ma- 
haya sabain, da masu-mashi metin, sa'a 

24 ta uku chikkin dare: ya sa kuma su shi- 
riya dabbobi, domin su hawadda Bulus, 
su kai shi lafiya wurin Filikus, mai- 

25 mulkin kassa. Ya rubuta takarda kuma 
hakka : 


26 Kuludiyas Lisiyas zuwa Filikus, mai- 
mulki, ma-fifichin nagarta, gaisuwa. 
27 Wannan mutum, Yahudawa suka kama 
shi, suna shirin su kashe shi, sai da na zo, 
na fada masu da yan yaki, na tswamo 
shi, domin na sami labari shi Ba-Romi ne. 
28 Da shi ke kuma ina so in san dalilin da 
ya sa suka kawo sarassa, na kawo shi 
29 chikkin fadanchinsu : na iske ana sarassa 
a-kan matsallolin Attaurassu, amma ba a 
yi karassa da abin da ya issa ko mutuwa 


672 


Google 


AYUKAN MANZANI 24.1 


30 kosaraka. Sa'anda aka gwoda mani za a 
yi ma mutumen nan makida, nan-da-nan 
na aike shi a-wurinka, na kwa sanya ma 
masu-saransa su fadi sarassa gabba 
gareka. 


31 Yan yaki fa suka dauki Bulus, yada 
aka umurche su, suka kai shi Antibatris 
32 da da dare. Amma washegari suka bar : 
ma mahaya su taffi tare da shi, su suka 
33 koma kagara : wadannan fa, sa'anda suka 
zo Kaisariya, suka bada takarda ga mai- 
mulkin, suka mika Bulus a-gabbansa. 
34 Sa'anda ya karanta ta, ya tambaya dagga 
ko wache kassa ya ke; sa'anda ya san na 
35 Kilikiya ne, ya che, Na ji batunka sa'anda 
masu-saranka kuma sun isso: ya kwa 
umurta a tsare shi chikkin fadar Hirudus. 


34 Bayan kwana biyar kuma baban liman 
Hananiya ya zo tare da wadansu 
datibai, da wani mai-hutuba, wai shi 
Tartullus ; suka kawo sarar Bulus a-wurin 


673 Y 


Google 


24.2 AYUKAN MANZANI 


2 mai-mulkin. Sa'anda aka kirrawo shi, 
Tartullus ya soma sarassa, yana chewa, 


Da shi ke ta wurinka muna zamman 
lafiya sarai, ta wurin tanadinka kuma ana 
kwaben muguntai domin wannan alum- 

3 ma, muna karþa wannan da godiya sarai, 
:koinna da kokaka, Ya Filikus mafifichin 
4 nagarta. Amma, domin kadda in kara 
gajiyarda kai, ina roķonka bissa ga alhe- 
rinka ka ji mu mu yi magana kadana. 
5 Gamma mun iske mutumen nan mai- 
þarna ne, mai-kutta tayasuwa a-wurin 
dukan Yahudawa koinna a-chikkin du- 
niya, shugabba ne kwa na tafarkin Anna- 
6 sara : gabba da wannan kuma ya yi ko- 
ķari ya tozarta haikali : muka kama shi : 
8 dagga wurinsa, idan ka yi masa kwan- 
kwanto da kanka, za ka iya ganewar 
dukan wadannan al'amuran da mu ke 
9 kawo karassa. Yahudawa fa suka yi 
mawafaka da wannan kara, suna karfafa, 
chewa, wadannan al'amura hakkanan ne. 


674 


Google 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


AYUKAN MANZANI 94. 15 


Sa'anda mai-mulkin ya yi ma Bulus 
nuni shi yi magana, Bulus ya amsa, ya 
che, 


Ni, da shi ke na sani tun shekaru 
dayawa kana alkalanchi ga wannan al- 
'umma, ina kari kaina da farinzuchiya : 
da shi ke kana da iko ka sansanche, yau 
kwana ba ya fi goma sha biyu ba da na 
taffi Kuddus garin yin sujada : ba su iske 
ni chikkin haikali ina mahawara da kowa 
ba ko kwa ina haukata taro, ko chikkin 
majami'u, ko chikkin birni. Kuma ba su 
da iko su ba ka shaida bissa abin da su ke 
sarata yanzu. Amma wannan ina furta 
maka, bissa ga Tafarki wanda su ke che 
da shi bidi'a, hakka ni ke.bauta ma Allah 
na ubanninmu, ina gaskantawa dukan' 
abin da ke bissa ga Attaurat, da wadanda 
an rubuta chikkin Annabawa: ina da 
hope ga Allah, abin da wadannan da 
kansu kuma suna sauraronsa, za a yi 
tashin matatu, na masu-adilchi da na 


675 
Google 


24. 16 AYUKAN MANZANI 


16 marasa-adilchi. Nan kwa ina wasa kaina 
in zamma da lamiri mara-abin zarge zuwa 
wojen Allah duk da mutane kuma tutut. 

17 Ananan bayan wadansu shekaru na taffo 
garin im kawo sadakoki da bayebaye 

18 wurin alummata : ina chikkin yin wan- 
nan suka iske ni a-chikkin haikali tsarka- 
kake, ba tare da taro ba ,ba kwa da haya- 
niya ba: amma akwoi wadansu Yahu- 

19 dawa dagga Asiya—da suna da wani abu 
gamme da ni, da ya kamata sun zo nan 

20 gabbanka, su kawo kara. Ko kwa a bar 
wadannan mutane da kansu su fadi ko 
wanne mugun aiki suka iske a-gareni, 

21 sa'anda na tsaya gabban fadanchi, sai fa 
domin wannan batu kadai da na fadi, ina 
tsaye a-tsakkarsu, ina tada muriya, ina 
chewa, Sabada zanchen tashin matatu a 
ke yi mani kwankwanto yau a-gabbanku. 

22 Amma Filikus, domin yana sane da 
al'amuran Tafarkin sarai, ya jingine su, 
yana chewa, Lokachinda Lisiyas baban 


676 
Google 


AYUKAN MANZANI 24. 27 


zarmai ya zo, ni hukumta matsallarku. 
23 Ya umurchi zarmai a tsare shi, amma a 

yi masa sauki; kadda a hana kowa a- 

chikkin abokansa shi yi masa hidima. 


24 Amma bayan wadansu kwanaki, Fili- 
kus ya zo tare da Durosila matatasa, ita 
kwa Ba-Yahudiya che, ya aike a zo da 
Bulus, dagga wurinsa kwa ya ji zanchen 

25 imani chikkin Almasihu Isa. Sa'anda 
yana bubude zanchen adilchi, da kamewa, 
da shari'a mai-zuwa, Filikus ya firgita, ya 
amsa, ya che, Taffi dai yanzu, sa'anda ina 

26 da zarafi, in yi kirranka. Yana sa zuchiya 
kwa Bulus za ya ba shi kurdi: domin 
wannan ya maimaita kirransa dayawa, ya 

27 yi zanche da shi. Amma sa'anda shekara 
biyu suka chikka, Borkiyos Fastos ya 
mayi mazamnin Filikus ; Filikus fa, do- 
min kuma yana so ya sami farinjini wurin 
Yahudawa, ya bar Bulus a-damre. 


677 


Google 


25:1 AYUKAN MANZANI 


5 Fastos.fa, da ya shiga wurin mulkinsa, 
bayan kwana uku ya tashi dagga 
2 Kaisariya zuwa Kuddus. Sai manyan 
malamai da hakamai na Yahudawa suka 
kawo karar Bulus a-wurinsa; suka yi 
3 rokonsa, suna neman alheri gaba da Bulus, 
shi aike a zo da shi Kuddus; suna dako 
4 su kashe shi a-kan hanya. Amma Fastos 
ya amsa, chewa, Bulus yana chan Kaisa- 
riya a-tsare, shi kwa da kansa yana shirin 
5 za ya tashi in an jima kadan. Su fa, in ji 
shi, wadanda ke masu-iko dagga chikkinku, 
su taff tare da ni, idan kwa akwoi wani 
laifi a-wurin mutumen, sai su yi ķarassa. 


6 Sa'anda ya zamna a-wurinsu, ba ya 
fi kwana takwas zuwa goma ba, sai ya 
taffi , Ķaisariya; washegari kuma ya 
zamna bissa dakalin sharia, ya umurta 

7 a taffo da Bulus. Sa'anda ya zo, Yahu- 
dawa da suka zo dagga Kuddus suka 
tsaya kewoye da shi, suna kawo sarassa 
dayawa da masu-nauyi kuma, abin da 


678 
Google 


AYUKAN MANZANI 25. 12 


8 ba su da iko su hakikanta ; Bulus kwa ya 
kari kansa, ya che, Ko bissa ga shariar 
Yahudawa, ko bissa ga haikali, ko bissa 
ga Kaisar, ban yi laifi ba ko kadan. 

9 Amma Fastos, domin yana so ya sami 
farinjini wurin Yahudawa, ya amsa ma 
Bulus, ya che, Kana so ka taffi Kuddus, a 
yi maka shari'a a-gabbana daggachan a- 

10 kan wadannan al'amura ? Amma Bulus 
ya che, A-gabban dakalin shara na 
Kaisar ina tsaye; wurinda ya kamata a 
yi mani sharia: ban yi ma Yahudawa 
kowanne laifi ba, kai ma ka san hakka 

11 sarai. Idan fa ni mai-yin laifi ne, har na 
yi wani abin da ya issa mutuwa, ban ķi 
in mutu ba: amma idan wadannan abu 
duka da su ke sarata ba gaskiya ba ne, ba 
wanda yana da iko ya bashe ni garesu. 
Na daukaka roko zuwa wurin Kaisar. 

12 Sa'annan Fastos, da ya yi shawara da 
fadanchi, ya amsa, Ka daukaka roko zuwa 
wurin Kaisar: wurin Kaisar za ka taff. 


679 


Google 


25. 13 AYUKAN MANZANI 


13 Ananan sa'anda wadansu kwanaki 
suka shude, Agaribas sarki, da Barniki, 
suka zo Kaisariya, suka gaida Fastos. 

14 Suna nan, suna jimawa kwanaki dayawa, 
sai Fastos ya kawo batun Bulus a-wurin 
sarki, yana chewa, Akwoi wani mutum, 

15 Filikus ya bar shi a-damre ; sa'anda ina 
chikkin Kuddus, manyan malamai da 
datiban Yahudawa suka kawo mani laba- 

16 rinsa, suna roko a hukumta shi. Amma 
na amsa masu, Ba aladar Romawa ba 
che a bada mutum, tun ba a gamma abin 
kirra da makirrayansa fuska da fuska, shi 
sami dama shi kari kansa bissa karassa 

17 da aka kawo. Sa'anda fa suka tataru a- 
wurin nan, ban yi jinkiri ba, amma 
washegari na zamna bissa dakalin sharia, 

18 na umurta a kawo mutumen. A-kansa 
fa, sa'anda masaransa suka tashi tsaye, 
ba su kawo wata kara ta miyagun al- 


19 'amura yada na yi tsamani; amma 
sarassu wadansu matsalloh ne na wojen 
680 


Google 


20 


21 


23 


24 


AYUKAN MANZANI 25. 24 


addini nasu, da batun wani Isa kuma, 
wanda ya mutu, Bulus fa yana karfafa 
magana chewa yana da rai. Ni ma, da 
shi ke na rasa yada za ni bin chikkin 
wadannan al'amura, na tambaye shi ko 
yana so ya taffi Kuddus, a yi masa shari'a 
daggachan a-kan wadannan. alamura. 
Amma sa'anda Bulus ya daukaka ro- 
konsa a rike shi har Augustus shi yanki 
magana, na umurta a rike shi har kafin 
in aike da shi wurin Kaisar. Agaribas ya 
che ma Fastos, Ni ma da ina so in ji mutu- 
men nan da kaina. Shi kwa ya. che, 
Gobe ka ji shi. 

Washegari fa, sa'anda Agaribas ya zo, 
da Barniki, da babar sarauta, da suka 
shiga dakin saurarawa, tare da manyan 
zaromawa, da magabbatan gari bis- 
sa ga umurnin Fastos, aka kawo Bulus. 
Fastos kwa ya che, Ya sarki Agaribas, da 
ku mazajen da ke nan tare da mu duka, 
kuna ganin mutumen nan, wanda dukan 


681 y2 


Google 


25. 25 AYUKAN MANZANI 


taron Yahudawa suka yi fadanchi a- 
wurina a-kansa, da chikkin Kuddus da 
nan kuma, suna tada muriya, suna chewa, 
ba ya kamata ya rayu ba nan gabba. 

25 Amma na iske ba ya yi wani abu wanda 
ya issa mutuwa ba: kuma domin shi da 
kansa ya daukaka rokonsa wurin Augus- 

26 tus na kulle shawara in aike shi. Ba ni 
kwa da wani tabattachen abu a-kansa 
da zan rubuta ma ubangijina. Domin 
wannan na kawo shi wurinku, bale kai 
sarki Agaribas, domin, bayan da an yi 
kwankwanto, in sami abin da zan rubuta. 

27 Gamma na ga kammar abin rashin han- 
kali ne, a aike da mutum a-damre, ba a 
kwa fadi kararaki wadanda aka kawo 
bissansa ba. 


26 AGARIBAS ya che ma Bulus, An yarda 
maka ka yi magana don kanka. Sa- 
'annan Bulus ya mike hannunsa, ya yi 
kariyar kansa, ya che, 


682 


Google 


AYUKAN MANZANI 96. 8 


2 Ni ina maida kaina ma - arzuchi, 
ya sarki Agaribas, da shi ke zan yi 
kariyar kaina a-gabbanka yau a-kan 
dukan abin da Yahudawa suna sarata 

3 da shi; domin kai masani ne kwarai 
na aladu da matsalloli wadanda su ke 
wurin Yahudawa : domin wannan fa 
ina rokonka, ka ji ni da hankuri. 

4 Irin zammana fa tun ina sarmayi, 
dafari a-wurin alummata, da kuma 
chikkin Kuddus, dukan Yahudawa sun 

5 sani; suna sane da 'ni tun dafari, 
idan sun yarda su shaida, bissa ga 
tafarkin addininmu ma-fi kunchi na yi 

6 zammana Farsi. Yanzu ma nan tsaye 
domin a yi mani shari'a bissa hope na 
alkawali wanda Allah ya yi ma uban- 

7 ninmu ; alkawalin nan wanda kabilanmu 
goma sha biyu suna hope su issa gareshi, 
dare da rana suna bauta ma Allah da 
himma. A-kan wannan hope ne Yahu- 

8 dawa suna sarata, Ya sarki! Donmi a- 


683 


Google 


26. 9 AYUKAN MANZANI 


wurinku a ke maida wannan ba shi gas- 
kantuwa, da shi ke Allah yana tada 
9 matatu? Hakika ni da kaina chewa ni 
ke yi, ya kamata a-gareni in yi abu daya- 
10 wa gaba da sunan Isa Ba-Nazarat. Na 
kuma yi wannan chikkin Kuddus: na 
kuble tsarkaka dayawa chikkin kurkuku, 
bayanda na karbi iko dagga wurin man- 
yan malamai, sa'anda a ke kissansu kuma, 
11 ni kan jefa kuri'ata gaba da su. Lokachi 
dayawa kuma, chikkin dukan majami'u 
ina gwoda masu wuya, anniyata in sa su 
su yi sabo; kuma domin na fai hauka 
sabada su, na bi su da tsanani har wa- 
12 dansu birani na ketaren iyaka. Ina 
chikkin taffiya zuwa Dimashka a-kan 
wannan sha'ani da iko da wasichi dagga 
13 wurin manyan malamai, da rana a-tsakka, 
Ya sarki, a-kan hanya na ga wani haske 
dagga samma, ya fi gabban walkiyar 
rana, yana walkatawa daurata da wa- 
14 danda ke taffiya tare da ni. Sa'anda 
684 


Google 


AYUKAN MANZANI 26. 20 


dukanmu muka fadi a-kassa, na ji muriya 
tana che mani da harshen Ibraniyawa, 
Shawulu, Shawulu, donmi ka ke tsanan- ' 
tata ? yana da wuya gareka ka yi habri 
15 bissa masukanka. Na che, Wanene kai, 
Ya Ubangiji? Ubangiji ya che, Ni ne 
16 Isa wanda ka ke tsanantawa. Amma ka 
tashi tsaye : gamma sabada wannan na 
bayanna gareka, in sanya ka mai-hidima 
mai-shaida kuma ga abubuwa inda ka 
gan ni, da abubuwa inda zan bayanna 
17 gareka ; ina tswamadda kai dagga hannun 
jama'a, da ATummai kuma, wadanda ina 
18 aike ka garesu, domin ka bude idanunsu, 
da za su juya dagga wurin dufu zuwa 
haske, dagga ikon Shaitan zuwa Allah 
kuma, domin su sami gafarar zunubansu 
da gado kuma tare da wadannan da ke 
tsarkakaku ta wurin bangaskiya gareni. 
19 Domin wannan, Ya sarki Agaribas, ban 
yi kangara da wahayi na samma ba: 
20 amma dafari ga wadanda ke na Di- 


685 


Google 


26. 21 AYUKAN MANZANI 


mashka, a-chikkin Kuddus kuma, da 
koinna dagga dukan kassar Yahudiya, 
har kuma ga Al'ummai, na furta masu su 
tuba, su juyo wojen Allah, su yi ayuka 

21 wadanda sun chanchanta tubassu. Sa- 
bada wannan Yahudawa suka kama ni 
chikkin haikali, suka nema su kashe ni. 

22 Ni fa, domin na sami taimako da ke dagga 
wojen Allah, na tsaya har wa yau, ina 
shaida ga kankanana duk da manya, ba 
ni fadin komi ba sai abin da annabawa da 

23 Musa suka che za ya faru ; chewa, Alma- 
sihu mai-shan wahalla ne, kuma bissa ga 
tashinsa dagga matatu shi za ya fara 
bayanna haske ga jama'a da Al'ummai 
kuma. 


24 Sa'anda yana chikkin kariyar kansa 
hakka, Fastos da babar muriya ya che, 
Ya Bulus, kai mai-sururu ne; yawan 
karatunka yana juyadda kai wojen su- 

25 ruru. Amma Bulus ya che, Ni ba sururu 
ni ke yi ba, Ya Fastos mafifichin nagarta ; 

686 


Google 


AYUKAN MANZANI 26. 32 


amma ina furtadda zantatuka na gaskiya 
26 da na hankali. Gamma sarki ya san 
wadannan al'amura, ina kwa zanche da 
shi a-sarari : gamma na tabatta ba abin 
da ke boye a-gareshi chikkin wadannan 
al'amura duka; gamma wannan ba a yi 
27 shi a-chikkin sako ba. Ya sarki Agaribas, 
kana gaskanta annabawa ? Na sani kana 
28 gaskantawa. Agaribas ya che ma Bulus, 
Da kankanuwar rinjaya kana so ka 
29 maishe ni christian. Bulus ya che, Ina 
addu'a ga Allah ko da kadan, ko da mai- 
yawa, ba kai kadai ba, amma dukan wa- 
danda su ke jina yau, su zamma kammar 
yada ni ke, sai kwa domin wadannan sar- 
koki. 
30 Sarkin ya tashi, da mai-mulkin, da 
31 Barniki, da mazamna tare da su : Sa*anda 
suka raba woje daya, suka yi zanche da 
junansu, suna chewa, Wannan mutum ba 
ya yi wani abin da ya issa ko mutuwa, ko 
32 sarka ba. Agaribas ya che ma Fastos, 
687 


Google 


27.1 AYUKAN MANZANI 


Wannan mutum, da ba ya daukaka ro- 
konsa wurin Kaisar ba, da ya yuwu a 
sakke shi. 


9 SA'ANDA shawara ta tabatta mu taff 
chikkin bahar zuwa Italiya, aka bada 
Bulus da wadansu damreru ga hannun 
wani zarmai, sunansa Yuliyus, dagga 

2 company na Augustus. Da muka hawo 
jirgi na Adramitiniya, wanda ya ke bakin 
tashi zuwa wurarin da ke bakin gaþa ta 
Asiya, muka tafi bahar, Arastarkus 
kuma, Ba-Makidoni dagga Tassaluniki, 

3 yana tare da mu. Washegari muka biya 
ta Saida : Yuliyus kuma ya gwoda ma 
Bulus alheri, ya yarda masa shi taffi wurin 

4 abokansa ya sami kiyaya. Dagganan 
kwa, da muka tashi, muka bi ta kalkashin 
innuwar Kubrus, domin iska tana gaba 

5 da mu. Sa'anda muka taff ketaren 
bahar wanda ke sassain Kilikiya da Bam- 

6 filiya, muka kawo Mira ta Likiya. Dagga- 

688 


Google 


AYUKAN MANZANI 21. 12 


chan zarmai ya iske wani jirgi na Iskanda- 
riya mai-zuwa Italiya ; ya sa mu chikki. 
T Sa'anda muka yi kwanaki dayawa muna 
taffiya sanu sanu, da kyar kuma muka zo 
gabban Kinidus, da shi ke iska ba ta bar 
mu mu shiga, muka bi ta kalkashin 
innuwar Karita, kusa da Salmoni; da 
kyar kuma muna gegen gaba har muka 
zo wani wuri ana che da shi Alma- 
wani; wanda ya ke kusa da birnin 
Lasa'iya. 

Sa'anda aka dade dayawa, kuma 
taffiya ta zamma da hatsari, domin tata- 
ww'i ya rigaya ya wuchi, Bulus ya yi masu 


10 galgadi, ya che masu, Ya ku, mazaje, na 


gane wannan taffiya da þarna da hasara 
mai-yawa za ta yi, ba na kaya da jirgi 
kadai ba, amma na rayukanmu kuma. 


11 Amma zarman ya fi kulla da ma-abuchin 


jirgi da kuma ubangijinsa, da abin da 


12 Bulus ya fadi. Da shi ke fa makurdin 


nan ba ya da kyaun zamma ba da da- 


689 


Google 


27.13 AYUKAN MANZANI 


mana, yawanchinsu suka shawarta a 
tashi daggachan, ko ya yuwu da kowache 
kamma su kai Finiksa, su yi damana a- 
chan ; wani makurdi na Karita ke nan, 
yana duban kusuruwar arewa da gabbas 
13 da kusuruwar kudu da gabbas. Sa'anda 
iska ta hura sanu sanu dagga wojen kudu, 
suna tsamani sun sami nufinsu, suka 
janyi anchor fa, suka yi taffiya rabe da 
14 Karita, kusa da gaba. Amma da aka 
jima ba dayawa ba, wata iska mai-karfi, 
wada ana che da ita Uroklidon, ta huro 
15 dagga wojenta : sa'anda ta fyauchi jirgi, 
har ba ya da iko ya fuskanchi iska ba, sai 
16 muka salama, tska tana tura mu. Muka 
bi ta kalkashin mnuwar wani kankanin 
chibiri, wanda ana che da shi Kalaudi, 
kana, da kyar, muka sami iko bissa mar- 
17 kab: sa'anda suka dauka shi, suka yi aiki 
da mataimaka, suna damrin jirga ; suka 
sabka da tarkachen zanne, da shi ke suna 
jin tsoro kadda a fyade su hissa Sirtis; 


690 


Google 


18 


19 


AYUKAN MANZANI 27.24 


hakkanan aka rika turammu. Muna nan 
muna fama da hadari kwarai, sai washe- 
gari suka soma zubarda kaya a-woje; 
kan rana ta uku kuma da hannuwansu 


20 suka jefarda tarkachen jirgi. Sa'anda 


21 


22 


23 


24 


muka yi kwanaki dayawa, rana da tam- 
rari ba su haskaka mamu ba, hadari kuma 
wanda shi ke ba kadan ba yana bissanmu, 
aka fidda zuchiya sarai za mu chira. 
Sa'anda kuma suka dade ba su chi abinchi 
ba, Bulus ya tashi tsaye a-tsakkarsu, ya 
che, Ya ku mazaje, ya kamata kun lura 
da maganata, ba ku tashi dagga Karita 
ba, ku sami wannan barna da hassara. 
Yanzu fa ina yi maku galgadi ku yi farin- 
chikki : gamma dagga chikkinku ba za a 
yi hasarar ran kowa ba, sai dai ta jirgi 
kadai. Gamma a-chikkin wannan dare 
malaikan Allah wanda ni nasa ne, wanda 
ni ke bauta masa kuma, ya tsaya daura 
da ni, yana chewa, Kadda ka ji tsoro, 
Bulus, doile za ka tsaya gabban Kaisar: 


691 


Google 


27.25 AYUKAN MANZANI 


ga shi kuma, Allah ya ba ka dukan wa- 
25 danda ke taffiya tare da kai. Domin 
wannan fa, Ya ku mazaje, ku yi farin- 
chikki : gamma na aminche da Allah, 
kammar yada aka fada mani, hakka za 
26 shi tabatta. Amma ba makawa za a 
jefarda mu bissa wani chibiri. 


27 Amma sa'anda dare na goma sha 
fudu ya yi, ana angaza mu gabba da 
baya a-chikkin bahar na Adriya, a-wojen 
tsakkar dare ma-aikatan jirgi suna tsa- 
mani suna gusowa wurin wata kassa ; 

28 suka gwoda, suka iske zurfin ruwa gabba 
ashirin : da aka wuche kadan kuma, suka 
sake gwodawa, suka iske gabba goma sha 

29 biyar. Don tsoro kuma kadda halama a 
fyada mu bissa gaba wurin duwatsu, suka 
jefa anchor fudu dagga karshen jirgi, 

30 suka bidi fitowar rana. Sa'anda ma- 
aikatan jirgi suna neman dama su gudu 
su bar jirgi, har sun rigaya sun sabko da 
markab chikkin bahar, suna bada alama 


692 


Google 


a P Pa a b ps sranani. P) a — 


AYUKAN MANZANI 27.38 


za su jefa anchor dagga gabban jirgi, 
31 sai Bulus ya che ma zarman, da yan- 
yaki, Idan wadannan ba su zamna a- 
chikkin jirgi ba, ba shi yuwuwa ku chira. 
32 Sa'annan yan yaki suka yanki iggiyoyin 
33 markab, suka bar shi ya fadi. Sa'anda 
gari yana wayewa, Bulus ya roke su duka 
su chi abinchi, yana chewa, Wannan rana 
ta goma sha fudu che kun jima kuna 
lizima tatawui, ba ku chi komi ba. 
34 Ina rokonku fa ku chi abinchi : gamma 
wannan faida che ga lafiyarku : gamma 
ko gashi guda daya ba za ya saraya dagga 
35 kan kowanne daya a-chikkinku. Sa'anda 
ya fadi wannan, ya dauko gurasa kuma, 
ya yi ma Allah godiya a-gabbansu duka : 
36 ya kakarye, ya soma chi. Sa'annan du- 
kansu suka yi farinchikki, su da kansu 
37 kuma suka chi abinchi. Mu duka fa a- 
chikkin jirgi rai metin da sabain da shidda 
38 ne. Sa'anda suka koshi da abinchi, suka 
saukaka ma jirgi, suna zubarda alkama 


693 


Google 


27.39 AYUKAN MANZANI 


39 a-chikkin bahar. Sa'anda rana ta fito, 
ba su sansanche da kassa ba : amma suka 
hangi wani makurdi wanda shi ke da 
gaba, suka yi shawara ko suna da iko su 

40 kai jirgi bissanta da lafiya. Suka jefarda 
anchors, suka bar su a-chikkin bahar, 
suna kwanche maqdamran rudder gabba 
daya; suka tada zanne na goshin jirgi 

41 wojen iska, kana suka nufi gaba. Amma 
da suka fado wani wuri inda bahar biyu 
suna gammuwa, suka kaffa jirgi a-kassa ; 
goshin jirgi kwa ya kaffu, ya zamna ba 
shi motsuwa, amma karshen ya soma 
parpashewa sabada fushin rakuman ruwa. 

42 Yan yaki fa suka yi shawara su kashe 
damreru, domin kadda kowa a-chikkinsu 

43 shi yi iwo, shi chira. Amma zarman, 
da nufin shi chechi Bulus, ya hana 
su shawarassu; ya umurta wadanda 
sun iya ruwa su fada ruwa, su fara 

44 samun tudu: sauran kuma, wadansu 
bissa sasakakun itatuwa, wadansu kuma 


694 


Google 


AYUKAN MANZANI 98. 6 


bissa guntayin jirgi. Hakka ya zam- 
ma dukansu suka chira, suka kai tudu 
lafiya. 


SA'ANDA muka chira, sa'annan muka 
sani ana che da chibirin Malita. Ma- 
2 zowansa kuma suka nuna mamu alheri ba 
irin da a kan saba yi ba: gamma suka 
hura mamu wuta, suka karbe mu duka, 
sabada ruwan da ana yi, da dari kuma. 
3 Amma sa'anda Bulus ya tatara itache 
ya sa su bissa wuta kuma, sai kasa ta fito 
4 domin zafi, ta nade a-hannunsa. Sa'anda 
mazowa chibirin suka ga naman nan yana 
rataye ga hannunsa, suka che ma junansu, 
Babu shakka wannan mutum mai-kissan 
kai ne, kuma ko da shi ke ya chere dagga 
bahar, Shari'a ba ta barinsa shi yi rai ba. 
5 Amma ya karkade naman chikkin wuta, 
6 ba ya sami wani chiwo ba. Amma suna 
tsamani za shi kumburra, ko kwa shi fadi 
matache ba labari: amma da suka jima 


695 


Google 


28.7 AYUKAN MANZANI 


suna zuba ido, ba su ga wani abu mai- 
chiwutasuwa ya same shi ba, suka jirkito, 
suka che shi wani allah ne. 


T Daura ga wannan wuri fa akwoi 
gonaki na magabbachin chibirin, wanda 
ana che da shi Bubliyus; ya karbe mu, 
ya yi mamu bakonta da karimchi kwana 

8 uku. Ananan, sai uban Bubliyus yana 
kwanche, yana chiwon zazaþi da attuni 
kuma : Bulus ya shiga wurinsa, ya yi 
adduʻa, ya dibiya masa hannuwa, ya 

9 warkadda shi. Sa'anda aka yi wannan, 
sauran masu-chiwuta kuma da ke chikkin 

10 chibirin suka zo, suka warke: su kwa 
suka girmama mu da girmamawa masu- 
yawa; sa'anda muka tashi kuma, suka 
sasa mamu chikkin jirgi abin da mu ke 
bukata. 


11 Bayan wata uku muka tashi a- 
chikkin wani jirgi na Iskandariya, wanda 
ya yi damana a-chibirin, alamassa Tag- 


696 


Google 


AYUKAN MANZANI 28.17 


12 waye che. Muka sabka a Sirakusa, muka 

13 kwana uku a-chikkin. Daggachan muka 
zaga, muka zo Rigiyun: bayan kwana 
daya kuma iskar kudu ta tashi, chikkin 

14 rana ta biyu muka zo Butiyoli : wurin nan 
muka iske yan-uwa; suka roke mu mu 
zamna kwana bakwoi a-wurinsu : hakka- 

15 nan kwa muka kawo Rome. Daggachan 
yan-uwa, sa'anda suka ji labarinmu, 
suka fito garin su tarbe mu, suka kawo 
Kasuwar Abiyus, da Rumfa Uku : sa'anda 
Bulus ya gan su, ya yi ma Allah godiya, 
ya sadokantaka. 


16 Sa'anda muka shiga chikkin Rome, 
aka yarda ma Bulus shizamna shi dayansa 
tare da dan yaki wanda ke tsaronsa. 


17 Ananan bayan kwana uku, ya kirra- 
wo wadanda su ke manya chikkin Yahu- 
dawa: sa'anda suka tataru, ya che masu, 
Ya ku yan-uwa, ko da shi ke ni ban yi 
wani abu gaba da jama'a ba, ko da al'adun 


697 


Google 


28. 18 “AYUKAN MANZANI 


ubanninmu, duk da hakka aka bashe ni 
a-damre dagga Kuddus zuwa hannun 
18 Romawa : su kwa sa'anda suka yi mani 
kwankwanto, suna so su sakke ni, gamma 
19 a-gareni babu illa ta mutuwa. Amma 
sa'anda Yahudawa suka yi tsayeya da 
wannan, na kagara in daukaka roko zuwa 
Kaisar ; ba domin ina da wani abin da 
20 zan yi karar alummata da shi ba. Sa- 
bada wannan na bide ku in gan ku, in yi 
zanche da ku: gamma sabada hope na 
Israila an damre ni da wannan sarka. 
21 Suka che masa; Ba mu karbi takardu 
dagga Yahudiya a-kanka ba, dagga yan- 
uwa kuma ba wanda ya zo ya ba mu laba- 
rinka, ko kwa shi fadi wani laifi gamme 
22 da kai. Amma muna so mu ji dagga 
wurinka abin da ka gani: gamma bissa 
ga zanchen wannan tafarki, sanane ne 
a-garemu koinna ana kushensa. 


23 Sa'anda suka sa masa rana, dayawa 
suka zo wurinsa chikkin masabkinsa ; ya 
698 


Google 


AYUKAN MANZANI 28. 27 


bude masu zanche, yana shaida da mulkin 
Allah, yana rinjayassu a-kan Isa, dagga 
chikkin Attaurat ta Musa da Annabawa 


24 kuma, tun safiya har marechi. Wadansu 


suka gaskanta abin da aka fadi, wadansu 


25 ba su gaskanta ba. Sa'anda ba su yi 


mawafaka da junansu ba, suka tashi, ba- 
yanda Bulus ya fadi magana daya, Gaskiya 
Ruhu Mai-tsarki ya fadi ta wurin annabi 


26 Ishaya ga ubanninku, yana chewa, 


27 


Je ka wurin wannan alumma, ka 
che, 

Chikkin ji za ku ji, amma ba za ku 
fahimta ba ko kadan ; 

Chikkin gani za ku gani, amma ba za 
ku gane ba ko kadan ; 

Gamma zuchiyar aľumman nan ta 
yi taiba, 

Kunnuwansu kwa suna da nauyin ji, 

Sun runtsi idanunsu kuma ; 

Domin kadda ya zamma su gane da 
idanunsu, 


699 


Google 


28. 28 AYUKAN MANZANI 


Su ji da kunnuwansu, 

Su fahimta da zuchiyassu, 
Su sake juyowa, 

In warkadda su. 

28 Ya zamma sanane a-gareku fa, wannan 
cheto na Allah an aiko shi zuwa Al'um- 
mai : su kwa za su ji. 

30 Ya zamna a-chikkin gidan sufuri na 
kansa shekara biyu, yana karbi dukan 

31 wadanda suka shigo wurinsa, yana wa- 
'azin mulkin Allah, yana kwoiyasuwa da 
al'amura na Ubangiji Isa Almasihu gabba 


gadi sarai ba mai-hana shi ba. 


BILLING AND SONS, LTD., PRINTERS, GUILDFORD 


Google 


WASIKAI NA BULUS MANZO 


DA 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


DA 


WASIKAI NA YAKUB DA BITRUS 
DA YOHANNA DA YAHUTHA 


DA 


RUWAYA TA YOHANNA 


LONDON 
BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY 
1914 


Google 


ROMANS—REVELATION IN HAUSA 


Sunayen Ubangijinmu, Isa ko Yasu'a ko Yesu, suna 
daya ne. 

Duka uku fa sun nufi mutum daya. 

Sunan shugabbantassa kuma Almasihu, ko Kristo, 
ne: duka biyu azanchinsu “ Shafafen '' ne. 


Reprinted from the editions of 1912 


Google | WAE. 


WASIKA TA BULUS MANZO 


1 


6 


7 


ZUWA GA ROMAWA 


Bulus, bawan Isa Almasihu, kirra- 
yaye shi zamma Manzo, kebabe ne 
domin Bisharar Allah, wada ya alka- 
warta tun da ta wurin annabawansa 
chikkin litatafai masu-tsarki, a-kan 
Dansa wanda aka haifa dagga zuriyar 
Dawuda wojen jiki, aka ayana shi da. 
iko Dan Allah, ta wurin ruhun tsarki, 
bissa ga tashi dagga matatu; shi Isa. 
Almasihu Ubangijinmu, wanda muka. 
karbi alheri da Manzanchi ta wurinsa, 
zuwa biyeya ga Imani a-chikkin dukan 
al'ummai, sabili da sunansa: a-chik- 
kinsu fa ku kuma ku ke, kirrayayu na. 
Isa Almasihu : zuwa ga dukan wadanda 

3 
Google 


1. 


8 


WASIKA TA BULUS MANZO 


ke chikkin Rome, kamnatatun Allah, 
kirrayayu ku zamma tsarkaka : Alheri 
gareku da salama dagga wurin Allah 
Ubanmu da Ubangiji Isa Almasihu. 


Dafari dai, ina gode ma Allahna 
ta wurin Isa Almasihu sabada ku duka, 
domin a-chikkin dukan duniya ana la- 
barta bangaskiyarku. Gamma Allah, 
wannan da ni ke bautassa chikkin ru- 


huna chikkin Bisharar Dansa, ma- 


10 


11 


13 


shaidina ne, ambatonku da ni ke yi 
ba da fasawa ba, kullayaumi chikkin 
addu'oina ina roko, ko da kaka, a 
sawaka mani yanzu in zo gareku chik- 
kin nufin Allah. Gamma ina mar- 
marin ganinku, domin im ba ku wani 
baiko mai-ruhaniya, zuwa kaffuwarku ; 
wato, ni da ku mu sami ta'aziya tare 
a-wurinku, kowa ta wurin bangaskiyar' 
junanmu, da taku da tawa kuma. Ba 
ni kwa so, yan-uwa, ku rasa sani, ni 
so dayawa ni kan kudurta zuwa wu- 


Google | 


14 


15 


16 


17 


18 


ZUWA GA ROMAWA 1. 18 


rinku (ga shi kwa a-hane ni ke har 
yanzu), domin in sami anfani dagga 
chikkinku kuma, yada na samu chikkin 
sauran Al'ummai. Ni mabarchi ne ga 
Hellenawa duk da Baibayi, ga masu- 
hikima duk da marasa-hikima. Do- 
min hakka fa, gwalgwadon abin da ke 
tare da ni, a-shiriye ni ke in yi wa- 
'azin Bishara a-gareku kuma ku da ku 
ke chikkin Rome. Gamma Bishara 
ba abin kumya ba che a-gareni : gamma 
ikon Allah che zuwa cheto ga kowanne 
mai-bada gaskiya; ga Ba-Yahudi tu- 
kuna, da kuma ga Ba-Helleni. Gam- 
ma a-chikkinta am bayanna adilchi na 
Allah dagga bangaskiya zuwa bangas- 
kiya : yada an rubuta, Amma mai- 
adilehi da bangaskiya za ya rayu. 


Gamma fushin Allah ya bayanna 
dagga samma bissa dukan rashin ibada 
da rashin adilchi na mutane, masu- 
danne gaskiya chikkin rashin adilchi ; 

5 


Google 


1. 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


19 WASIKA TA BULUS MANZO 


gamma abin da ya yuwu a sani na 
Allah, a-bayanne shi ke a-chikkinsu ; 
gamma Allah ya bayanna shi a-garesu. 
Gamma al'amura nasa wadanda ba su 
ganuwa tun dagga halitar duniya a- 
sarari a ke ganinsu, ta wurin abubu- 
wan da an halita ana gane su, wato 
ikonsa madawami da allahntakassa ; 
har kwa sun rasa huja: domin duk 
da sanin Allah da su ke yi, ba su dau- 
kaka shi kammar Allah ba, ba su kwa 
yi godiya ba; amma chikkin tuna- 
ninsu suka yi wauta, zuchiyassu mara- 
wayo kuma ta dufunta. Garin riyawar 
kansu masu-hikima ne, suka zamma 
wawaye, suka musayo daukakar Allah 
mara-karewa da kammar surar mutum 
mai-karewa, da ta tsuntsaye, da ta 
dabobi, da ta masu-rarafe. 


Domin wannan fa Allah ya bashe 
su chikkin sha'awoyin zukatansu zuwa 
kazamta, da za a kaskantadda jiku- 

6 


Google 


25 


26 


27 


28 


29 


ZUWA GA ROMAWA 1. 29 


'nansu a-wurin junansu : inda suka yi 


musanyar gaskiyar Allah da kariya, 
suka gwomache bautar abin halita da 
hidimatta bissa ga ta  Mahalichi, 
wanda shi ke mai-albarka har abada. 
Amin. 


Domin wannan Allah ya yashe su 
ga kuna rai na kaskanchi : gamma har 
matansu suka musanya aikacheya 
irin ta tabi'a da wada ke swabanin 
tabi'a: hakkanan kuma maza, da suka 
bar aikacheyar mache ta tabi'a, suka 
kone chikkin sha'awassu zuwa ga juna, 
maza tare da maza suna aika abin da 
ba ya kamata ba, a-chikkin kansu fa 
suna karban sakamakon batassu wanda 
ya dache da su. 


Kuma kammar yada ba su la- 
munta su gabbatadda Allah a-chikkin 
saninsu, Allah ya yashe su zuwa ga 
sangartachen hankali, da za su aika 
alamuran da ba su dache ba; chik- 

7 


Google 


1. 


30 


31 


32 


30 WASIKA TA BULUS MANZO 


kaku ne su da dukan rashin adilchi, 
mugunta, kyashi, keta; chikke da 
kishi, kissankai, husuma, makirchi, 
bakinhali ; masu-anamimanchi, masu- 
kirre, abin ki ga Allah, masu-tsaurin 
ido, masu-alfarma, masu-ruba, masu- 
chirran munanan ayuka, masu-kin bin 
iyaye, marasa-azanchi, masu-tada alka- 
wali, marasa-kamna irin ta tabi'a, 
marasa-jinkai; mutane, masanan hu- 
kumchin Allah, chewa, masu-aikan 
wadannan abu mutuwa ta lizimche 
su, duk da hakka ba aikata ta kadai su 
ke yi ba, amma gamma baki su ke yi 
da masu-aikawa. 


Domin wannan fa kai ka rasa 
huja, ya kai mutum, kowanene kai da 
a ke zartasuwa: gamma yayinda ka 
ke zartas ma wani, kana kada kanka ke 
nan; gamma kai da ka ke zartasuwa, 
kana aika wadannan alamura da 


2 kansu. Muna kwa sani shari'ar Allah 


8 
Google 


ZUWA GA ROMAWA 9: -9 


bissa gaskiya ta ke a-kan masu-aikan 
3 irin wadannan abu. Ya kai mutum 
kwa, kai da ka ke zartas ma wadanda ' 
ke aika irin wadannan al'amura, kana 
kwa yin su da kanka, kana tsamani za 
4 ka chere ma sharar Allah? Ko kwa 
kana rena wadatar alherinsa da hanku- 
rinsa da tsawon jimrewassa, ba ka sani 
ba alherin Allah yana jawo ka zuwa 
5 tuba? amma bissa ga bushewarka da 
zuchiyarka mara-tuba kana tanada wa 
kanka fushi chikkin ranar fushi da ba- 
yannuwar hukumchi mai-adilchi na 
6 Allah; shi da za ya saka ma kowanne 
7 mutum gwalgwadon ayukansa: ga wa- 
danda ke bidar daukaka da girma da 
wanzuwa ta wurin hankuri chikkin 
aikin nagarta, rai na har abada: 
8 amma ga wadanda ke da tankiya, ba 
su kwa biyeya da gaskiya, amma suna 
biyeya da rashin adilchi, a-kansu 
9 fushi da haushi, tsanani da azaba, 
9 A2 


Google 


2A WASIKA TA BULUS MANZO 


11 
12 


13 


14 


15 


a-kan kowanne ran mutum mai-aikan 
mugunta, dafari ga Ba-Yahudi, 
kana Ba-Helleni; amma daukaka da 
girma da salama ga dukan wanda yana 
aikan nagarta, dafari ga Ba-Yahndi, 
kana Ba-Helleni: gamma a-wurin 
Allah babu tara. Gamma dukan wa- 
danda sun yi zunubi marasa-shari'a, 
banda shari'a za su lalache. Kuma 
dukan wadanda sun yi zunubi chikkin 
shari'a bissa ga shari'a za a hukum- 
ta masu; gamma ba masu-jin doka 
ne masu-kubuta ga Allah ba, amma 
masu-aikan doka za su kubuta : gamma 
Aľummai wadanda ba su da sharia 
kadan bissa ga tabia su ke aika abin 
da ke na shari'a, wadannan, don ba su 
da shari'a, sun zamma shari'a ga kansu ; 
da shi ke suna bayanna aikin shari'a 
a-rubuche chikkin zukatansu, lamirin- 
su kwa yana shaida tare, tunaninsu 
kuma yasu yasu suna kai kara ko kwa 
10 


Google a 


16 


it 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


ZUWA GA ROMAWA Da NI 


suna kawo huja; a-rana da Allah za 
ya shar'anta asiran mutane a-chik- 
kinta, bissa ga Bisharata, ta wurin Isa 
Almasihu. 


Amma idan kai kana da suna Ba- 
Yahudi, kana kwa dogara bissa shari'a, 
kana fahariya chikkin Allah, kana sane 
da nufinsa, kana shaida al'amuran da 
ke mafifita, kwoiyaye ne dagga chikkin 
Attaurat, ka kwa sakankanche kai da 
kanka ja-goran makafi ne, haske ga 
wadanda su ke chikkin dufu, mai-foron 
marasa-wayo, mai-kwoiya ma jarirai, a- 
chikkin shari'a kana da surar sani da 
ta gaskiya; kai fa mai-kwoiya ma 
wani, ba ka kwoiya ma kanka ba? kai 
da ka ke yin wa'azi kadda a yi sata, 
kana yin sata ? kai da ka ke fadi kadda 
a yi zina, kana yin zina? kai da ka 
ke kyamar gumaka, mai-swabon haikali 
ne kai? kai da ka ke fahariya chik- 
kin shari'a, ta wurin ketaren shari'a 

11 


Google 


2. 


24 


25 


24 WASIKA TA BULUS MANZO 


da ka ke yi kana bata girman Allah ? 
Gamma a-wurin Al'ummai ana swabon 
sunan Allah sabada ku, kammar yada 
an rubuta. Gamma kachiya lalai da 
anfani, idan kai mai-aikan shari'a ne: 
amma idan kai mai-ketaren shari'a ne, 
kachiyarka ta zamma rashin kachiya. 
Kadan fa mara-kachiya yana kiyayen 
dokokin shari'a, ba za a lisafta rashin 
kachiyassa kachiya ba? rashin kachiya 
fa wada ta ke ta tabi'a, kadan ta chi- 
chika shari'a, ba za ta shar'anta ka ba, 


“ kai da ka ke tare da harufa da kachiya, 


29 


kana kwa ketaren doka? Gamma ba 
shi ne Ba-Yahudi ba, wanda shi ke Ba- 
Yahudi a-sarari; ba kwa ita che ka- 
chiya ba, wada ke chikkin jiki a-sarari : 
amma wanda ke Ba-Yahudi a-zuchiya, 
shi ne Ba-Yahudi; kachiya kwa ta 
zuchiya che, chikkin ruhu, ba chikkin 
harufa ba; wanda yabonsa dagga Allah 
ne, ba dagga mutane ba. 
12 


Google 


ZUWA GA ROMAWA 3 f 


Wanne fifikò fa ke ga Ba-Ya- 
hudi? ko kwa mi ne anfanin kachiya ? 
Dayawa da kowache fuska: na farko 
dai, domin su ne aka aminche su da 
ajiyar zantatukan Allah. Gamma ko 
da wadansu mutane suka rasa gaski- 
ya, mi ke nan? rashin bangaskiyarsu 
za ta kawasda aminchin Allah? Allah 
ya sawaķa: i, bari Allah ya zamma 
mai-gaskiya, kowanne mutum makari- 
yachi ne; kammar yada an rubuta, 

Domin ka barata chikkin zanta- 

tukanka, 

Ka rinjaya kuma sa'anda ka shiga 

hukumchi. 


Idan fa rashin adilchinmu yana 
bayanna adilchin Allah, mi za mu 
che? Allah mara-adilchi ne da ya ke 
abkadda fushi? (kammar mutum ni 
ke zanche). Allah ya sawaka: gamma 
idan hakkanan ne, kaka Allah za ya 
shar'anta duniya? Amma idan gaski- 

13 


Google 


3. 8 WASIKA TA BULUS MANZO 


yar Allah ta wurin kariyata ta yawaita 
zuwa karuwar daukakarsa, donminene 
ni kuma a ke zartasuwa mai-zunubi 

8 ne har wa yau? mi za ya hana kwa 
(kammar yada a ke yi mani kirre, wa- 
dansu kwa sun karfafa chewa muna 
fadi), Mu yi mugunta, domin nagarta 
ta fito? hukumchin da ya same su 
adilchi ne. 


9 Kaka ke nan? Gwoma nasu ma- 
tsayi da namu? Babu, ko kadan: 
gamma ko da mun kai karar Yahudawa 
duk da Hellenawa, kalkashin zunubi su 

10 ke duka; kammar yada an rubuta, 
Babu mai-adilchi, ko daya; 
11 Babu mai-fahimta, 
Babu mai-neman Allah ; 
12 Dukansu sun ratse, sun zamma 
banza duk tare; 
Babu wani mai-aikan nagarta, 
babu, ko guda daya: 
13 Makogoronsu kabari ne budade; 
14 


Google 


ZUWA GA ROMAWA 3.21 


Da harshensu sun yi makirchi : 
Daffin kububuwa yana kalkashin 


lebunansu : 

14 Bakinsu chikke ya ke da zagi da 
dwachi: 

15 Kaffafunsu masu-garaje ne garin 
zubda jini ; 


16 Halaka da bakinchikki suna 
i chikkin tafarkunsu ; 
17 Hanyar lafiya kwa ba su san 


ta ba: 

18 Ba su da tsoron Allah a-gabban 
idanunsu. 

19 Mun sani dai dukan iyakar abin 


da shari'a ke fadi, tana fadi ga wa- 
danda ke kalkashin shari'a; domin 
bakin kowa shi kwabu, a komo da 
dukan duniya kuma kalkashin hukum- 
20 chin Allah: gamma ta wurin ayu- 
kan shara ba mai-rai da za shi 
barata a-gabbansa : gamma ta wurin 
21 shara a ke sanin zunubi. Amma 
15 


Google 


3: 


27 


22 WASIKA TA BULUS MANZO 


-yanzu banda sharia wani adilchi na 


Allah ya bayanna, Attaurat da Anna- 
bawa kwa suna shaida ; wato adilchin 
Allah ta wurin bangaskiya chikkin Isa 
Almasihu ke nan zuwa ga dukan 
masu-bada gaskiya; domin ba ma- 
raba; gamma dukan mutane sun yi 
zunubi, sun kasa kuma ga darajar 
Allah; am barata kyauta bissa ga 
alherinsa ta wurin pansa da ke 
chikkin Almasihu Isa: wanda Allah 
ya ayana shi abin pansa ne, ta 
wurin bangaskiya, bissa ga jininsa, 
domin a bayanna adilchinsa, bissa 
ga barin lura da zunubai mariga- 
ya, chikkin jimrewar Allah; domin 
bayannuwar adilchinsa a-chikkin za- 
mani na yanzu: domin shi da kansa 
ya zamma adili, ya kuma baratadda 
wanda ya ke da bangaskiya chikkin 
Isa. Inna fa fahariya? ya kauwu. 
Da wache irin sharia? ta ayuka? 
16 | 


Google 


ZUWA GA ROMAWA 4. 4 


Babu : amma a-kan shari'ar bangaskiya. 


28 Mun azza fa mutum ta wurin bangas- 


29 


kiya ya ke barata banda ayukan shari'a. 
Ko kwa Allah Allah na Yahudawa 
ne kadai? ba kuma na Alummal ba 
ne? Labudda, na Alummai kuma: 


30 idan dai Allah daya ne, za ya kwa 


31 


baratadda na kachiya dagga wurin 
bangaskiya, marasa-kachiya kuma ta 
wurin bangaskiya. Ta wurin bangas- 
kiya fa muna maida sharia wofi ? 
Allah shi sawaka: babu, tabattadda 
shari'a mu ke yi. 


Ibrahim fa, ubanmu ga wojen jiki, 
mi za mu che ya samu? Gamma 
idan bissa ga ayuka Ibrahim ya 
barata, yana da abin fahariya; amma 


3 ba ga Allah ba. Gamma mi nassi ya 


che? Ibrahim kwa ya bada gaskiya 
ga Allah, aka lisafta wannan gareshi 


4 adilchi ne. Amma ga wanda ya ke 


aiki ba a kan yi lisafin lada bissa ta- 
17 


Google NATE. sah aa = 


. 5 


10 


WASIKA TA BULUS MANZO 


farkin alheri ba, amma bissa tafarkin 
bashi. Amma ga wanda ba ya yi 
aiki ba, amma yana bada gaskiya 
ga wanda ya ke baratadda marasa- 
ibada, ana lisafta bangaskiyarsa adilchi 
ne; Kammar yada Dawuda kuma 
yana furta albarka a-kan mutum, 
wanda Allah ya lisafta adilchi gareshi 
ba tare da ayuka ba, chewa, 
Masu-albarka ne su wadanda an 
gafarta ta'addansu, 
Wadanda an suturche zunubansu. 


Mai-albarka ne mutum wanda 
Ubangiji ba za ya lisafta zunubi 
gareshi ba. Wannan albarka fa a-bissa 
na kachiya an furta ta, ko kwa a-bissa 
na rashin kachiya kuma ? gamma mun 
che, Ga Ibrahim aka lisafta bangaskiya 
adilchi ne. Kaka fa aka lisafta ta? 
lokachin da yana chikkin kachiya, 
ko kwa chikkin rashin kachiya? Ba 
chikkin kachiya ba, sai chikkin rashin 

18 


Google 


11 


13 


14 


15 


16 


ZUWA GA ROMAWA 4. 16 


kachiya: ya kwa karþi alama ta 
kachiya, hatimin adilchi na bangas- 
kiya wada ya ke da ita tun yana 
chikkin rashin kachiya: domin ya 
zamma uban masu-bada gaskiya duka, 
ko chikkin rashin kachiya su ke, 
domin a yi lisafin adilchi garesu ; uban 
kachiya kuma ga wadannan da ke ba 
na kachiya ba kadai, amma masu-taka 
chikkin gurbin bangaskiyan nan ta 
ubanmu Ibrahim wada ya ke da ita 
chikkin rashin kachiya. Gamma ba 
ta wurin sharia alkawali ya zo ga 
Ibrahim da tsatsonsa, shi zamma ma- 
gajin duniya, amma ta wurin adilchi 
na bangaskiya. Gamma idan wadan- 
nan da ke na sharia magada ne, 
an maida bangaskiya wofi ke nan, 
alkawali kwa ya zamma ba anfani: 
Gamma ‘sharia tana faradda fushi; 
amma wurinda babu shari'a, ba ta'adda. 
Domin wannan fa wojen bangaskiya 
19 


Google 


4. 


17 


18 


19 


20 


17 WASIKA TA BULUS MANZO 


ya ke, da za ya zamma a-tafarkin alheri; 
domin alkawali ya tabatta zuwa ga 
dukan zuriya; ba ga wannan kadai 
ba da ke ta shari'a, amma ga wannan 
kuma da ke ta bangaskiyar Ibrahim, 
wanda ya ke ubanmu duka (kammar 
yada an rubuta, Ni na sanya ka uba 
ga 'alummai masu-yawa) gabba ga 
wanda ya bada gaskiya gareshi, Allah 
ke nan, wanda ya ke rayadda matatu, 
yana kirra abubuwan da ba su da 
kasanchewa, kammar abubuwan da ke 
akwoi. Shi wannan bissa ga hope ya 
bada gaskiya swabanin hope, da za ya 
zamma uban al'ummai dayawa, bissa 
ga abin da aka fadi, Hakka zuriyakka 
za ta zamma. Ba ya kwa bar bangas- 
kiya ta yi rauni ba, amma ya lura 
da jiki nasa yanzu daidai kammar ma- 
tache (shekarassa wojen dari ne), da 
kuma mutuwar mahaifar Saratu: la- 
budda, garin sauraro ga alkawalin Allah, 
20 


Google 


ZUWA GA ROMAWA 5. 3 


ba ya raurawa ba da rashin bangaskiya, 
amma ya karfafa ta wurin bangaskiya, 
yana bada daukaka ga Allah, yana kwa 
sakankanchewa sarai, yana da iko ya 
chikka abin da ya alkawarta. Domin 
wannan kwa aka lisafta masa wannan 
adilehi ne. Amma dai ba dominsa 
kadai aka rubuta shi ba, shi aka lisafta 
ma; amma sabili da mu kuma, wadan- 
da za a lisafta shi a-garemu, mu da 
mu ke bada gaskiya ga wanda ya tada 
Isa Ubangijinmu dagga matatu, wanda 
aka bashe shi domin laifofinmu, aka 
tashe shi kuma domin baratammu. 


Da shi ke fa mun barata bissa ga 
bangaskiya, bari mu kasanche da sala- 
ma tare da Allah ta wurin Ubangijinmu 
Isa Almasihu ; wanda mun sami yarjin 
shiga dalilinsa bissa bangaskiya zuwa 
chikkin wannan alheri inda mu ke tsa- 
yawa; bari kuma mu yi farinchikki 
chikkin hope na daukakar Allah. Ba 

21 


Google an... 


. 4 


10 


WASIKA TA BULUS MANZO 


kwa wannan kadai ba, amma mu yi 
farinchikki kuma chikkin kunchinmu : 
muna sane kunchi yana faradda han- 
kuri; hankuri kuma, gwodawa; gwo- 
dawa kuma, hope: hope kuma ba shi 
kumyatasuwa; gamma am baza kam- 
nar Allah chikkin zukatanmu ta wurin 
Ruhu Mai-tsarki wanda aka bayas 
a-garemu. Gamma tun muna raunana 
tukuna, da chikkar lokachi Almasihu 
ya mutu domin marasa-ibada. Gam- 
ma da kyar wani ya yarda ya mutu 
sabili da mutum mai-adilchi ; watakila 
dai sabili da nagari wani shi yi karfin 
hali har shi mutu. Amma Allah yana 
bayanna kamnatasa garemu, da shi ke, 
tun muna nan masu-zunubi tukuna, 
Almasihu ya mutu sabili da mu. 
Bale fa dayawa yanzu baratatu ne ta 
wurin jininsa, za mu chira dagga fushin 
Allah ta wurinsa. Gamma idan tun 
muna makiya, aka sulhunta mu da 
22 


Google 


11 


12 


13 


14 


15 


ZUWA GA ROMAWA 5. 15 


Allah ta wurin mutuwar Dansa, bale, 
mu sulhuntatu, za mu chira ta wurin 
ransa; ba kwa wannan kadai ba, amma 
muna fahariya chikkin Allah ta wurin 
Ubangijinmu Isa Almasihu, wanda mun 
sami sulhu yanzu ta wurinsa. 


Domin wannan fa, kammar yada 
zunubi ya shigo chikkin duniya ta 
wurin mutum daya, mutuwa kwa a-kan 
zunubi; har fa mutuwa ta bi kan dukan 
mutane, da shi ke duka sun yi zunubi: 
gamma tun ba shari'a zunubi yana 
chikkin duniya: amma ba a yi lisafin 
zunubi inda babu shari'a. Duk da 
hakka mutuwa ta mallaka tun dagga 
Adamu zuwa ga Musa, har bissa wa- 
dannan da ba su yi zunubi bissa kamma- 
nin takan shari'a ta Adamu, wanda ya 
zamma kwatanchin mai-zuwan nan. 
Amma ba tamkar takan shari'a, hakka 
kuma kyautar ta ke ba. Gamma idan 
bissa ga takan shari'a na dayan masu- 

23 


Google 


D. 


16 


17 


18 


19 


16 WASIKA TA BULUS MANZO 


yawa suka mutu, bale fa alherin Allah, 
da kyauta ta wurin alherin wannan 
mutum dayan, Isa Almasihu, suka 
yalwata zuwa masu-yawan. Ba kam- 
mar ta wurin dayan da ya yi zunubi, 
hakka kyauta kuma ta ke ba: gamma 
hukumchi dagga wurin daya ya zo har 
kayasuwa, amma kyauta dagga wurin 
zunubai dayawa ta zo har barata. 
Gamma idan, sababin laifin dayan, 
mutuwa ta mallaka ta wurin dayan; 
bale fa su wadanda ke karban yalwar 
alheri da ta kyautar adilchi za su 
mallaka chikkin rai ta wurin dayan, shi 
Isa Almasihu. Hakkanan fa kammar 
yada shari'a ta zo bissa dukan mutane 
zuwa kayasuwa sababin takan sharia 
daya; hakkanan kuma ta wurin aiki 
guda daya mai-adilchi kyautar ta zo 
ga dukan mutane zuwa kuþutar rai. 
Gamma kammar yada ta wurin kan- 
garar dayan nan masu-yawa suka 
24 


Google 


20 


21 


6 


2 


3 


4 


ZUWA GA ROMAWA 6. 4 


zamma masu-zunubi, hakkanan ta 
wurin biyeyar dayan masu-yawa za su 
barata. Banda wannan kuma shari'a 
ta masgayo, domin laifi shi yawaita ; 
amma inda zunubi ya yawaita, alheri 
ya dada yawaita kwarai da gaske: 
domin, kammar yada zunubi ya mallaka 
chikkin mutuwa, hakkanan kuma 
alheri shi mallaka ta wurin adilchi 
zuwa rai na har abada ta wurin Isa 
Almasihu Ubangijinmu. 


Mi za mu che fa? Za mu lizima 
chikkin zunubi, domin alheri shi ya- 
waita? Allah shi sawaka. Mu da 
muka mutu ga zunubi, kaka za mu 
kara rayuwa a-chikki? Ko kwa kun 
rasa sani dukanmu da aka yi mana 
baptisma zuwa chikkin Almasihu Isa, 
zuwa chikkin mutuwatasa aka yi mana 
baptisma? Aka bizne mu fa tare da 
shi ta wurin baptisma zuwa chikkin 
mutuwa: domin tamkar yada aka tada 

25 


Google 


6. 


5 


10 


11 


5 WASIKA TA BULUS MANZO 


Almasihu dagga matatu ta wurin dara- 
jar Uba, hakkanan mu kuma mu yi 
taffiya chikkin sabontakar rai. Gamma 
idan an gamma mu da shi daya bissa 
ga sifar mutuwatasa, za mu kuma 
kasanche hakka bissa ga sifar tashinsa; 
domin an san wannan, aka gichiye 
tsofon mutume namu tare da shi, 
domin a kawasda jikin zunubi, domin 
hakkanan kadda mu kara zamma muna 
bauta ma zunubi; gamma wanda ya 
mutu ya kuþuta dagga zunubi. Amma 
idan muka mutu tare da Almasihu, 
muna bada gaskiya za mu kuma rayu 
tare da shi; domin an sani Almasihu 
da shi ke ya tashi dagga matatu ba shi 
koma mutuwa ba; nan gabba mutuwa 
ba ta da sauran mulki a-kansa. Gamma 
mutuwa da ya mutu, ya mutu ga zunubi 
so daya: amma rai da ya ke rayuwa, 
yana rayuwa ga Allah. Hakkanan ku 
kuma ku maida kanku matatu ne ga 


26 


Google 


12 


13 


14 


15 


ZUWA GA ROMAWA -` 6. 17 


zunubi, amma rayayu ga Allah chikkin 
Almasihu Isa. 


Kadda zunubi fa ya yi mulki chik- 
kin jikinku mai-mutuwa, da za ku biye 
ma sha'awoyinsa: kuma kadda ku bada 
gababuwa naku ga zunubi alatun aikin 
rashin adilchi; amma ku mika kanku 
ga Allah, waton masu-rai dagga chikkin 
matatu, gababuwa naku kuma alatun 
adilchi zuwa ga Allah. Gamma zu- 
nubi ba za ya sami mulki bissa kanku: 
gamma ba kalkashin shari'a ku ke ba, 
amma kalkashin alheri. 


Mi ke nan? mu yi zunubi, domin 
ba kalkashin sharia mu ke ba, amma 


. kalkashin alheri? Allah shi sawaka. 


16 


17 


Ba ku sani ba, shi wanda ku ke mika 

kanku bayi ne gareshi garin biyeya, 

bayinsa ku ke wanda ku ke biyeya da 

shi; ko na zunubi zuwa mutuwa, ko 

kwa na biyeya zuwa adilchi? Amma 

godiya ga Allah, ko da shi ke ku bayi ne 
27 


Google 


6. 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


US WASIKA TA BULUS MANZO 


da na zunubr, da zuchiya daya kuka 
zamma masu-biyeya ga wannan irin 
kwoiyasuwa inda aka kai ku; da aka 
yantadda ku dagga zunubi kuma, kuka 
zamma bayin adilchi. Ina magana 
irin ta mutum, sabada raunin jikinku : 
gamma kammar yada kuka bada gaba- 
þuwanku bayi ne ga kazamta da mu- 
gunta kuma zuwa mugunta, hakkanan 
kuma yanzu sai ku bada gababuwanku 
bayi ga adilchi zuwa tsarkakewa. 
Gamma sa'anda ku ke bayin zunubi, 
yayaye ne ku ga zanchen adilchi. 
Wanne anfani ku ke da shi a-loton 
nan chikkin al'amuran da ku ke ganinsu 
abin kumya ne yanzu? gamma matu- 
kar wadannan al'amura mutuwa che. 
Amma yanzu yantatu dagga zunubi, 
har kun zamma bayi ga Allah, kuna da 
anfaninku zuwa tsarkakewa, matuka 
kuma rai na har abada. Gamma 
hakin zunubi mutuwa ne; amma 
28 


Google 


ND 


ZUWA GA ROMAWA Tii 


kyautar Allah rai na 'har abada che 
chikkin Almasihu Isa Ubangijinmu. 


Ko kwa kun rasa sani, ya ku yan- 
uwa (gamma ina magana da mutane 
masanan shari'a), shari'a tana da iko 
bissa mutum muddar ransa? Gamma 
mache wada ta ke da miji a-damre ta 
ke ga mijin bissa ga shari'a muddar 
ransa ; amma kadan mijin ya mutu, ta 
kwantu dagga shari'ar mijin. Har 
kwa dan, tun mijin yana da rai, ta yi 
zamman wani mutum, za a kirra ta 
mazinachiya : amma kadan mijin ya 
mutu, ta sakku dagga shari'a, har ita 
ba mazinachiya ba che, ko tana amre 
da wani mutum. Ku fa, yan-uwana, 
ta wurin jikin Almasihu, aka matasda 
ku kuma ga shari'a; domin a hada ku 
ga wani, wato shi wanda aka tashe 
shi dagga matatu, domin mu fidda 
anfani ga Allah. Gamma sa'anda mu 
ke chikkin jiki, sha'awoyi na zunu- 

29 
Google 


7. 


6 WASIKA TA BULUS MANZO 


bi, wadanda ke ta wurin shari'a, suka 
aikata chikkin gababuwanmu garin 

6 fidda anfani zuwa mutuwa. Amma 
yanzu mun yantu dagga shari'a, da shi 
ke mun mutu ga abin da mu ke rike 
a chikkinta ; har kwa muna hidima 
chikkin sabontakar ruhu, ba chikkin 
tsofontakar harufi ba. 


7 Mi za mu che fa? Shar'a zunubi 
che. Allah shi sawaka. Duk da 
hakka, da ba domin shari'a, da ban san 
zunubi ba: gamma da ba domin shari'a 
ta che, Kadda ka yi sha'awa, da ban 

8 san sha'awa ba: amma zunubi, da 
samun kaffa, ya aika kowache irin 
sha'awa a-chikkina ta wurin doka: 
gamma banda shari'a zunubi matache 

9 ne. Ni ma da da rai ni ke da ba 
sharia: amma sa'anda doka ta zo, 
zunubi ya sake rayuwa, na kwa mutu; 

10 doka, kuma, wada ta ke zuwa rai, na 
11 iske ta zuwa mutuwa: gamma zunubi, 


80 
Google 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


ZUWA GA ROMAWA Ts 27 


da samun kaffa, ta wurin doka ya 
yaudare ni, ta wurinta kwa ya kashe 
ni. Hakkanan ya zamma fa shari'a 
tsatsarka che, doka kuma tsatsarka 
che, mai-adilchi kwa, tagari che. Abin 
nan fa wanda shi ke nagari ya zamma 
mutuwa a-gareni? Allah shi sawaka. 
Amma zunubi, domin ya bayanna 
zunubi ne, ta wurin abin da ke mai-kyau 
ya aika mani mutuwa ;—domin ta 
wurin doka zunubi ya zamma abu 
mai-zunubi kwarai. Gamma mun sani 
shari'a mai-ruhaniya che: amma ni 
ba-jiki ne, seyasashe ne kalkashin 
zunubi. Gamma abin da ni ke aikawa 
ban san shi ba: gamma abin da ni 
ke aikawa, ba shi na yi nufin yi ba; 
amma abin da ni ke kinsa, shi ni ke 
aikawa. Amma idan abin da ni ke 
aikawa, ba shi ni ke nufi ba, na amsa 
shari'a mai-kyau che. Ya fa zamma 
ba ni ne ni ke aikawa ba, amma zu- 


31 
Google 


fi 


18 


19 


20 


21 


22 
23 


24 


18 WASIKA TA BULUS MANZO 


nubi ne da shi ke zamne a-chikkina. 
Gamma na sani a-chikkina, wato, 
chikkin jikina, ba wani abin kirki ke 
zamne: gamma nufi yana gareni, 
amma aika nagarta ba shi gareni. 
Gamma nagarta da ni ke so in yi, ba 
na aikawa ba: amma mugunta da ba 
na so ba, ita ni ke aikawa. Amma 
idan abin da ba na so, shi ni ke 
aikawa, ba ni ne mai-aikawa ba, amma 
zunubi da ke zamne chikkina. Na 
iske wannan kaida fa, a-wurina, ni da 
ni ke nufi in aika nagarta, ga mugunta 
gareni. Gamma ina murna da shari'ar 
Allah bissa ga mutum na chikki: amma 
ina ganin wata kaida dabam a-chikkin 
gababuwana, tana yaki da kaidar han- 
kalina, tana saka ni bauta kalkashin 
shari'ar zunubin nan da ke chikkin 
gababuwana. Kaitona, ga ni mutum, 
abin tausai! wanene za ya tswamo ni 
dagga chikkin jiki na mutuwan nan? 
32 


Google 


ZUWA GA ROMAWA 8. 6 


25 Na gode ma Allah ta wurin Isa Alma- 
sihu Ubangijinmu. Hakkanan fa ni 
da kaina da hankalina ina bauta ma 
shari'ar Allah; amma da jiki shari'ar 
zunubi. 


8 Babu kayasuwa fa yanzu ga wadan- 
da ke chikkin Almasihu Isa. Gamma 
shari'ar Ruhu na rai chikkin Almasihu 
Isa ta yantadda ni dagga shari'ar zu- 

3 nubi da ta mutuwa. Gamma abin da 
shari' a ba ta daiko ta aika, domin 
rarauna che ta wurin nama, Allah, 
garin aiko Dan nasa chikkin kammanin 
nama mai-zunubi domin zunubi kuma, 

4 ya kada zunubi chikkin jiki: domin 
bukatar shari'a ta chikka a-chikkinmu, 
mu da mu ke taffiya ba bissa ga tabi'ar 

5 jiki ba, amma bissa ga ruhu. Gamma 
su da ke tafiya bissa tabi'ar jiki 
al'amuran jiki su ke tatali; amma su 
da ke bissa tabi'ar ruhu, alamuran 

6 ruhu su ke tatali. Gamma himmantu- 

33 B 
Google 


SN 


aJ 


10 


11 


12 


WASIKA TA BULUS MANZO 


war jiki mutuwa che : amma himman- 
tuwar ruhu rai ne da lafiya: domin 
himmantuwar jiki gaba che da Allah ; 
gamma ba ta chikkin biyeya ga shari'ar 
Allah, ba kwa za ta iya zamma hakka 
ba: wadannan kwa da ke chikkin jiki 
ba su da iko su gami Allah. Amma 
ku ba chikkin jiki ku ke ba, amma 
chikkin ruhu, idan dai Ruhun Allah 
yana zamne a-chikkinku. Amma idan 
kowanne mutum ba shi da Ruhun 
Almasihu, wannan ba chikkin nasa ya 
ke ba. Idan kwa Almasihu yana chik- 
kinku, jiki matache ne domin zunubi; 
amma ruhu rai ne sabada adilchi. 
Amma idan Ruhun wannan da ya tada 
Isa dagga matatu yana zamne chik- 
kinku, shi wanda ya tada Almasihu Isa 
dagga matatu za ya rayadda jikunanku 
masu-mutuwa kuma ta wurin Ruhunsa 
da ke zamne chikkinku. 


Hakkanan fa, yan-uwa, mu ma- 
34 
Google 


13 
14 
15 


16 


17 


18 


19 


ZUWA GA ROMAWA 8. 19 


barta ne, ba ga jiki ba, da za mu rayu 
bissa tabi'ar jiki: gamma idan kuna 
rayuwa bissa ga tabi'ar jiki, doile za ku 
mutu; amma idan bissa ga ruhu kuna 
matasda ayukan jiki, za ku rayu. 
Gamma dukan wadanda Ruhun Allah 
ke bishe su, wadannan yayan Allah ne. 
Gamma ku ba ku karbi ruhun bauta da 
za ku sake jin tsoro ba; amma kuka 
karbi ruhun diyauchi, inda mu ke kirra, 
Ya Abba, Uba. Ruhu da kansa tare 
da namu ruhu yana shaida, mu yayan 
Allah ne: idan yaya ne fa, magada ne 
kuma; magadan Allah, masu-tarayan 
gado da Almasihu; in fa muna radadi 
tare da shi, domin kuma mu daukaka 
tare da shi. 


Gamma ni ga ganina radadai na 
wannan zamani ba su issa a gwoda 
su da daraja wada za ta bayanna zuwa 
garemu. Gamma begen talikai yana 
zuba ido ga bayannuwar yayan Allah. 

39 


Google 


8. 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


20 WASIKA TA BULUS MANZO 


Gamma aka kaskantadda ta-halita zuwa 
banza, ba da yardar kanta ba, amma 
sanadin shi wanda ya sanya ta, chikkin 
hope ta-halita da kanta kuma za ta 
yantu dagga bautar bachewa zuwa 
chikkin yanchi na darajar yayan Allah. 
Gamma mun sani dukan ta-halita tana 
nishi tana nakuda tare da mu har 
yanzu. Ba kwa hakka kadai ba, amma 
mu da kanmu kuma, wadanda mu ke da 
nunan fari na Ruhu, har mu da kanmu 
muna nishi a-chikkin ranmu, muna 
jiran diyauchi, wato, pansar jikinmu. 
Gamma ta wurin hope muka chira: 
amma hope wanda a ke gani ba hope 
ba ne: gamma wa ke hope ga abin 
da ya ke gani? Amma idan muna 
hope domin abin da ba mu gani ba, sa- 
'annan da hankuri mu ke sauraronsa. 

Hakkanan kuma Ruhu da kansa 
yana taimakon kumamanchinmu : 


gamma mun rasa yada za mu yi 
36 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


ZUWA GA ROMAWA 6. 32 


addu'a kammar da ya kamata; amma 
Ruhu da kansa yana roko dominmu 
da nishenishe wadanda ba su furtuwa ; 
shi kuma wanda ya ke tuhumar zu- 
kata ya san ko minene nufin Ruhu, 
domin yana yin roko sabili da tsarkaka 
bissa ga nufin Allah. Mun sani kuma 
dukan al'amura aikatawa su ke yi 
zuwa alheri ga wadanda ke kamnar 
Allah, wato wadanda su ke kirraya- 
yu bissa kadarassa. Gamma wanda 
ya rigyasani, shi kuma ya rigaya ya 
kadara a kammanta shi da surar 
Dansa, domin shi zamma farin haifuwa 
a-chikkin yan-uwa dayawa: wadanda 


kwa ya ngaya ya kadara, su kuma 


ya kirra: wadanda kwa ya kirra, 
ya kuma baratadda su: wadanda ya 
baratadda su, su kuma ya daukaka. 


Mi za mu che da wadannan al- 
'amura fa? Idan Allah ke wojenmu, 
wa ke gaba da mu? Wanda ba ya 

37 


Google 


8. 33 WASIKA TA BULUS MANZO 


33 
34 


35 


36 


37 


38 


kewoye Da nasa, amma ya bashe shi 
domin mu duka, kaka za ya rasa ba 
mu abu duka kuma tare da shi a-yalwa- 
che? Wa za ya sa illa ga zababu na 
Allah? Allah ne ke baratasuwa ; wa za 
ya kayas? Almasihu Isa ne ya mutu, 
labudda ma, shi ne ya tashi dagga 
matatu, wand a yana hannun dama 
na Allah, yana kwa yin roko sabili da 
mu. Wa za ya raba mu da kamnar 
Almasihu? ko kunchi, ko radadi, ko 
tsanani, ko yungwa, ko huntanchi, ko 
hatsari, ko takobi? Kammar yada an 
rubuta, 
Sabili da kai ana kissanmu 
muddar yini; 
Aka maishe mu misalin tumakin 
yanka. 


Labudda, chikkin dukan wadannan 
al'amura mun fi gabban nassara ta 
wurin wanda ya kamnache mu. 
Gamma na kawas da shakka, ba mu- 

38 
Google 


- — — —A s— 


39 


4 


ZUWA GA ROMAWA 9. 6 


tuwa, ba rai, ba malaiku, ba sarautai, 
ba al'amuran yanzu, ba al'amura na 
zuwa, ba ikoki, ba tsawo, ba zurfi, 
ba kwa wata ta-halita, da za ta iya 
raba mu da kamnar Allah, wada 
ke chikkin Almasihu Isa Ubangijin- 
mu. 


Gaskiya ni ke fadi chikkin Alma- 
sihu, ba kariya ni ke yi ba, lamirina 
yana shaida tare da ni chikkin Ruhu 
Mai-tsarki, ina da bakinchikki mai-zafi, 
da chiwo mara-huchewa chikkin zuchi- 
yata. Gamma kammar in so ni da 
kaina in zamma la'anane ga Almasihu 
sabili da yan-uwana, dangina na wojen 
jiki : su da ke Israilawa ; su da ke da 
diyauchi, da daukaka, da alkawalai, 
da bada Attaurat, da hidimar Allah, 
da wa'adodi; su adda ubannin, dagga 
wurinsu kwa Almasihu ya ke ga wojen 
jiki, shi da ke bissa duka, Allah mai- 
albarka har abada. Amin. Amma ba 

39 


Google 


D 


10 


11 


12 
13 


WASIKA TA BULUS MANZO 


kammar a che maganar Allah ta 
zamma wofi ba. Gamma ba dukan 
wadanda ke na chikkin Israila, Israi- 
lawa ne: ba kwa domin tsatson Ibra- 
him ne, lalai duka yaya ne: amma, 
Chikkin Ishaku za a kirra tsatsonka. 
Wato, yayan jiki ba su ne yayan 
Allah ba; amma yayan alkawali ne 
ana lisafinsu tsatso ne. Gamma 
wannan maganar alkawali che, Bissa 
ga wannan loto ina zuwa, Saratu kuma 
za ta sami da. Ba kwa wannan kadai 
ba; amma Rifkatu kuma da ta yi juna 
biyu dagga wojen mutum daya, wato, 
dagga wojen ubanmu Ishaku—gamma 
tun ba a haifi yara ba tukuna, ba su 
kwa rigaya su aikata komi ba ko nagari 
ko mumuna, domin kadarar Allah 
bissa ga zabewa ta tsaya, ba dagga 
wurin ayuka ba, amma dagga waurin 
wanda ya kirra, aka che mata, Baba 
za ya bauta ma karami. Kammar 


40 


Google 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


ZUWA GA ROMAWA 9. 20 


yada an rubuta, Yakub na kamnata, 
Isuwa na ki. 

Mi za mu che fa? Da rashin 
adilchi tare da Allah? Allah shi sa- 
waka! Gamma ya che ma Musa, Ni 
yi jinkan wanda na jikansa, ni yi tau- 
sayin wanda na yi tausayinsa kuma. 
Hakkanan fa ba dagga wojen wanda 
ya yi nufi ya ke ba, ba kwa dagga 
wojen wanda ya yi chere ba, amma 
dagga wojen Allah da ke yin jinkai. 
Gamma nassin ya che ma Fir'auna, 
Sabada wannan nufi da kansa na tashe 
ka, domin in gwoda ikona a-chikkinka, 
sunana kwa shi zamma a-bayanne 
chikkin dukan duniya. Ya zamma fa 


: yana jinkan wanda ya nufa, wanda 


ya nufa kuma sai ya taurare shi. 


Za ka che mani, Donminene fa 
ya kan sa illa? Gamma wa ke jayeya 
da nufinsa? Kaiya, ya namiji, wane 
kai da ke jayeya da Allah? Abinda 

41 B2 


Google 


9, 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


21 WASIKA TA BULUS MANZO 


aka sifanta za ya che ma wanda ya 
sifanta shi, Donmi ka yi nihakka? Mai- 
kasko ba shi da iko bissa danyar kassa, 
dagga chikkin churi daya da sashi ya yi 
tukunya zuwa daraja, da wani kwa zuwa 
kaskanchi ? Idan fa Allah, da nufin 
ya gwoda fushinsa, ya sanasda ikonsa 
kuma, da hankuri mai-yawa ya jimre 
da tukane na fushi shiriyayu ga ha- 
laka : domin kuma ya sanasda wadatar 
daukakassa bissa tukane na jinkai, 
wadanda ya rigaya ya shiriya su zuwa 
daukaka, wato mu ne, wadanda ya 
kirra kuma, ba dagga chikkin Yahu- 
dawa kadai ba, amma dagga chikkin 
Alummai kuma? Kammar yada ya 
fadi chikkin Hosha'a, 
Wannan wada ba al'ummata ba 
che, zan kirra ta alummata ; 
Ita kwa wada ba kamnatachiya ba 
che, zan kirra ta kamnatachiya. 


Za ya zamma kuma, wurinda aka 
42 


Google 


27 


29 


30 


31 


32 


ZUWA GA ROMAWA 9. 32 


che masu, Ku ba mutanena ba 
ne, 
Chan za a kirra su yayan Allah 
mai-rai. 
Ishaya kuma yana kirra a-kan Israila, 
Ko da yawan yayan Israïla ya 
zamma kammar rairayi na bahar, 
ringin ne masu-chira : gamma Uban- 
giji za ya aikata maganatasa a-bissa 
duniya, yana gamma ta, yana takaita 
ta. Kuma, kammar yada Ishaya ya 
rigaya ya fadi, 
Da ba domin Ubangijin Runduna 
ya rage mamu iri, 
Da mun zamma kammar Saduma, 
da mun yi kamma da Gamorata. 


Mi za mu che fa? Al'ummai, da 
ba su bi sawun adilchi ba, suka ruski 
adilchi, wato adilchi da ke na bangas- 
kiya amma Israila, chikkin bin 
sawun shari'ar adilehi ba su ruski 
shari'an nan ba. Donmi? Domin ba 

43 


Google 


9. 


33 WASIKA TA BULUS MANZO 


su neme ta bissa bangaskiya, amma 
kammar bissa ayuka. Suka yi tuntu- 


33 be wojen duchin tuntube; kammar 


yada an rubuta, 

Ga shi, chikkin Sihiyona na aje 
marmara ta tuntube da pa na 
sa faduwa : 

Shi kwa wanda ya bada gaskiya 
gareshi ba za ya kumyatta ba. 


Ku yan-uwa, muradin zuchiyata 
da bidata ga Allah dominsu ke nan, su 


2 chira. Gamma ina shaida su suna da 


kishi domin Allah, amma ba bissa ga 


3 sani ba. Gamma domin suka rasa 


sanin adilchin Allah, da kwa suna bida 
su kaffa na kansu, ba su yi biyeya da 


4 adilchin Allah ba. Gamma Almasihu 


matukar shari'a ne zuwa adilchi ga 


5 kowanne mai-bada gaskiya. Gamma 


Musa ya rubuta, mutum mai-aikan 
adilehi wanda ke na wojen shari'a za 


6 ya rayu ta wurinsa. Amma adilchi 


44 


-J 


10 


11 


12 


ZUWA GA ROMAWA 10. 12 


wanda ke na bangaskiya hakka ya 
che, Kadda ka fadi chikkin zuchiyarka, 
Wa za ya hawa chikkin samma ? 
(wato, garin a sabko da Almasihu ;) 
ko kwa, Wanene za ya sabka chikkin 
Hades? (wato, garin a tayas da 
Almasihu dagga matatu.) Amma mi 
ya che? Magana tana kusa da kai, 
chikkin bakinka, chikkin zuchiyarka 
kuma: wato, maganar bangaskiya, 
wada mu ke wa'azi: gamma idan ka 
shaida da bakinka Isa Ubangiji ne, 
ka kuma bada gaskiya chikkin zuchi- 
yarka Allah ya tashe shi dagga ma- 
tatu, za ka chira: gamma da zuchiya 
mutum ya ke bada gaskiya zuwa 
adilchi; da baki kuma a ke shaida 
zuwa cheto. Gamma nassin ya che, 
Dukan wanda ya ke bada gaskiya gare- 
shi ba za ya kumyatta ba. Gamma 
babu farki tsakanin Ba-Yahudi da Ba- 
Helleni : gamma shi wannan daya shi 
45 


Google 


10. 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


13 WASIKA TA BULUS MANZO 


ne Ubangijin duka, yana kwa da 
wadata zuwa ga dukan wadanda ke 
kirra bissa gareshi: gamma, Dukan 
wanda za ya kirra bissa sunan Uban- 
giji za ya chira. Kaka fa za su kirra 
bissa ga wanda ba su bada gaskiya 
gareshi ba? kuma kaka za su bada 
gaskiya ga wanda ba su ji ba? 
kaka za su ji kwa im ba mai-yin 
wa'azi? kaka za su yi wa'azi kuma, 
im ba a aike su ba? kammar yada an 
rubuta, Inna misalin kyaun kaffafu 
na masu-kawo Bishara ta kirki! 


Amma ba dukansu suka lura da 
Bishara ba. Gamma Ishaya ya che, 
Ya Ubangiji, wanene ya gaskanta 
labarinmu ? Bangaskiya fa dagga 
wurin ji ne, ji kuma dagga wurin 
maganar Almasihu. Amma ina chewa, 
Ba su ji ba? 1, hakika, 

Muriyassu ta fita chikkin dukan 

duniya, 
46 


Google 


ZUWA GA ROMAWA 11. 2 


Kalmominsu kuma har iyakar 
mazamni. 

19 Amma ina chewa, Israila ba ta 
sani ba? A-farko Musa ya che, 

Zan chakune ku zuwa kishi da 
abin da ba alumma ba ne, 

Da alumma gaþuwa za ni 
fusadda ku. 

20 Ishaya kuma yana da karfin hali 
kwarai, ya kwa che, 

Na samu ga wadanda ba su 
neme ni ba; 

Na zamma bayannane ga 
wadanda ba su bida gareni 
ba. 

21 Amma wojen zanchen Israila ya che, 
Duk yini ina mika hannuwana ga 
al'umma mai-kangara, mai-tsayeya. 


Ina che fa, Ko Allah ya kakabe 
mutanensa ? Allah ya sawaka. Gam- 
ma ni kuma Ba-Israïli ne, na tsatson 

2 Ibrahim, na kabilar Banyami. Allah 
47 


Google 


E WASIKA TA BULUS MANZO 


ba ya kakaþe mutanensa wadanda 
ya rigyasani. Ko ba ku sani ba 
abin da nassin ya fadi a-kan Iliya? 
da ya nache roko ga Allah gaba da 
Israila, chewa, Ya Ubangiji, sun kashe 
annabawanka, sun rushi gadajen 
sacrifice naka: ni kadai ma na rage, 
suna kwa bidar raina. Amma mi ne am- 
sawar Allah ta mayar masa? Na rage 
ma kaina mutum saba’a, wadanda ba su 
durkussa ga Ba'al ba. Hakkanan fa a- 
zamanin nan kuma akwoi ringi bissa ga 
zaben alheri. Amma idan bissa ga alheri 
ne, nan gabba ba na ayuka ba ne : im ba 
hakka ba alheri kuma ba alheri ba ne. 
Mi ke nan? Abin da Israïla ke bida, 
ba ya samu ba; amma zaþaþu suka 
samu, saura kwa suka taurare : kammar 
yada an rubuta, Allah ya ba su ruhun 
magagi, idanu har ba za su gani ba, kun- 
nuwa har ba za su ji ba, har wannan 
rana ta yau. Dawuda kuma ya che, 


48 


Google 


ZUWA GA ROMAWA 11. 15 


Bari table nasu ya zamma 
azargiya, da tarko, 

Da abin tuntube, sakamako 
kuma a-garesu : 

10 Bari idanunsu su yi dufu, domin 

kadda su gani, 
Ka tankwara bayansu kuma 
kullum. 

11 Ina che fa, Tuntube da suka yi 
domin su fadi ne? Allah shi 
sawaka: amma ta wurin faduwassu 
cheto ya zo ga Al'ummai, domin a 

12 chakune su zuwa kishi. Idan fa fadu- 
wassu wadata cha ga duniya, hassar- 
assu kuma wadata che ga Al'ummai, 
bale fa yalwassu ? 


13 Amma ina zanche da ku wadanda 
ke AVummai. Da shi ke fa ni Manzon 
Aľummai ne, ina darajanta hidimata : 

14 domin da ko kaka in chakune dangina 

na wojen jiki zuwa kishi, har in chechi 

15 wadansu dagga chikkinsu. Gamma 

49 


Google 


Ji 


16 


17 


18 


16 WASIKA TA BULUS MANZO 


idan yarfensu ya zamma sulhun 
duniya, karbansu fa kaka za ya 
zamma, ba sai rai dagga chikkin 
matatu ba? Idan kwa nunan fari 
tsatsarka ne, hakkanan kuma churi 
ya ke: idan kuma tushe tsatsarka ne, 
hakkanan kuma rassa su ke. Amma 
idan aka karye wadansu dagga chikkin 
rassa, kai kwa, da ka ke zaitun na jeji, 
aka tswafa ka a-chikkinsu, har ka 
zamma abokin-taraya tare da su 
wojen tushe na man itachen zaitun; 
kadda ka yi fahariya bissa rassa : amma 
idan ka yi fahariya, ba kai kana dauke 
da tushe ba, amma tushe yana dauke da 
kai. Za ka fa che, Aka karye wadansu 
rassa domin a tswafa ni a-chikki. 
To; bissa ga rashin bangaskiyarsu 
aka karya su, bissa ga bangaskiyarka 
kwa ka ke tsaye. Kadda ka tada kai, 
sai dai ka ji tsoro: gamma idan Allah 
ba ya kebe rassa na tabi'a, ba kwa 
50 


Google 


22 


23 


24 


25 


ZUWA GA ROMAWA 11. 26 


za ya kebe ka ba kai. Duba fa nagarta 
da rashin siyasa na Allah: ga wadanda 
suka fadi, rashin siyasa; amma a- 
gareka, alherin Allah, idan fa ka lizima 
chikkin alherinsa : im ba hakka ba kai 
kuma za a dache ka. Su kuma, idan 
ba su lizima chikkin rashin bangaski- 
yarsu, za a tswafa su chikki: gamma 
Allah yana da iko ya sake tswafa su 
a-chikki. Gamma idan aka chire ka 
dagga chikkin abin da ke bissa ga 
tabi'a itachen zaitun na jeji, swabanin 
tabi'a kuma aka tswafa ka chikkin 
itachen zaitun na kirki: bale fa wa- 
dannan da su ke rassa na tabi'a, za a 
tswafa su chikkin nasu itachen zaitun ? 


Gamma, yan-uwa, ba ni so ku 
rasa sanin wannan asiri, domin kadda 
ku zamma masu-ganin kanku da 
hikima, taurin zuchiya ya faru ga 
Israila ba dungum ba, har dukan 


26 jimilan Al'ummai ta shigo; hakkanan 


51 


Google 


11. 27 WASIKA TA BULUS MANZO 


27 


28 


29 


31 


kuma dukan Israila za ta chira: 
kammar yada an rubuta, 
Dagga chikkin Sihiyona Mai- 
cheto za ya fito; 
Za ya juyadda rashin ibada 
dagga wojen Yakub: 
Wannan kwa shi ne alkawalina 
da su, 
Sa'anda zan dauke masu zunu- 
bansu. 


Ga wojen Bishara fa, makiya ne 
su sabili da ku: amma ga wojen 
zabewa, kamnatatu su ke sabili da 
ubanni. Gamma kyautai na Allah da 
kirransa ba abin ladama ba ne. 
Gamma kammar yada kun yi kangara 
ga Allah chikkin kwanakin da, amma 
yanzu kun sami jinkai bissa ga tasu 
kangara, hakkanan kuma wadannan 
sun yi kangara yanzu, domin bissa ga 
jinkai da an gwoda maku, su kuma 
yanzu su sami jinkai. Gamma Allah 

52 


Google 


33 


34 


35 


36 


2 


ZUWA GA ROMAWA 12. 2 


ya kuble dukan mutane chikkin kan- 
gara, domin shi yi ma duka jinkai. 

Ya zurfin wadata na hikimar Allah 
duk da na saninsa ! inna misalin wuyan 
binchikke na shari'oinsa, alamuransa 
kuma sun fi gabban a bi sawu! Gam- 
ma wanene ya san nufin Ubangiji ? ko 
kwa wanene ya taba zamma abokin- 
shawaransa ? ko kwa wanene ya fara 
ba shi, har za a komo saka masa? 
Gamma dukan abu dagga gareshi su 
ke, ta wurinsa kuma, zuwa gareshi 
kuma. Daukaka gareshi har abada. 
Amin. 


Ina rokonku fa, yan-uwa, bissa ga 
jejiyankai na Allah, ku mika jikunan- 
ku, rayayen sacrifice, mai-tsarki, abin 
karba ne ga Allah, bautarku mai-ruha- 
niya ke nan. Kadda ku kammantu da 
kammar wannan zamani kuma: amma 
ku juyu bissa ga sabontar azanchinku, 
da za ku gwoda ko minene nufin nan 

53 


Google 


12. 


3 


3 WASIKA TA BULUS MANZO 


na Allah mai-kyau, abin karba chikkake. 

Gamma ta wurin alherin da aka ba 
ni, ni ke fadi ma kowanne mutum 
wanda ke chikkinku, kadda ya azza 
kansa gabba da inda ya kamata; amma 
shi tuna yada za shi azza da hankali, 
gwalgwadon yada Allah ya diba ma 
kowanne mutum rabon. bangaskiya. 
Gamma kammar yada muna da gaba- 
buwa dayawa chikkin jiki daya, dukan 
gababuwa kuma aikinsu ba daya ba ne: 
hakkanan mu, da mu ke dayawa, jiki 
daya ne chikkin Almasihu, kowanne 
kuma gababuwa ne na junanmu. Da 
shi ke fa muna da bayebaye dabam 
dabam gwalgwadon alherin da aka ba 
mu, ko annabchi ne, mv yi gwalgwadon 
misalin bangaskiyarmu ; ko hidima, mu 
yi tatalin hidimammu; wanda ya ke 
kwoiyasuwa, shi maida hankali ga 


8 kwoiyasuwassa ; wanda ya ke galgadi, 


ga galgadinsa: wanda ke bayasuwa, ya 
54 


Google 


10 


11 


12 


16 


ZUWA GA ROMAWA 12. 16 


yi da hannu sakke; wanda ya ke mulki, 
ya yi da kwazo; wanda ya nuna jinkai, 
sai da fara'a. Bari kamna ta zamma 
ba tare da riya ba. Ku yi ķyamar abin 
da ke mugu; ku lizimchi abin da ke 
nagari. Ku yi zamman dadin soyeya 
da junanku chikkin kamna ta yan- 
uwanchi; kuna gabbata da juna 
chikkin bangirma; chikkin kwazo 
kadda ku yi ragorchi; kuna huruwa 
a-chikkin ruhu; kuna bauta ma Uban- 
giji; kuna murna chikkin hope; kuna 
hankuri chikkin kunchi; kuna lizima 
a-kan addu’a; kuna raraba dukiyarku 
zuwa biyan bukatan tsarkaka; kuna 
rike da yin garan baki. Ku sa albarka 
bissa wadanda ke tsanantarku ; ku sa 
albarka, kadda ku la'anta. Ku yi farin- 
zuchiya tare da wadanda ke farin- 
zuchiya ; ku yi kuka tare da masu-kuka. 
Ku yi zamman .jituwa da junanku. 
Kadda ku kalafa ranku bissa ma- 
55 


Google 


12- 17 WASIKA TA BULUS MANZO 


17 


18 


19 


20 


21 


13 


daukakan al'amura, amma ku maida 
kanku ga kanķanana. Kadda ku azza 
kanku masu-hikima ne. Kadda ku 
saka ma kowanne mutum mugunta da 
mugunta. Ku yi tatalin al'amura na 
girma a-gabban dukan mutane. Idan 
ya yuwu, ku zamma lafiya da dukan 
mutane, gwalgwadon iyawarku. Kadda 
ku dauka ma kanku pansa, kamnatatu, 
amma ku kauche ma fushi : gamma an 
rubuta, Daukar pansa tawa che; ni zan 
yi sakamako, in ji Ubangiji. Amma 
idan makiyinka yana jin yungwa, ka 
chishe shi; idan yana kishi, ka ba shi 
sha; gamma garin yin hakka, za ka 
tara masa garwashin wuta a-kansa. 
Kadda ku rinjayu ga mugunta, amma 
ku rinjaya mugunta da nagarta. 


Bari kowanne mai-rai shi yi zam- 
man biyeya da ikoki mafifita : gamma 
babu wani iko sai na Allah; ikokin da 
ke akwoi kuma sanyayu ne na Allah. 

56 


Google 


ZUWA GA ROMAWA 13:9 


2 Wanda ya yi tsayeya da iko fa, yana 
tsayeya da kadarar Allah ke nan : masu- 
tsayeya kwa za su jawo ma kansu 

3 hukumchi. Gamma masu-mulki ba abin 
tsoro ba ne ga aikin nagarta, sai ga na 
mugunta. Kana so kadda ka ji tsoron 
ikon fa ? sai ka yi abin da ke nagari, za 
ka sami yabo kwa dagga gareshi: gam- 

4 ma shi mai-hidiman Allah ne a-gareka 
zuwa nagarta. Amma idan kana aika 
mugunta, ji tsoro; gamma ba kau- 
wai ya ke rike da takobi ba : gamma shi 
mai-hidiman Allah ne, mai-dauka pansa 
ne domin fushi a-kan mai-aikan mugun- 

5 ta. Domin wannan fa ya wajaba gareku 
ku yi zamman biyeya, ba domin fushi 
kadai ba, amma sabili da lamiri kuma. 

6 Gamma sabada wannan kuma ku ke 
bada gandu; gamma su masu-hidiman 
bautar Allah ne, kullum suna la'akari 

7 da wannan abu da kansa. Ku ba kowa 
hakinsa: gandu ga wanda gandu ya 

57 


Google 


13. 


10 


11 


12 


Google 


8 WASIKA TA BULUS MANZO 


wajabche shi; garama ga mai-garama ; 
tsoro ga wanda ya issa tsoro; bangirma 
ga wanda ya issa bangirma. 

Kadda ku zamma mabartan komi 
ga kowa, sai dai na kamnar juna: 
gamma wanda ya ke kamnar makwab- 
chinsa ya chikka shari'a. Gamma 
wannan, Kadda ka yi zina Kadda ka yi 
kissankai, Kadda ka yi sata, Kadda ka 
yi kyashi, da kuma idan da wata doka, 
an tarkata chikkin wannan magana, 
chewa, Sai ka yi kamnar makwabchinka 
kammar ranka. Kamna ba ta aika 
mugunta ga makwabchinta; kamna 
fa chikkar shari'a che. 


Da kuma wannan, domin an san 
wokachin nan, sa'a ta yi sarai da za ku 
falka dagga barchi: gamma yanzu 
cheto ya fi kusa da mu bissa ga lokachin 
da muka fara bada gaskiya. Dare ya 
tsala, gari ya kusa wayewa: bari mu 
tube ayukan dufu fa, mu yafa sulke na 

58 


ZUWA GA ROMAWA 14. 5 


13 haske. Bari mu yi taffiya da dachewa, 
kammar da rana; ba da zarri da 
maye ba, ba da bin sha'awa da lalata 

14 ba, ba da hasuma da kishi ba. Amma ku 
yafa Ubangiji Isa Almasihu, kadda kwa 
a shiriya ma jiki kaffa da za a bi 
sha'awoyinsa. 


Amma wanda shi ke rarauna chik- 
kin bangaskiya, ku karbe shi amma ba 
domin a raraba zantatuka na shakka 

2 ba. Wani mutum yana da bangaskiya 
da za ya chi abu duka: amma wanda 
ya ke rarauna sai mabunkusa ya ke chi. 

3 Kadda mai-chi ya rena wayon wanda 
ba ya chi ba; wanda ba ya chi kuma 
kadda ya zartas ma mai-chi: gamma 

4 Allah ya karbe shi. Wanene kai da ka 
ke zartas ma baran wani? tsayawassa 
ko faduwassa ga nasa ubandakin ne. 
Hakika, za a karfafa tsayawassa ; 
gamma Ubangiji yana da iko ya tsa- 

5 yadda shi. Wani mutum yana azza 

59 
Google 


14. 


6 WASIKA TA BULUS MANZO 


wata rana bissa wata: wani kwa yana 
azza dukan su daya ne. Bari kowanne 
mutum ya sakankanche a-chikkin 


6 hankali nasa. Wanda ya lura da ranan, 


domin Ubangiji ya ke lura da ita: 
wanda yana chi kuma, ga Ubangiji ya 
chi, gamma ya kan bada godiya ga 
Allah; wanda ba ya chi ba, ga Uban- 
giji ne ba ya chi ba, yana kwa bada go- 
diya ga Allah. Gamma ba wani dagga 
chikkinmu da ke rayuwa ga kansa, ba 
kwa wanda ke mutuwa ga kansa. 
Gamma ko muna rayuwa, ga Ubangiji 
mu ke rayuwa; ko mutuwa mu ke yi, 
ga Ubangiji mu ke mutuwa; ko mu 
rayu fa, ko mu mutu, na Ubangiji mu 
ke. Gamma domin wannan Almasihu 
ya mutu, ya sake rayuwa, domin shi 
zamma Ubangiji na matatu duk da na 


10 masu-rai. Kai fa, donminene ka ke 


zartas ma dan-uwanka? ko kwa kai 
kuma, donmi ka rena wayon dan- 
60 


Google 


11 


13 


14 


15 


ZUWA GA ROMAWA 14. 15 


uwanka ? gamma dukanmu za mu tsaya 
a-gabban kursiyin shari'a na Allah. 
Gamma an rubuta, 

Bissa ga raina, in ji Ubangiji, a- 
gareni kowache gwiwa za ta 
durkussa, 

Kowanne harshe kuma za ya yabi 
Allah. 

Kowanne dayanmu fa za ya kawo 
lisafin kansa ga Allah. 


Kadda fa mu kara zartas ma juna : 
amma gwoma ku zartas hakka, kadda 
kowanne mutum ya sa abin tuntube 
a-chikkin tafarkin dan-uwansa, ko kwa 
dalilin faduwa. Na sani, kuma na 
kawasda shakka chikkin Ubangiji Isa, 
babu wani abu da ke mai-kazamta 
don kansa: sai dai shi wanda ya 
maida wani abu da kazamta, a- 
gareshi yana da kazamta. Gamma 
idan domin nama zuchiyar dan-uwanka 
ta bache, ba chikkin kamna ka ke 

61 


Google 


14. 16 WASIKA TA BULUS MANZO 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


Google 


taffiya ba yanzu. Da namanka kadda 
ka halaka wanda Almasihu ya mutu 
dominsa. Kadda fa a bari a yi kirre 
a-kan nagartakku: gamma mulkin 
Allah ba chi da sha ba ne, amma 
adilchi ne da salama da farinchikki 
chikkin Ruhu Mai-tsarki. Gamma shi 
wanda ya ke bautan Almasihu a- 
chikkin wannan abin karba ne ga 
Allah, yardaje ne kuma wurin mutane. 
Mu bi wadannan abu fa da ke nufe 
wojen salama, da abubuwa wadanda 
za mu gina junanmu da su. Sabili 
da nama kadda a rushi aikin Allah. 
Labudda dukan abu halal ne; amma 
mugunta ne ga wannan mutum da ke 
chi tare da tuntube. Ya yi kyau 
kadda a chi nama, kadda a kwa sha 
wine, kadda kwa a yi komi wanda 
dan-uwanka za ya tuntube da shi. 
Bangaskiya da ka ke da ita, sai ka 
rike ta don kanka a-gabban Allah. 
62 


23 


15 


ZUWA GA ROMAWA 15. 5 


Mai-albarka ne shi wanda ba ya 
zartas ma kansa chikkin abin da 
hankalinsa ya yarda. Amma shi 
wanda ya yi shakka kasashe ne idan 
ya chi, domin yana chi ba tare da 
bangaskiya; dukan iyakar abin fa da 
ba na bangaskiya ba ne zunubi ne. 


Mu fa da ke karfafa ya wajaba mu 
dauki kumamanchin raunana, kadda 
mu ji ma kanmu dadi. Bari kowan- 
nenmu shi ji ma dan-uwansa dadi zuwa 
abin da ke nagari, da abin da ke gini. 
Gamma Almasihu kuma ba ya ji ma 
kansa dadi ba; amma, yada an 
rubuta, Zargin masu-zarginka suka 
fado mani. Gamma iyakar abin da 
aka rubuta a-da aka rubuta su domin 
kwoiyasuwammu, domin mu ta wurin 
hankuri da ta'aziyar litatafai mu 
kasanche da hope. Yanzu dai Allah 
na hankuri da na ta'aziya shi yarda 
maku ku zamma da hankali daya 

63 


Google 


15. 6 WASIKA TA BULUS MANZO 


chikkin junanku bissa ga Almasihu 
6 Isa: domin da zuchiya daya ku 
daukaka Allah na Ubangijinmu Isa 
Almasihu da Ubansa da baki 
7 daya. . Domin wannan ku karbi 
junanku, kammar yada Almasihu kuma 
ya karbe ku, zuwa ga darajar Allah. 
8 Gamma ina chewa Almasihu ya 
zamma mai-hidiman kachiya domin 
gaskiyar Allah, da za shi karfafa 
alkawalan da aka bayas ga ubanni, 
9 domin kuma Alummai su daukaka 
Allah sabada jinkansa ; yada an rubuta, 
Domin wannan za ni yabonka a- 
wurin Al ummai, 
Ni raira waka ga sunanka. 
10 Ya kuma chewa, 
Ku yi farinchikki, ya ku Al'um- 
mai, tare da jama'assa. 
11 Da kuma, 
Ku yabi Ubangiji, dukanku Al- 
'ummai ; 
64 


Google 


12 


13 


14 


16 


ZUWA GA ROMAWA 15. 16 


Bari dukan dangogi kuma su yabe 
shi. 
Kuma, Ishaya ya che, 
Tushen Yassa za ya kasanche, 
Shi mai-tashi kuma garin shi yi 
mulki bissa Al/ummai ; 
A-gareshi Al'ummai za su kaffa 
hope. 
Allah kwa na hope ya chikka ku da 
dukan farinzuchiya da salama chikkin 
bada gaskiya, domin ku yalwata 
chikkin hope, chikkin ikon Ruhu 


` Mai-tsarki. 


Ni ma da kaina na tabatta a- 
kanku, yan-uwa, ku da kanku chikke da 
nagarta ku ke, chikkaku ne da dukan 
ilmi, kun iya galgadadda juna kuma. 
Amma na rubuta maku da karfafawa 
a-wani yanki, kammar ina yi maku 
tuni kuma, sabada alherin da Allah 
ya ba ni, da zan zamma mai-hidiman 
Almasihu Isa zuwa Al'ummai, ina 

65 0 
Google 


15. 


17 


18 


19 


20 


17 WASIKA TA BULUS MANZO 


hidimar Bisharar Allah, domin mika- 
war Al'ummai ta zamma abin karba, 
da shi ke tsarkakakiya che dagga 
Ruhu Mai-tsarki. Ni fa ina da tawa 
fahariya chikkin Almasihu Isa wojen 
al'amuran Allah. Gamma ba ni yin 
karfin hali in yi zanchen komi sai 
wadannan al'amuran da Almasihu ya 
aika ta wurina, zuwa biyeyar Al'ummai, 
bissa ga fadi da aiki kuma, chikkin 
ikon alamu da al'ajibai, chikkin ikon 
Ruhu Mai-tsarki ; har na yi wa'azin Bi- 
sharar Almasihu sarai tun dagga 
Kuddus, da kewoyenta har zuwa 
Ilirikun; labudda, gurina ke nan, in 
yi wa'azin Bishara hakka, ba wurin da 
an rigaya am bada labarin Almasihu, 
domin kadda in yi gini a-bissa tushen 
wani mutum; amma, kammar yada 
an rubuta, 

Su wadanda labarinsa ba ya zo 


garesu ba, za su gani, 
66 


22 
23 


24 


25 


ZUWA GA ROMAWA 15. 27 


Su kuma wadanda ba su ji ba za su 

fahimta. 

Domin wannan kuma so dayawa 
aka hana ni zuwa gareku: amma 
yanzu, da shi ke babu sauran wurin 
da ya rage mani chikkin wadannan 
kassashe, domin kuma ina da bege 
tun shekaru dayawa in zo gareku, 
yayinda za ni Asbaniya duka (gam- 
ma ina da hope in gan ku chikkin 
taffiyata, in sami rakiyarku kuma 
zuwa chan, idan dai na rigaya na 
sami kwanchiyar rai da dama bissa ga 
saduwa da ku)—amma yanzu, taffiya ni 
ke yi zuwa Kuddus, garin yi ma tsar- 
kaka hidima. Gamma su Makidoniya 
da Akaiya suka ga ya yi kyau a aike da 
wani taimako zuwa bukatar matalauta 
a-chikkin tsarkaka wadanda ke a-Kud- 
dus. I, hakka suka ga ya yi kyau; ma- 
bartansu fa su ke. Gamma idan 
Aľummai sun zamma masu-taraya 

67 


Google 


15. 


28 


29 


30 


32 


33 


28 WASIKA TA BULUS MANZO 


chikkin al'amura nasu na ruhaniya, 
wajib ne a-garesu kuma su hidimta 
masu chikkin al'amura na jiki. Sa'an- 
da fa na gamma wannan, har kuma na 
hatimche masu wannan anfani, zan bi 
ta wurinku zuwa Asbaniya. Na kwa 
sani, lokachinda na zo gareku, zan zo 
chikkin yalwar albarkar Almasihu. 


Sauran, ina rokonku, yan-uwa, 
bissa ga Ubangijinmu Isa Almasihu, 
kuma bissa ga kamnar Ruhu, ku yi 
kwazo tare da ni chikkin addu'oinku ga 
Allah domina; domin in chira dagga 
hannun wadanda su ke masu-kangara 
chikkin Yahudiya, domin kuma hidi- 
mata wada ni ke da ita sabili da Kuddus 
ta zamma abin karba ga tsarkaka; 
domin in zo gareku kuma chikkin farin- 
chikki ta wurin nufin Allah, tare da 
ku kuma in sami hutawa. Allah fa na 
salama ya zamna tare da ku duka. 
Amin. | 


68 
Google 


16 


2 


Qr 


ZUWA GA ROMAWA 16. 7 


Na koda maku Fibi yar-uwammu, 
ita da ta ke mai-hidimar ekklisiya 
wada ke a-Kankriya : domin ku karþe 
ta chikkin Ubangiji, yada ya chanchanta 
a-wojen tsarkaka, ku taimake ta a-chik- 
kin iyakar matsalla wada za ta bukata 
a-gareku: gamma ita da kanta mai- 
gudumuwa che ga mutane dayawa, har 
da ni kaina kuma. 


Ku gaida Biriskila da Akila abokan 
aikina chikkin Almasihu Isa, wadanda 
suka mika wuyansu sabili da raina; su 
dai ba ni kadai ni ke gode masu ba, 
amma har da dukan ekklisiyai na 
Alummai: ku gaida ekklisiya da ke 
chikkin gidansu kuma. A gaida Abai- 
nitus kamnatachena, wanda shi ke 
nunan fari dagga Asiya ga Almasihu. 
A gaida Maryamu, ita wada ta yi maku 
dawoiniya dayawa. A gaida Andaruni- 
kus da Yuniyus, dangina, yan-uwan 
damrina kuma, mashahurai ne a-wurin 

69 


Google 


16. 8 WASIKA TA BULUS MANZO 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


Manzani, sun kwa rigaye ni chikkin 
Almasihu. A gaida Ambiliyus kamna- 
tachena chikkin Ubangiji. A gaida 
Urbanus abokin aikinmu chikkin Alma- 
sihu, da Istakis kamnatachena. A 
gaida Abalis yardaje ne chikkin Alma- 
sihu. A gaida mazowa gidan Aristo- 
bulus. A gaida Harodiya dangina. A 
gaida mazowa gidan Narkikus, wadanda 
ke chikkin Ubangiji. A gaida Tarifaina 
da Tarifusa, wadanda suna aiki chikkin 
Ubangiji. A gaida Barsisa kamnatache, 
wanda ya yi aika dayawa chikkin 
Ubangiji. A gaida Rufus zababe 
chikkin Ubangiji, da uwatasa da tawa. 
A gaida Asinkiritus, Filiguna, Harmasa, 
Batrubas, Harmisa, da yan-uwan da 
ke tare da su. A gaida Filulugusa 
da Juliya, Niriyus da yar-uwatasa, 
da Ulumbasa, da dukan tsarkaka 
wadanda ke tare da su. Ku gaida 
junanku da sumba mai-tsarki. Dukan 
70 


Google 


17 


18 


19 


21> 


ZUWA GA ROMAWA 160. 21 


ekklisiyai na Almasihu suna gaishe 


ku. 


Ina dai roķonku, yan-uwa, ku 
maida hankali ga wadanda ke zamma 
sanadin tsatsaguwa da dalilin tun- 
tube, swabanin kwoiyasuwa da kuka 
samu: ku bijire masu. Gamma irin 
wadannan ba su bauta ma Uban- 
gijinmu Almasihu, amma sai chik- 
kinsu; ta wurin kekyawan zan- 
chensu mai-dadi suna ruden zukatan 
salimai. Gamma labarin biyeyarku ya 
yadu zuwa dukan mutane. Ina fa 
murna da ku : amma ina so ku zamma 
masu-hikima ga abin da ke nagari, 
marasa-wayo ga abin da ke mugu. 
Kuma Allah na salama in an jima za ya 
kuje Shaitan dagga kalkashin sawa- 
yenku. 

Alherin Ubangijinmu Isa Alma- 
sihu ya zamma tare da ku. 


Timothawus, abokin aikina yana 
71 


Google 


16. 


22 


23 


25 


22 ZUWA GA ROMAWA 


gaishe ku; da Lukiyus da Yasuna da 
Susibatrus kuma, dangina. Ni Tartiyus, 
mai-rubutun wannan wasika, ina gaishe 
ku chikkin Ubangiji. Gayus mai- 
masabkina, da na dukan ekklisiya, 
yana gaishe ku. Arastus ma-ajen gari 
yana gaishe ku, da Kawartus kuma 
dan-uwa. 


Yanzu ga wanda ya ke da iko shi 
karfafa ku bissa ga Bisharata da wa'azi 


na Isa Almasihu, bissa ga bayannuwar 


2 


en 


27 


asirin da ke boye tun dagga zamanu 
marasa-matuka, amma yanzu ya ba- 
yanna, bissa ga umurnin Allah ma- 
dawami kuma, an sanas ma dukan 
alummai ta wurin litatafan annaba- 
wa zuwa biyeya ta bangaskiya; ga 
Allah kadai mai-hikima, ta wurin Isa 
Almasihu, wanda daraja ta tabatta 
gareshi har abada. Amin. 


72 


WASIKA TA FARI TA BULUS 
ZUWA GA KORINTHIYA WA. 


1 


b2 


Bulus, kirrayaye shi zamma Man 
zon Isa Almasihu ta wurin nufin Allah 
da kuma Sostanisu dan-uwanmu, zuw:i. 
ekklisiya ta Allah wada ta ke a-Korin- 
thus, tsarkakaku chikkin Almasihu Isa, 
kirrayayu su zamma tsarkaka, tare da 
dukan wadanda su ke kirra bissa sunan 


“Ubangijinmu Isa Almasihu chikkin 


kowanne wuri, Ubangiji nasu da 
namu: Alheri gareku da salama dagga 
wurin Allah Ubanmu da Ubangiji Isa 
Almasihu. 


Ina gode Allahna kullum dominku, 
73 c 2 


Google 


29 


JJ 


10 


11 


WASIKA TA FARI TA BULUS 


sabada alherin Allah da aka ba ku 
chikkin Almasihu Isa; a-chikkin ko- 
wanne abu aka yalwatadda ku a-chik- 
kinsa, ga wojen kowanne lafazi da 
dukan sani; yayinda shaidar Almasihu 
ta tabatta a-chikkinku: har ba ku 
zamma ragagu ba ga kowache baiwa, 
kuna jiran bayannuwar Ubangijinmu 
Isa Almasihu: wanda za ya karfafa 
ku kuma har matuka, ku zamma 
marasa-abin zargi a-chikkin ranar Uban- 
gijinmu Isa Almasihu. Allah mai- 
alkawali ne, ta wurinsa kwa aka kirra 
ku ku shigo chikkin zumuntar Dansa 
Isa Almasihu Ubangijinmu. 

Yanzu fa, yan-uwa, ina rokonku, 


ta wurin sunan Ubangijinmu Isa Alma- 

sihu, dukanku ku yi magana daya, 

kadda tsatsaguwa su kasanche a-tsa- 

kaninku; amma ku zamma chikkaku 

tare chikkin hankali daya, da shawara 

daya. Gamma, yan-uwana, an shaida 
74 


Google 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


ZUWA GA KORINTHIYAWA a 


mani a-kanku, dagga bakin yan gidan 
Kuluwi, wai akwoi jayeya tsakaninku. 
Wato azanchina, kowanne daya dagga 
chikkinku yana chewa, Ni na Bulus 
ne; Ni na Abulus; Ni na Safa; Ni 
na Almasihu. Almasihu ya rabu ne? 
aka gichiye Bulus dominku ? ko kwa 
aka yi maku baptisma zuwa chikkin 
sunan Bulus? Na gode ma Allah ban 
yi ma kowa a-ckikkinku baptisma, sai 
Kirisbus da Gayus; domin kadda ko- 
wanne mutum shi che aka yi maku 
baptisma zuwa chikkin sunana. Na 
kuma yi ma gidan Istifanus baptisma : 
banda wannan, ban sani ba ko na yi 
ma wani baptisma. Gamma Almasi- 
hu ya aiko ni ba domin in yi baptisma 
ba, amma domin in yi wa'azin Bishara : 
ba da hikimar zantatuka ba, kadda 
gichiyen Almasihu ya zamma wofi. 


Gamma maganar gichiye wauta 
che ga wadanda su ke bachewa; amma 


75 
Google 


1. 


19 


21 


25 


19 WASIKA TA FARI TA BULUS 


ga mu da a ke chetonmu ikon Allah ne. 
Gamma an rubuta, 

Zan wofinta hikimar masu-hikima, 

Hazikanchin hazikai kuma zan ki. 
Inna mai-hikima ? inna marubuchi ? 
inna mai-bin chikkin wannan zamani ? 
Allah ba ya maida hikimar duniya 
wauta ba? Gamma tun da shi ke 
bissa ga hikimar Allah duniya, ta 
wurin hikimatta, ba ta san Allah ba, 
Allah ya nufa shi chechi masu-bada 
gaskiya ta wurin wautar wa'azi. Da 
shi ke Yahudawa suna tambaya 
mu'ujizai, Hellenawa kwa suna neman 
hikima: amma mu muna waazin 
Almasihu gichiyeye, abin tuntube ga 
Yahudawa, wauta ga Al ummai; amma 
ga wadanda an kirra su, ko Yahudawa 
ko Hellenawa, Almasihu ikon Allah, 
da hikimar Allah. Domin wautar 
Allah ta fi mutane hikima; rashin 
karfin Allah kuma ya fi mutane karfi. 

76 


Google 


26 


27 


28 


30 


31 


ZUWA GA KORINTHIYAWA T-3931 


Duba fa irin kirranku, yan-uwa, 
ba a kirra masu-hikima dayawa ga 
zanchen jiki ba, ba masu-iko dayawa 
ba, ba masu-daraja dayawa ba: amma 
Allah ya zaþi abubuwa marasa-hikima 
ga duniya, domin shi kunyatadda 
wadanda su ke masu-hikima; Allah 
ya zabi kuma raunana ga duniya, 
domin shi kunyatadda masu-karfi; da 
kaskantatun abubuwa ga duniya, da 
abubuwan da a ke rena, Allah ya zabe 
su, i, har da abubuwan da ba su da 
kasanchewa, domin shi wofinta abubu- 
wan da ke akwoi: domin kadda ko- 
wanne mai-rai shi yi fahariya gabban 
Allah. Amma ku, dominsa, kuna 
chikkin Almasihu Isa, wanda aka yi 
shi hikima dominmu dagga wurin 
Allah, da adilchi kuma da tsarkakewa, 
da pansa: domin, bissa ga yada an 
rubuta, ya zamma 

Wanda shi ke yin fahariya, 

Shi yi fahariya chikkin U bangiji. 


ZA 77 
Google 


MO 


WASIKA TA FARI TA BULUS 


Ni ma, yan-uwa, sa'anda na zo 
wurinku, ba da zalakar zanche ba na 
zo ko da hikima, ina yi maku shela 
ta asirin Allah. Gamma na kudurta 
ba ni sane da komi a-chikkinku, sai 
Isa Almasihu kadai, shi kwa gichiyeye. 
Ina tare da ku kuma chikkin rashin 
karfi, da tsoro, da rawan jiki dayawa. 
Maganata kuma da wa'azina ba tare 
da zantatuka na hikima masu-rinjaya- 
suwa ne, amma da shaidar Ruhu da 
iko : don kadda bangaskiyarku ta tsaya 
a-kan hikimar mutane, amma a-kan 
ikon Allah. 


Duk da hakka muna maganar 
hikima a-wurin chikkaku : amma hiki- 
ma ba ta wannan zamani ba, ba kwa 
ta mahukumtan wannan zamani ba, 
masu-shudewa: amma muna maganar 
hikima ta Allah chikkin asiri ; hikiman 
nan wada ta ke da a-boye, wada Allah 
ya kadara ta kamin farkon zamanu 


78 


Google 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 2. 12 


8 domin darajammu : hakiman zamanin 
nan kwa duka ba su san ta ba: 
gamma da sun san ta, da ba su gichiye 

9 Ubangijin daraja ba: amma kammar 
yada an rubuta, 

Abin da ido ba ya gani ba, kunne 
ba ya ji ba, 

Ba ya darsu ga zuchiyar mutum 
ba, 

Dukan iyakar abin da Allah ya 
shiriya ma wadanda ke kam- 
nassa. 


10 Amma mu ne Allah ya bayanna mamu 
ita ta wurin Ruhu : gamma Ruhu yana 
bin chikkin abu duka, i, har da zurfafa 

11 na Allah. Gamma dagga chikkin mu- 
tane wanene yana sane da al'amuran 
mutum, sai dai ruhun mutum da ke 
chikkinsa ? hakkanan kwa al'amuran 
Allah ba wanda ya sani, sai Ruhun 

12 Allah. Amma mu, ba ruhun duniya 
muka karba ba, amma ruhun da ke 

79 


Google 


2. 


13 


14 


15 


16 


2 


13 WASIKA TA FARI TA BULUS 


dagga wurin Allah; domin mu san- 
sanche da bayebayen da Allah ya ba 
mu a-yalwache. Su ne fa muna fadi, 
ba da irin magana da hikimar mutum 
ke kwoiyasuwa, amma da irin da Ruhu 
ke kwoiyasuwa; muna kwatanta al'a- 
mura masu-ruhaniya ga mutane masu- 
ruhaniya. Mutum mai-tabiyar jiki ba 
shi karba al'amura na Ruhun Allah: 
gamma wauta su ke a-gareshi; ba shi 
kwa da iko shi san su, gamma ana 
gwodassu chikkin ruhaniya. Amma 
shi wanda shi ke mai-ruhaniya ya kan 
gwoda abu duka, shi kwa da kansa 
ba mai-gwoda shi. Gamma wanene 
ya gane nufin Ubangiji, da za ya 
sannasda shi? Amma nufin Almasihu 
yana tare da mu. 


Ni ma, yan-uwa, ba ni da iko in 
yi maku magana kammar ga masu- 
ruhaniya, sai dai kammar ga masu- 
jiki, jarirai chikkin Almasihu. Na 

80 
Google 


Aa $ 


Qo 


9 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 3. 9 


chiyadda ku da madara, ba da nama 
ba; gamma ba ku issa ba tukuna: i, 
har yanzu ba ku issa ba; gamma ku 
masu-jiki ne tukuna: gamma da shi 
ke a-chikkinku da kishi da husuma, 
ba masu-jiki ba ne, kuna taffiya chik- 
kin al'amarin mutane kwa? Gamma 
sa'anda wani yana chewa, Ni na Bulus 
ne; wani kuma, Ni na Abulus; ba 
mutane ne ku ba? Minene Abulus 
fa? minene Bulus? Ma-aikata ne 
wadanda kuka bada gaskiya ta wurin- 
su; kowanne kwa kanda Ubangiji ya 
bayas a-gareshi. Ni na dassa, Abulus 
ya zuba ruwa; amma Allah ne ya 
bada anfani. Domin wannan fa shi 
wanda ya dassa ba wani abu ba ne, 
ko kwa shi wanda ya zuba ruwa ; sai 
Allah wanda ke bada anfani. Yanzu 
fa da mai-dashe da mai-zuba ruwa 
daya ne: amma kowanne za ya sami 
nasa lada gwalgwadon ehatasa. Gam- 
81 


Google 


3. 


10 


11 


12 


13 


14 


10 WASIKA TA FARI TA BULUS 


ma mu abokan aiki na Allah ne: ku 
kwa gonar Allah ne, ginin Allah ne. 


Ni kwa, bissa ga alherin Allah 
da aka ba ni, da ni ke gwoni ga gini 
na kaffa gindi; wani kwa yana tada 
gini a-kai. Amma sai kowanne mutum 
shi yi hankali irin ginin da ya ke yi 
a-kai. Gamma ba wanda yana da iko 
shi kaffa wani gindi dabam da wanda 
an rigaya an kaffa, Isa Almasihu ke 
nan. Amma idan kowanne mutum ya 
yi gini bissa gindin nan, ko zinariya, 
ko azurfa, ko duwatsu masu-daraja, ko 
itache, ko barro, ko tataka; aikin 
kowanne mutum za ya bayannu : gam- 
ma ranan nan za ta tone shi, da shi 
ke chikkin wuta a ke gwoda ta; wuta 
kwa da kanta za ta gwoda aikin ko- 
wanne mutum, na ko wanne iri ne. 
Kadan aikin kowanne mutum da ya 
gina a-kai ya tsaya, za ya karþi lada. 
Idan aikin kowa ya kone, za ya sha 


82 


Google 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


ZUWA GA KORINTHIYAWA a DT 


hasara: amma shi da kansa za ya 
chira; amma sai ka che ta wurin 
tsakkiyar wuta. 


Ba ku sani ba ku haikali ne na 
Allah, Ruhun Allah kwa a-chikkinku 
ya ke zamne? Idan kowanne mutum 
ya bata haikalin Allah, Allah za ya 
bata shi; gamma haikalin Allah mai- 
tsarki ne, wato ku ne. 


Kadda kowa shi yaudari kansa. 
Idan kowanne dagga chikkinku yana 
tsamani shi mai-hikima ne bissa gare- 
ku chikkin wannan zamani, bari shi 
koma wawa domin shi zamma mai- 
hikima. Gamma hikimar wannan du- 
niya wauta che ga Allah. Gamma 
an rubuta, Shi wanda ya kan kama 
masu-hikima da nasu wayo: da kuma, 
Ubangiji yana sane da tunanin masu- 
hikima, wofi su ke. Domin wannan 
kadda kowa shi yi fahariya a-kan 
mutane. Gamma dukan abu naku ne; 


83 


Google 


3. 


22 


23 


WA WASIKA TA FARI TA BULUS 


ko Bulus ne, ko Abulus, ko Safa, ko 
duniya, ko rai, ko mutuwa, ko na 
yanzu, ko na zamani mai-zuwa; duka 
naku ne; ku kwa na Almasihu ne; 
Almasihu kwa na Allah ne. 


Mu fa, sai a yi lisafinmu hakkanan, 
ma-aikatan Almasihu, wakilai na asiran 
Allah kuma. Dagganan kwa abin da 
a ke nema ga wakilai, a iske su da 
aminchi. Amma ni, ba wani abu ba 
ne a-gareni in sami kwankwanto a-han- 
nunku, ko a-hannun mutum : har bani 
kan yi wa kaina kwankwanto ba. Ban 
san wani aibi a-kaina ba; amma wan- 
nan ba ya sa na barata ba: amma 
mai-yi mani kwankwanto Ubanjigi ne. 
Domin wannan kadda a shar'anta komi 
da garaje, har Ubanjigi ya zo; wanda 


za ya tone boyeyun al'amura na dufu, 


ya bubude shawarwarin zukata a-sa- 
rare; sa'annan kowanne mutum za hi 
samu nasa yabo dagga wurin Allah. 

84 


6 


=] 


10 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 4. 10 


Wadannan al'amura, yan-uwa, da 
misali na juyo da su a-kaina da Abulus, 


sabili da ku; domin dagga wurinmu 


ku kwoiya kadda a wuche abin da an 
rubuta; domin kadda kowa ya yi 
kumburra sabili da nasa mati-kwoiya- 
suwa a-kan na wani. Wanene ya 
bambamche ka fa ? mi ke gareka da ba 
ka karba ba? idan fa karba ne ka yi, 
donmi ka ke fahariya, sai ka che ba 
karba ka yi ba? Ko yanzu kun rigaya 


kun koshi, kun rigaya kun zamma 


mawadata, kun yi mulki ba da mu ba: 
hakika, da ma kun yi mulki, da za mu 
yi mulki kuma tare da ku. Gamma, 
ga ganina, Allah ya nuna mu, mu 
Manzani, dagga bayan duka, mutane 
hukumtatu. ga mutuwa: gamma an 
maishe mu abin kallo ga duniya, da 
malaiku, da mutane kuma. Wawaye 
ne mu sabili da Almasihu, amma ku 
masu-hikima ne chikkin Almasihu ; 
85 


Google 


4. 


11 


12 


13 


14 


15 


16 
Id 


11 WASIKA TA FARI TA BULUS 


mu raunana ne, ku karfafa ne: kuna 
da daraja, amma mu kankantatu ne. 
Har wa yau muna da yungwa, muna 
kishiruwa, huntaye ne, mu kan sha 
duka, ba mu da gida na kanmu: muna 
dawoiniya, da hannuwanmu muna aiki: 
ana zaginmu, mu kwa sai mu sa 
albarka ; ana tsanantarmu, muna han- 
kuri; Ana yi mana kirre muna bada 
hankuri, an maishe mu kammar kazam- 
tar duniya, jibjan komi, har wa yau. 


Ina rubutun wannan ba domin in 
kunyatadda ku ba, amma domin in 
galgadadda ku, ku da ku ke yayana 
kamnatatu. Gamma ko da za ku 
samu masu-kwoiyasuwa zambar goma 
chikkin Almasihu, duk da hakka ba 
ubanni dayawa gareku ba ne; gamma 
chikkin Almasihu ni na haife ku ta 
wurin Bishara. Ina rokonku fa ku 
zamma masu-kwoiyi da ni. Domin 
wannan na aike maku Timothawus, 

86 
Google 


ZUWA GA KORINTHIYAWA D. 3 


dana ne chikkin Ubangiji, kamnatache, 
mai-aminchi ne, domin shi tuna maku 
da al'amurana da ke chikkin Almasihu, 
kammar yada ni ke kwoiyasuwa koinna 
18 a-chikkin kowache ekklisiya.  Yanzu 
dai wadansu sun kumburra, sai ka che 
19 ba ni zuwa wurinku. Amma zuwa ni 
ke yi yanzu,.in Ubangiji ya yarda ; in 
sami sanin ikonsu, su masu-kumburra, 
20 dar ta kallon maganganunsu. Gamma 
mulkin Allah ba zanchen maganganu 
21 ba ne, zanchen iko ne. Mi ku ke so? 
in zo wurinku da sanda, ko kwa chik- 
kin kamna da ruhun tawali'u ? 


5 Ba kokanto ana labari wai ana fasi- 
kanchi a-chikkinku, irin fasikanchi ma 
da ba a iske shi ko wurin AV ummai, 

2 mutum yana da matar ubansa! Ku 
kwa ba bakinchikki kuka yi ba, da za 
a dauke maku wanda ya yi wannan 
abu, bale ku yi bakinchikki, har kum- 

3 burra ku ke yi. Gamma hakika ni, 


87 
Google 


. 4 


WASIKA TA FARI TA BULUS 


domin ina tare da ku ga ruhuna, ko da 
shi ke ga jiki ba ni tare ba, na riga- 
ya na yi ma wanda ya yi wannan aiki 
shari'a kammar ina wurinku, a-chikkin 
sunan Ubangijinmu Isa, kuna wuri 
daya a-tatare, da ruhuna kuma, tare da 
ikon Ubangijinmu Isa kuma, domin 
a-bada wannan irin mutum ga Shaitan 
garin a halaka jikinsa, domin ruhu shi 
chira chikkin ranar Ubangiji Isa. 
Fahariyakku ba ta da kyau. Ba ku 
sani ba yeast kankani ya kan gamma 
dukan churi? Ku fitadda tsofon yeast, 
domin ku zamma sabon churi, gamma 
mara-yeast ku ke. Gamma an yanke 
Paskammu, Almasihu : mu fa bari mu 
yi idinmu, ba tare da tsofon yeast ba, 
ba kwa da yeast na keta da na 
mugunta, amma da gurasa mara-yeast 
na sahihanchi da na gaskiya. 


A-chikkin wasikata na rubuta 
maku kadda ku chudu da masu- 
88 


Google 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 6. 2 


10 fasikanchi : ba kwa masu-fasikanchin 


11 


duniyan nan ni ke nufa ba, ko kwa 
masu-kyashi ko masu-kwache, ko masu- 
bautan gumaka ; gamma da hakka ne, 
doile sai ku fita duniya, amma yanzu ni 
ke rubuta maku, kadda ku chudu da 
mutum mai-fasikanchi, ko mai-kyashi, 
ko mai-bautan gumaka, ko mai- 


“alfashiya, ko mai-maye, ko mai- 


12 


13 


kwache, idan ana kirransa dan-uwa; 
da irin wannan ko chi kadda a yi. 
Gamma inna ruwana in yi ma wa- 
danda ke woje shara? Ba ku ne ku 
ke yi ma na chikki shari'a ba, na 
woje fa Allah ke shar'anta su? Ku 
fitarda mugun nan dagga chikkinku. 


A-chikkinku kadan wani yana da 
magana gamme da wani, ya yi karfin 
hali ya kai shi shari'a a-gabban azalu- 
mai, ba wurin tsarkaka ba? Ko kwa ba 
ku sani ba tsarkaka za su yi ma duniya 
shara? Idan fa ku ke yi ma duniya 

89 


Google 


S WASIKA TA FARI TA BULUS 


Qr 


sharia, ba ku issa ku shar'anta kan- 
kananan al'amura ba? Ba ku sani ba 
mu za mu yi ma malaïku shari'a ? bale 
fa al'amuran wannan zamani. Idan fa 
kuna da al'amura na wannan zamani 
abin shar'antawa, kuna sanya wadanda 
ba su chikkin lisafi ga ekklisiya su yi 
sharia? Ina fadin wannan domin in 
kunyatadda ku. Ashe, ko hakkanan 
ne, a-chikkinku an rasa mutum mai- 
hikima ko daya, da za shi iya shi raba 
musu tsakanin yan-uwansa, amma dan- 
uwa ya kan kai dan-uwa shari'a, a- 
gabban marasa-bangaskiya kwa? Ha- 
kika, ko yanzu ya zamma abin hasara 
a-gareku kwarai, da ku ke kai juna 
kara. Ba gwoma a yi hankuri da 
zalumchi ? ba gwoma ku jimre da 
kwache? Hakika, har ku ma da 
kanku kuna zalumchi, kuna kwache, 
a-kan yan-uwanku fa. Ko kwa ba ku 
sani ba azalumai ba za su gaji mulkin 
90 


Google 


10 


11 


12 


13 


14 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 6. 14 


Allah ba ? Kadda ku yaudaru; da masu- 
fasikanchi, da masu-bautan gumaka, da 
mazinata, da baran mata, da masu- 
kwana da maza, da barayi, da masu- 
kyashi, da masu-maye, da masu-alfa- 
shiya, da masu-kwache, ba za su gaji 
mulkin Allah ba. Wadansu ma a-chik- 
kinku da hakka ku ke: amma aka 
wanke ku, amma aka tsarkake ku, 
amma aka baratadda ku chikkin sunan 
Ubangiji Isa Almasihu, chikkin Ruhun 
Allahnmu kuma. 


Dukan abu halal ne a-gareni; amma 
ba dukan abu ne daidai ba. Dukan abu 
halal ne a-gareni; amma ba ni yarda 
a kai ni chikkin ikon komi ba. Abinchi 
iri iri domin chikki ne, chikki kuma 
domin abinchi ne: amma Allah za ya 
wofinta shi duk da su. Amma jiki ba 
domin fasikanchi ya ke ba, amma domin 
Ubangiji ne; Ubangiji kuma domin jiki 
ne: Allah kwa ya tada Ubangiji, za shi 

91 


Google 


6. 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


15 WASIKA TA FARI TA BULUS 


kwa tashe mu ta wurin ikonsa. Ba ku 
sani ba jikunanku gababuwa na Alma- 
sihu ne? za ni fa dauki gababuwa na 
Almasihu, in maishe su gababuwa na 
karuwa? Allah shi sawaka. Ko ba 
ku sani ba wanda ya ke like da karuwa 
ya zamma jiki daya da ita? gamma, 
Su biyu, inji shi, za su zamma nama 
daya. Amma wanda yana like da 
Ubangiji ya zamma ruhu daya da shi. 
Ku guje ma fasikanchi. Kowanne 
zunubin da mutum ya ke yi na bayan 
jiki ne; amma mai-aikan fasikanchi 
shina yi ma jiki nasa zunubi. Ko þa 
ku sani ba jikinku haikali ne na Ruhu 
Mai-tsarki wanda ke chikkinku, wanda 
kun karba dagga wurin Allah ? ku kwa 
ba na kanku ba ne; gamma aka seye 
ku da tamani: ku daukaka Allah fa 
chikkin jikinku. 

Yanzu dai ga zanchen al'amuran 
da kuka rubuto: ya yi kyau kadda 

92 


Google 


5 


-J 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 7.8 


mutum ya shafi mache. Amma, sa- 
bada fasikanchi, bari kowanne mutum 
shi kasanche da matar kansa, kowa- 
che mache kuma da mijin kanta. 
Mijin shi ba matatasa abin da ya 
wajabche ta: machen kuma hakkanan 
ga mijinta. Mache ba ta da ikon jiki 
nata, sai miji: hakkanan kuma miji 
ba shi da ikon jiki nasa, sai mache. 
Kadda ku hana wa juna, sai dai domin 
kwanaki da yardan juna, da za ku mai- 
da kanku ga addu'a, ku sake gammuwa, 
domin kadda Shaitan ya jarabche ku 
ta wurin rashin daurewarku. Amma 
wannan ni ke fadi wato yarda ne, ba 
umurni ba ne. Duk da wannan da 
a che kowa yana zammansa kammar 
ni, da na so. Amma kowa yana da 
tasa baiwa dagga wurin Allah, wani 
kaza ne, wani kaza. 

Amma ga marasa-mata da gwam- 
raye ina chewa, Ya yi kyau garesu su 

93 


Google 


ya 
9 


10 


11 


12 


13 


14 


WASIKA TA FARI TA BULUS 


zamna kammar yada ni ke. Amma 
idan ba su da daurewa, su yi amre ; 
gamma da a kone gwoma a amre. 
Amma ga wadanda sun rigaya sun yi 
amre ina umurni—ba kwa ni ba ne, 
Ubangiji ne—Kadda mata ta rabu da 
mijinta (idan kwa ta rigaya ta bar shi, 
ta zamna hakkanan ba miji, ko kwa ta 
sulhuntu da mijinta); miji kuma kadda 
shi rabu da matatasa. Amma ga saura, 
ni ke magana, ba Ubangiji ba ne: Idan 
kowanne dan-uwa yana da matatasa 
mara-bangaskiya, tana kwa yarda ta 
zamna tare da shi, kadda ya rabu da 
ita. Mache kwa wada ta ke da miji 
mara-bangaskiya, yana kwa yarda ya 
zamna tare da ita, kadda ta rabu da 
mijinta. Gamma miji mara-bangaskiya 
ya tsarkaka chikkin matar: mata kuma 
mara-bangaskiya ta tsarkaka chikkin 
mijin da shi ke dan-uwa : da ba hakka 
ba, da yayanku marasa-tsarki ne; 
94 


Google 


15 


16 


17 


18 


19 


21 


ZUWA GA KORINTHIYAWA Pa ZI 


amma yanzu tsarkaka ne. Amma idan 
mara-bangaskiyan za shi rabu, bar shi 
shi rabu; dan-uwa ko yar-uwa ba su 
chikkin bauta a-kan wannan ba: amma 
Allah ya kirrawo mu chikkin salama. 
Gamma, ya ke mata, kin sani ko za 
ki chechi mijinki ? kai fa miji, ka sani 
ko za ka chechi matarka? Sai dai 
kowanne mutum shi yi taffiyatasa 
kammar yada Ubangiji ya raba masa, 
da yada Allah ya kirrawo shi. Hak- 
kanan kwa ni ke hukumta chikkin 
dukan ekklisiyai. Aka kirra wani ya 
rigaya yana da kachiya? kadda ya 
zamma mara-kachiya. An kirra wani 
ba ya rigaya ya sami kachiya ba? 
kadda a yi masa kachiya. Kachiya 
ba wani abu ba che, rashin kachiya 
kuma ba wani abu ba ne; kiyayen 
umurnin Allah shi ne. Sai kowanne 
mutum shi zamna a-chikkin wannan 
sha'anin da aka kirrawo shi. Kana 
95 


Google 


7. 


22 


23 
24 


25 


26 


27 


28 


ZA WASIKA TA FARI TA BULUS 


bawa aka yi kirranka ? kadda wannan 
ya dame ka: amma idan kana da 
zarafi ka sami kanka, sai ka more shi. 
Gamma shi wanda aka kirra chikkin 
Ubangiji yana bawa, yantachen Uban- 
giji ne: hakkanan kuma shi wanda 
aka kirra yana da, bawan Almasihu 
ne. Da tamani aka panshe ku; kadda 
ku zamma bayin mutane. Yan-uwa, 
bari kowanne mutum, inda aka kirra 
shi, shi zamna nan tare da Allah. 


Zanchen buduruwai fa, ba ni da 
wani umurni dagga wurin Ubangiji: 
amma shari'ata ni ke bayas, ni da ni 
ke mai-samun jinkai dagga wurin 
Ubangiji domin in zamma amintache. 
Ina tsamani fa, domin tsananin nan 
na yanzu, ya yi kyau ga mutum shi 
zamna hakkanan. Kana damre ga 
mache? kadda ka nemi kwanchewa. 
Kana kwanche ga sarakar mache? 
kadda ka nemi mache. Amma ko ka 

96 


Google 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


ZUWA GA KORINTHIYAWA TDA 


yi amre, ba ka yi zunubi ba; idan bu- 
duruwa kwa ta yi amre, ba ta yi zunubi 
ba. Amma irin wadannan za su sha 
wahalla a-chikkin jiki: ina fa so in 
saukaka maku. Amma abin da ni ke 
fadi ke nan, yan-uwa, An gajertadda 
kwanaki, domin nan gabba wadanda su 
ke da mata su yi kammar ba su da su ; 
wadanda su ke kuka kuma, kammar ba 
su kuka ba; masu-murna kuma, kam- 
mar ba su yi murna ba; masu-seye 
kuma, kammar su ba masu-abu ba ne; 
wadanda su ke moron duniya, kammar 
ba su chikka moriyatata ba: gamma 
kawan duniyan nan tana shudewa. 
Ina fa so ku zamma kubutatu ga sha- 
gula. Wanda shi ke mara-amre yana 
tatalin abin da ke na Ubangiji, yada 


za shi gami Ubangiji: amma mai-amre 


yana tatalin abin da ke na duniya, 

yada za shi gami matatasa. Akwoi 

bambamta kuma tsakanin amrariya da 
97 D 


Google 


f: 


35 


36 


37 


38 


35 WASIKA TA FARI TA BULUS 


buduruwa. Mara-amre tana tatalin 
abin da ke na Ubangiji, ta zamma 
tsarkakakiya ga jiki duk da ruhu: 
amma amrariya tana tatalin abin da 
ke na duniya, yada za ta gami mijinta. 
Wannan ni ke fadi domin anfaninku ; 
ba domin in jefa maku azargiya ba, 
amma domin zuwa abin da ya dache, 
domin ku yi hidimar Ubangiji ba da 
raba hankali ba. Amma idan kowanne 
mutum yana tsamani yana yin abin 
da ba ya dache ga diatasa wada ta ke 
buduruwa, idan ta rigaya ta wuche 
lokachi, idan hali ya nufi hakka, shi 
yi abin da ya ke so; ba ya yi zunubi 
ba; bari su yi amre. Amma wanda 
ya tsaya sosai a-kan shawarar zuchi- 
yatasa, abin kwa ba doïle ba ne gareshi, 
amma yana da iko bissa nufin kansa, 
ya kwa rigaya ya kudura a-zuchiyatasa 
za shi kiyaye diatasa buduruwa, ya yi 
kyau. Hakkanan fa ya zamma shi 
98 


Google 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 8. 4 


wanda ya amradda diatasa buduruwa, 
ya yi kyau; da shi wanda ba ya am- 
radda ita ba, ya yi abin da ya fi kyau. 

39 Mata a-damre ta ke ga mijinta dukan 
muddar ransa; amma idan mijin ya 
rassu, a-sakke ta ke ta amri wanda ` 
ta ga dama; amma chikkin Ubangiji 

40 kadai. Amma ta fi farinchikki idan 
ta zamna hakka, bissa ga ganin han- 
kalina: ni ma, ga tsamanin da ni ke 
yi, ina da Ruhun Allah. 


8 Yanzu ga zanchen abin da an yanka 
ma gumaka : Mun sani dukanmu muna 
da ilmi. Ilmi kwa ya kan sa kum- 
burra, amma kamna gini ta kan yi. 

2 Idan kowanne mutum yana tsamani 

. yana da sanin komi, ba ya san abu ba 
tukuna yada ya kamata shi sani; 

3 amma idan kowanne mutum yana 
kamnar Allah, wannan mutum sanane 

4 ne gareshi. A-kan zanchen chin abin 
da an yanka ma gumaka fa, mu mun 

99 


Google 


. 5 


WASIKA TA FARI TA BULUS 


sani babu wani gumki chikkin duniya, 
babu kwa wani Allah sai daya. Gamma 
ko da shi ke akwoi wadanda a ke che 
da su alloli, ko a-samma ko a-duniya ; 
akwoi fa alloli da iyayengiji dayawa 
hakka; amma a-garemu akwoi Allah 
daya, Uba ne, wanda dukan komi 
dagga wurinsa ya ke, mu kwa gareshi 
mu ke; da Ubangiji daya kuma, Isa 
Almasihu, wanda ta wurinsa dukan 
komi ya ke, mu kuma ta wurinsa ne. 
Amma wannan ilmi ba shi chikkin 
dukan mutane: wadansu dai, domin 
sun saba da gumki har yanzu, su kan 
chi kammar abu yankake ga gumki; 
har lamirinsu da shi ke rarauna ya 
kazamta. Amma abinchi ba za ya 
zamma mamu dalili zuwa wurin Allah 
ba: ko ba mu chi, ba mu ragu ba; 
ko mun chi kwa, ba mu karu ba. 
Amma ku yi hankali kadda wannan 
iko naku ya zamma abin tuntube ga 
100 


Google 


ZUWA GA KORINTHIYAWA gn 


10 raunana. Gamma idan wani ya gan 


11 


12 


13 


9 


ka, kai da ka ke da ilmi, kana zamne 
wurin chi chikkin haikalin gumki, idan 
shi rarauna ne, lamirinsa ba za ya 
dauki karfi ba shi chi abin da an yanka 
ma gumaka? Ta wurin ilminka fa 
wanda shi ke rarauna za ya lalache, 
dan-uwa ne fa wanda Almasihu ya 
mutu dominsa. Hakkanan kwa, sa'an- 
da ku ke yi ma yan-uwa zunubi, 
kuna kwa rotsa lamirinsu da shi ke 
rarauna, Almasihu ku ke yi ma zunubi. 
Ni fa, idan abinchi za ya sa dan- 
uwana shi yi tuntube, ba ni chin nama 
har abada, domin kadda in sa dan- 
uwana shi yi tuntube. 


Ni ba ni da zarafi? ni ba Man- 
zo ba ne? ban ga Isa Ubangijinmu 
ba? ku ba aikina ba ne chikkin Uban- 


2 giji? Idan a-wurin wadansu ni ba 


Manzo ba ne, a-wurinku dai Manzo ni 
ke: gamma chikkin Ubangiji ku ne 
101 


Google 


t WASIKA TA FARI TA BULUS 


Oo 


shaidar Manzanchina. Wannan shi ne 
kariyar kaina ga wadanda su ke yi 
4 mani kwankwanto. Ko mu ba mu ba 
5 iko mu chi mu sha? Ba mu da iko 
mu yawatadda mata mai-bada gaskiya, 
kammar yada sauran Manzani su ke 
yi, da yan-uwan Ubangiji, da Safa 
6 kuma? Ko kwa mu kadai, da ni da 
Barnaba, ba mu da iko mu jingine aiki 
7 da hannuwanmu? An taba dan-yaki 
yana hidima, yana kwa chiyadda kansa? 
wanene ke yin gona, da ba za ya chi 
albarkatta ba? wanene kwa ya ke 
kiwon garki, da ba za ya sha madarar 
8 garki ba? Ko ina fadin wadannan abu 
bissa ga misalin fadi na mutane? ko 
kwa ba hakka Attaurat kuma ta che 
9 ba? Gamma a-chikkin Attaurat ta 
Musa an rubuta, Takarkari mai-tataken 
hatsi, kadda ka yi masa takumkumi. 
10 Shanu ne Allah ke tatalinsu, ko kwa 
ya fadi wannan lalai sabili da mu? 
102 


Google 


11 


12 


13 


14 


15 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 9. 15 


Hakika, sabili da mu aka rubuta: 
gamma wanda ya ke noma, ya kamata 
shi yi noma da hope, mai-tataken 
hatsi kuma da begen samu. Idan mu 
muka shibka maku na ruhaniya, baban 
abu ne mu girbi naku na jiki? Idan 
wadansu suna samun wannan iko bis- 
sanku, ba gara mu ba? Duk da hak- 
ka ba mu mori wannan iko ba; amma 
muna jimrewa da dukan abu, kadda 


mu sanya wani abin hana Bishara ta 


Almasihu. Ba ku sani ba wadanda 
suna hidimar abubuwa masu-tsarki 
suna samun abinchinsu dagga wurin 
haikali, wadanda suna lizimtar gadon 
sadaka kuma, suna da rabonsu tare da 
gadon sadaka? Hakkanan kuma Uban- 
giji ya umurta masu-shelan Bishara, 
ta wurin Bishara su sami abin zamman 
gari. Amma wadannan abu ban mori 
komi dagga chikkinsu ba: ban kwa 
rubuta wannan da nufin a yi hakka 
103 


Google 


9. 


16 


17 


18 


19 


20 


16 WASIKA TA FARI TA BULUS 


gareni ba ; gamma da kowanne mutum 
shi maida fahariyata banza, gwoma 
gareni in mutu. Gamma idan ina 
wa'azin Bishara, ba ni da abin fahariya ; 
gamma ya zamma doïle ke nan gareni ; 
kaitona fa, im ban yi wa'azin Bishara ba. 
Gamma idan na yi wannan da nufin 
kaina, ina da lada: amma idan ba da 
nufin kaina ba, duk da hakka am ba 
ni wakilchi. Minene ladata fa? La- 
data ke nan—lokachinda ni ke wa'azin 
Bishara, in maida Bishara ba ta tamani 
ba che, kadda in chi moriyar ikona 
chikkin Bishara. Gamma ko da shi 
ke kubutache ni ke dagga dukan mu- 
tane, na sa kaina chikkin bauta ga 
duka, domin in ribato masu-yawa. Na 
zamma kammar Ba-Yahudi ga Yahu- 
dawa, domin in ribato Yahudawa ; ga 
wadanda suna kalkashin shari'a, na 
zamma kammar kalkashin shari'a, ko 
da shi ke ni ba kalkashin shari'a ba 
104 


Google 


21 


23 


24 


25 


26 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 9. 26 


ne, domin in ribato wadanda ke kalka- 
shin shari'a: ga wadanda ba su da 
sharia, na zamma kammar mara- ' 
shari'a, ba kwa mara-shari'a ga Allah 
ba, amma kalkashin shari'a ga Alma- 
sihu, domin in ribato wadanda ba su 
da shari'a. Ga raunana na zamma 
rarauna, domin in ribato raunana: na 
zamma dukan abu ga dukan mutane, 
domin ko da kaka in chechi wadansu. 
Ina kwa yin abu duka sabili da Bi- 
shara, domin in yi taraya da su chik- 
kin samunta. Ba ku sani ba, masu- 
chere chikkin fage duka su kan yi gudu, - 
amma daya ne ya kan karbi rawani ? 
Hakkanan kuma ku yi chere, domin 
ku samu. Dukan wanda ya ke kokari 
kuma wurin wasa yana daurewa chik- 
kin dukan abu. Su ma suna yi domin 
su sami rawani mai-lalachewa ; amma 
mu mara-lalachewa. Hakka fa ni ke 
yin chere, ba kammar da shakka ba; 
105 D 2 


Google 


AB WASIKA TA FARI TA BULUS 


hakka ni ke yin dambe kuma, ba 

27 kammar mai-nushin sarari ba: ina 
dandakin jikina, ina kai shi chikkin 
bauta: domin kadda ya zamma ba- 
yanda na yi ma wadansu wa'azi, ni 
da kaina a yashe ni. 


Gamma, yan-uwa, ba ni so ku rasa 
sani, ubanninmu dukansu kalkashin 
girgiji su ke, dukansu kwa suka ratsa 

2 bahar; dukansu kwa aka yi masu bap- 
tisma zuwa chikkin Musa chikkin gir- 
3 giji da bahar kuma; dukansu kwa suka 
4 chi abinchi daya mai-ruhaniya; dukan- 
su kwa suka sha abinsha daya mai- 
ruhaniya ; gamma dagga pa mai-ruha- 
niya wanda ya bi su suka sha: wannan 
5 pa kwa Almasihu ne. Amma yawan- 
chinsu Allah ba ya ji dadinsu ba; 
gamma aka jirkiche su chikkin jeji. 
6 Wadannan al'amura fa sun zamma 
misalai a-garemu, domin kadda mu 
kuma mu yi kwadayin miyagun abu, 
106 

Google 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 10. 12. 


7 kammar yada suka yi kwadai Kadda 
ku zamma masu-bautan gumaka kuma, 
kammar yada wadansu dagga chikkinsu 
su ke; kammar yada shi ke a-rubuche, 
Jama'a suka zamna garin su chi su 
sha, suka tashi kuma garin su yi wasa. 

8 Kadda mu yi fasikanchi kuma, kammar 
yada wadansu dagga chikkinsu suka 
yi, yana daya suka fadi, mutum zam- 

9 bar ashirin da uku. Kadda mu gwoda 
Ubangiji kuma, kammar yada wadansu 
dagga chikkinsu suka gwoda, suka 

10 halaka a-bakin machizai. Kadda ku 
yi gunaguni kuma, kammar yada 
wadansu dagga chikkinsu suka yi, suka 
laliche a-hannun mai-halakasuwa. 

11 Wadannan al'amura dai suka same su 
waton misali ne; kuma aka rubuta su 
domin galgadi garemu, mu wadanda 
matukan zamanu sun zo a-kanmu. 

12 Domin wannan fa wanda ya ke maida 
kansa yana tsaye, shi yi lura kadda 

107 


Google 


10; 13 WASIKA TA FARI TA BULUS 


13 


14 
15 


16 


17 


18 


19 


ya fadi. Babu wata jaraba ta same 
ku sai irin da mutum ya iya jimrewa : 
amma Allah mai-aminchi ne, da ba za 
ya bari a yi maku jaraba wada ta 4 
karfinku; amma tare da jaraba za ya 
yi maku hanyar chira, da za ku iya 
jimrewa. 


Domin wannan, ya kamnatatuna, 
ku guje ma bautar gumaka. Ina 
magana kammar ga masu-hikima ; bi 
chikkin abin da ni ke fadi. Tasar 
albarka wada mu ke albarkatata, ba 
zumunta ta jinin Almasihu ba che? 
Dunkulin gurasa da mu ke kakarye, 


, ba zumuntar jikin Almasihu ba ne? 


da shi ke fa mu, da mu ke dayawa, 
dunkuli daya ne, jiki daya ne: gáma 
mu duka muna taraya dagga dunkuli 
daya. Duba fa Israilawa ga zanchen 
jiki: wadanda ke chin sacrifices ba 
taraya su ke yi da gadon sadaka ba? 
Inna azanchina? abin da an yanka 
108 
Google 


= — Pp 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 
27 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 10: 27 


ma gumaka wani abu ne, ko kwa 
gumki da kansa wani abu ne? Amma 
abin da Alummai ke yanka, suna 
yanka ma aljanu, ba Allah ba ne: ba 
ni so fa ku yi zumunta da aljanu. 
Ba ku da iko ku sha tasar Ubangiji 
duk da ta aljanu: ba ku da iko 
ku tara chi dagga table na Ubangiji, 
da na aljanu. Ko kwa muna chakuna 
Ubangiji da kishi? mu mun fi shi 
karfi? 


Abu duka halal ne; amma ba 
dukan abu ne daidai ba. Abu duka 
halal ne; amma da dukan abu ne ya 
ke gini ba. Kadda kowa shi bida ma 
kansa, amma abin da za ya anfana 
makusanchinsa. Abin da a ke seya- 
suwa duka chikkin fawa, ku chi, sabili 
da lamiri kadda a yi tantambaya. 
gamma duniya ta Ubangiji che, da 
chikkatta. Idan wani dagga chikkin 
marasa-bada gaskiya ya kirrawo ku 

109 


Google 


10. 28 WASIKA TA FARI TA BULUS 


buki, har kun nufi zuwa; abin da aka 
sanya a-gabbanku duka, ku chi, sabili 
da lamiri kadd a yi tantambaya. 


28 Amma idan kowanne mutum ya che 


29 


maku, Wannan am mika shi sacrifice, 
kadda ku chi, sabili da shi wanda ya 
nuna maku, sabili da lamiri kuma: 
ba lamirinka ni ke chewa ba, amma 
nasa; gamma donmi zarafi nawa ya 


30 ke rataya ga wani lamiri? Idan ni da 


31 


32 


33 


godiya ni ke diba, donmi a ke yi mani 
ķirre a-kan abiù da ni ke godiyassa ? 
Ko kuna chi fa, ko kuna sha, ko kwa 
iyakar abin da ku ke yi, a yi duka 
domin a girmama Allah. Kadda ku 
bada sanadin tuntube, ko ga Yahu- 
dawa, ko Hellenawa, ko ekklisiya ta 
Allah: kammar yada ni da kaina a- 
chikkin al'amura duka ina aikin yarda 
ga dukan mutane, ba bida ma kaina 
anfani ni ke yi ba, amma abin da za 
ya anfana mutane dayawa, su chira. 
110 


Google 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 11. f 


11 Ku zamma masu-kwoiyi da ni, kam- 


2 


mar yada ni kuma na Almasihu ne. 


Ina yabonku fa da ku ke tuna da 
ni chikkin dukan abu, kuna kwa kiyaye 
tadodi, kammar yada na bada su a- 
gareku. Amma ina so ku sani, kan 
kowanne namiji Almasihu ne; kan 
mache kuma namiji ne; kan Almasihu 
kuma Allah ne. Kowanne namiji da 
ya ke addwa ko wa'azi, kansa a-rufe, 
yana yi wa kansa kankanchi. Amma 
kowache mache da ta ke yin addu'a 
ko wa'azi, kanta ba lulubi, tana yi wa 
kanta kankanchi : gamma da wannan 
da a yi mata kundumi daya ne. Gam- 
ma idan mache ba ta yin lulubi, sai 
a yi mata kundumi: amma idan abin 
kumya ne ga mache ta yi kundumi 
ko aski, sai ta yi lulubi. Gamma 
ba ya kamata namiji shi lulubi kansa, 
da shi ke shi kammanin Allah ne da 
darajar Allah: amma mache darajar 

111 


Google 


11. 
8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


16 


8 WASIKA TA FARI TA BULUS 


namiji che. Gamma namiji ba dagga 
wojen mache ba ne; amma mache 
dagga wojen namiji ta ke: gamma ba 
a halita namiji sabili da mache; amma 
mache sabili da namiji: domin wannan 
ya kamata mache ta kasanche da 
shaidar hukumchi bissa kanta, sabada 
malaiku. Amma mache ba ta kasan- 
che ba namiji ba, namiji kwa ba ya ka- 
sanche ba mache ba, chikkin Ubangiji. 
Gamma kammar yada mache dagga 
wurin namiji ta ke, hakkanan kuma 
namiji ta wurin mache ya ke; amma 


dukan komi dagga wurin Allah ne. 


Sai ku yanka magana chikkin hanka- 
linku: ya wajaba ga mache ta yi 
addu'a ga Allah ba da lulubi ba? Hali 
da kansa ba ya sanasda ku ba, kan- 
kanchi ne ga namiji ya sakke suma? 
Amma idan mache tana da suma, 
daraja che a-gareta: gamma am ba ta 
gashinta abin rufa ne. Amma idan 
112 


Google 


17 


18 


19 


20 
21 


22 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 11; 292 


kowanne mutum yana bayanna kalin 
gardamma, ba mu da wannan irin 
alada ba, ba kwa ekklisiyai na Allah 
ba. 


Amma garin ba ku wannan doka, 
ban yabe ku ba, taruwan da ku ke yi 
ba gyara ya ke jawowa ba, amma sai 
þarna. Gamma a-mafari, lokachinda 
ku ke taruwa chikkin ekklisiya, na ji 
akwoi tsatsaguwa a-tsakaninku ; ni ma 
rabi ni ke gaskantawa. Gamma doile 
akwoi bidi'oi a-chikkinku, domin su 
wadanda ke yardadu su bayanna a- 
chikkinku. Sa'anda fa ku kan taru, ba 
shi yuwuwa a chi jibin Ubangiji: gamma 
a-chikkin chin da ku ke yi, kowa yana 
rigengento shi amshe nasa jibi; wani 
mai-jin yungwa ne, wani kwa mai-maye 
ne. Kaka fa? ba ku da gidaje inda za 
ku chi, ku sha? ko kwa kuna rena 
ekklisiya ta Allah, kuna kwa kumya- 
tadda wadanda ba su da komi? Mi 

113 


Google 


TIS 4 WASIKA TA FARI TA BULUS 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


zan che maku? In yabe ku a-kan 
wannan? Ba ni yabonku. Gamma 
dagga wurin Ubangiji na karbo wannan 
da na bayas a-gareku, chewa, Ubangiji 
Isa a-chikkin daren nan da aka bashe 
shi ya dauko gurasa; sa'anda ya yi 
godiya, ya kakarya, ya che, Wannan 
jikina ne, wanda shi ke dominku: ku 
yi wannan abin tunawa da ni. Hakka- 
nan kuma ya dauko tasa, bayan jibi, 
yana chewa, Wannan tasa sabon alka- 
wali ne chikkin jinina : ku yi wannan 
lotun da ku ke sha duka, abin tunawa 
da ni. Gamma kowanne lokachin da 
ku ke chin wannan gurasa, kuna kwa 
shan tasan, kuna labarta mutuwar 
Ubangiji har ya zo. Dukan fa wanda 
ya chi gurasa ta Ubangiji, ko ya sha 
tasassa da rashin chanchanchi, ya 
zamma da laifi chikkin jikin Ubangiji 
da jininsa. Amma bari mutum shi 
auna kansa, hakkanan shi dibi gurasan, 
114 


Google 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 12. 2 


29 ya sha dagga tasan. Gamma wanda 
ya ke chi ya ke sha, shari'a ya ke chi, 
ya ke sha wa kansa, im ba ya rabe da 

30 jikin ba. Shi ya sa wadansu dayawa 
a-chikkinku raunana ne, masu-chiwuta, 
wadansu ma, ba kadan ba, suna barchi. 

31 Amma da muna rabewa da kanmu, da 

32 ba za a yi mana shari'a ba. Amma 
saanda an yi mana sharia, muna 
foruwa a-hannun Ubangiji, domin kadda 

33 a kashe mu tare da duniya. Domin 
wannan, yan-uwana, sa'anda kuna ta- 

34 ruwa domin chi, ku jira juna. Idan 
kowa yana da yungwa, sai shi chi a- 
gidansa; kadda taruwanku ya jawo 
maku shari'a. Amma sauran al'amura 
yayin zuwana na shiriya su. 


Yanzu, yan-uwa, a-kan zanchen 

bayebaye masu-ruhaniya ba ni so ku 

2 rasa sani. Kun sani lokachinda ku ke 

Al'ummai, janku a ke yi zuwa wadannan 

gumaka bebaye, inda za a bishe ku 
115 


Google 


12. 3 WASIKA TA FARI TA BULUS 


3 


4 
5 
6 


10 


duka. Domin wannan ina fahimtadda 
ku, babu mutum mai-fadin magana 
chikkin Ruhun Allah da za shi che, 
Isa la'anane ne; ba kwa mai-ikon 
chewa, Isa Ubangiji ne, sai chikkin 
Ruhu Mai-tsarki. 

Akwo dai bayebaye iri iri, amma 
Ruhu daya ne. Akwoi hidimomi kuma 
iri iri, amma Ubangiji daya ne. Akwoi 
kuma aikeaike iri iri, amma Allah daya 
ne, Shi wanda ya ke aikata dukan abu 
chikkin dukan kowa. Amma ga ko- 
wanne daya am bada bayannuwar Ruhu 
garin anfani. Gamma am bada maga- 
nar hikima ga wani ta wurin Ruhu; ga 
wani kuma maganar ilmi bissa ga 
wannan Ruhu daya: ga wani kuma 
bangaskiya chikkin wannan Ruhu daya; 
ga wani kuma bayebaye na warkasuwa, 
chikkin wannan Ruhu daya; ga wani 
ayuka masu-iko; ga wani annab- 
chi; ga wani rarabewar ruhohi: ga 

116 


Google 


11 


12 


"13 


14 


15 


16 


ZUWA GA KORINTHIYAWA t27 YI 


wani harsuna iri iri; ga wani fasarar 
harsuna: amma dukan wadannan shi 


wannan Ruhu daya ya ke aikata su, 


yana raraba ma kowanne daya dabam 
yada ya nufa. 


Gamma kammar yada jiki daya ne, 
yana kwa da gababuwa dayawa, dukan 
gababuwan jiki fa, dayawa hakka, jiki 
daya ne; hakkanan kuma Almasihu ne. 
Gamma chikkin Ruhu daya aka yi 
mana duka baptisma zuwa chikkin jiki 
daya, ko Yahudawa ne, ko Hellenawa 
ne, ko bayi ne ko yaya ne; duka kwa 
a-Ruhu daya aka shayadda mu. Gamma 
jiki ba gaba guda ba ne, dayawa ne. 
Idan fa kaffa ta che, Da shi ke ni ba 
hannu ba che, ba gaban jiki ni ke ba; ba 
don wannan ta zamma ba gaban jiki 
ba che. Idan kunne kuma ya che, Da 
shi ke ni ba ido ba ne, ba gaban jiki 


ni ke ba; ba domin wannan ya zamma 


17 


ba gaban jiki ba ne. Da a che dukan 
117 
Google 


12. 18 WASIKA TA FARI TA BULUS 


18 


19 
20 
21 


22 


23 


24 


25 


jiki ido ne, inna ji? Da duka ji ne, 
inna sunsunna? Amma yanzu Allah 
ya sanya gababuwa, kowanne daya a- 
chikkinsu chikkin jiki, yada ya gamshe 
shi. Da a che dukansu fa gaba guda 
ne, inna jiki? Amma yanzu gababuwa 
dayawa ne, jiki kwa daya. Ido kwa ba 
shi da iko shi che ma hannu, Ba ni 
bukatarka: ko kwa kai shi che ma 
kaffafu, Ba ni bukatarku. Ba kwa 
hakka kadai ba; har ma wadannan 
gababuwa da a ke ganinsu kammar 
raunana ruknai ne: wadannan gaba- 
buwan jiki fa da mu ke maishe su 
kammar marasa-daraja, mu kan bada 
mafifichiyar daraja garesu; har gaba- 
buwanmu da su ke munana suna samun 
mafifichin kyau; da shi ke gababu- 
wanmu masu-kyau ba su da bukata : 
amma Allah ya harhada jiki, yana kara 
mafifichiyar daraja ga gaban da ya ke 
tauyeye ; domin kadda tsaguwa ta ka- 
118 


Google 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 12. 31 


sanche a-jiki, amma dukan gababuwa 
tatalin da su ke yi wa juna tatali daya 
ne. Idan gaba daya kwa ya sha 
radadi, dukan gababuwa suna shan 
radadi tare da shi; ko kwa idan gaba 
daya ya sami girma, dukan gababuwa 
suna murna tare da shi. Ku fa jikin 
Almasihu ne; kowanne kwa gaba ne 
dagga chikki. Kuma Allah ya sanya 
mutane a-chikkin ekklisiya, na farko 
Manzani, na biyu annabawa, na uku 
masu-kwoiyasuwa, kana ayuka masu- 
iko, kana bayebaye na warkasuwa, 
taimakai, dabarun mulki, harsuna iri 
iri. Duka ne Manzani? duka ne anna- 
bawa? duka ne masu-kwoiyasuwa ? 
duka ne masu-aikin ayuka masu-iko ? 
Duka ne su ke da bayebaye na warka- 
suwa? duka ne su ke magana da 
harsuna? duka ne su ke fasara? Amma 
sai ku annita marmarin manyan baye- 
baye. Har ma in nuna maku wata 
hanya mafifichiya. 


Google i 


. 1 WASIKA TA FARI TA BULUS 


Idan ina yin magana da harsunan 
mutane da na malaïku, amma ba ni 
da kamna, na komo kammar jan ķarfe 
mai-kara ko kwa giraya mai-karau- 

2 rawa. Idan ina da annabchi kuma, 
har kwa na san dukan asirai da dukan 
ilmi kuma; idan ina da bangaskiya 
duka kuma, har in chirra duwatsu, 
amma ba ni da kamna, ni ba komi 

3 ba ne. Idan ina bada dukiyata duka 
domin a chiyadda matalauta, idan 
kwa na bada jikina domin a kone shi, 
amma ba ni da kamna, ba ya anfane 

4 ni komi ba. Kamna tana da yawan 
hankuri, tana da nasiha; kamna ba ta 
jin kishi ba; kamna ba ta yin fahariya, 

5 ba ta yin kumburra, ba ta yin rashin 
hankali, ba ta bida ma kanta, ba ta 

6 jin chakuna, ba ta narko; ba ta murna 
bissa rashin adilchi, amma tana murna 

7 a-kan gaskiya; tana jimrewa da abu 
duka, tana gaskanta abu duka, tana 

120 


Google 


10 


11 


12 


13 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 13. 13 


kaffa hope ga abu duka, tana daurewa 
da abu duka. Kamna ba ta karewa 
dadai : amma ko da zantatukan annab- 
chi, za a kawasda su; ko da harsuna, 
za su tuke; ko da ilmi, za a kawasda 
shi. Gamma muna sani bissa bissa, 
muna annabchi bissa bissa: amma 
sa'anda wannan da shi ke -chikkake 
ya zo, s'annan za a kawasda wanda 
shi ke bissa bissa. Sa'anda ina yaro, 
ni kan yi magana ta kurchiya, ni kan 
ji kammar mai-kurchiya, tunanina na 
kurchiya ne: amma yanzu da na 
zamma namiji, na kawasda al'amuran 
kurchiya. Gamma yanzu chikkin ma- 
dubi mu ke gani chikkin zauranche ; 
amma sa'annan fuska da fuska: yanzu 
na sani bissa bissa, amma sa'annan zan 
sansanche kammar yada an sansanche 
ni. Yanzu dai bangaskiya, da hope, 
da kamna sun tabatta, su uku; amma 
ma-fi girmansu kamna che. 
121 


Google A. 


141 WASIKA TA FARI TA BULUS 


1 Ku nache bin kamna; duk da 
hakka ku yi kishin bayebaye masu- 
ruhaniya, amma galibi domin ku yi 

2 annabchi. Gamma wanda ya ke zan- 
che da harshe, ga Allah ya ke zanche, 
ba ga mutane ba; gamma ba wanda 
ya ji; amma chikkin ruhu ya ke fadin 

3 asirai. Amma wanda ya ke annabchi, 
yana yi ma mutane zanche na ginuwa, 

4 da galgadi, da ta'aziya. Wanda ya 
ke zanche da harshe, kansa ya ke gini ; 
amma wanda ya ke annabchi, ekklisiya 

5 ya ke gini. Ni dai ina so dukanku ku 
yi zanche da harsuna, amma na fi so 
ku yi annabchi: kuma wanda ya ke 
annabchi ya fi wanda ya ke zanche 
da harsuna girma, sai dai yana fasara, 

6 domin ekklisiya ta sami gini. Amma 
yanzu, yan-uwa, idan na zo wurinku 
ina zanche da harsuna, mi zan anfana 
maku, sai dai ina yi maku zanche na 
wojen bayani, ko sani, ko annabchi, 

122 


Google 


7 


10 


11 


12 


13 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 14. 13 


ko kwoiyasuwa? Har ma abubuwan 
da ba su da rai, masu-bada muriya, ko 
algaita ko harp, idan ba su babamta 
muriyoyinsu, kaka za a sani abin da 
algaita ko harp sun nufa? Gamma 
idan kafo ya yi kara ba ta tabattasuwa 
ba, wa za shi yin shiri domin yaki ? 
Hakkanan kuma ku, idan da harshe 
ba ku furtadda zanche mai-saukin. 
ganewa, kaka za a san abin da a ke 
fadi? gamma ku a zamma masu-ma- 
gana ga iska. Akwoi harsuna dayawa 
iri iri chikkin duniya, bissa ga misali, 
ba kwa irin da ba shi da ma'ana. Idan 
fa ban san baichin harshen ba, zan 
zamma baubawa ga wanda ya ke 
zanche, shi kwa mai-zanche za ya 
zamma baubawa gareni. Hakkanan 
ku kuma, da shi ke kuna da kishi ga 
samun bayebaye masu-ruhaniya, ku 
bida ku yalwata a-chikkinsu garin ginin 
ekklisiya. Shi fa wanda ya ke zanche 
123 


Google 


14. 


14 


15 


16 


17 


18 
19 


20 


14 WASIKA TA FARI TA BULUS 


da harshe, shi yi roko shi sami ikon 
fasara. Gamma idan ni ke addu'a da 
harshe, ruhuna ke yin addu'a, amma 
azanchina kauwai ya ke. Kaka ke 
nan? In yi addwa da ruhuna, in yi 
addu'a da azanchina kuma: in raira- 
waka da ruhu, in raira-waka da azan- 
china kuma. Im ba hakka ba, kadan 
kana sa albarka da ruhu, shi wanda ya 
ke zammansa mara-sani, kaka za shi 
fadin Amin a-kan godiyarka, da shi ke 
ba ya san abin da ka ke fadi ba? 
Gamma kai lalai kana yin godiya da 
kyau, amma wanchan ba ya ginu ba. 
Na gode ma Allah, na darra ku duka 
yin zanche da harsuna : duk da hakka 
chikkin ekklisiya na fi soin yi magana 
guda biyar kadar bissa ga azanchina, 
domin in sanasda wadansu kuma, 
da in yi magana zambar goma da 


harshe. 


Yan-uwa, ga wojen azanchi kadda 
124 


Google 


21 


23 


24 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 14. 24 


ku zamma masu-kurchiya : amma ga 
wojen keta ku zamma jarirai, amma 
ga azanchi ku zamma chikkakun mu- 
tane. A-chikkin Attaurat an rubuta, 
Ta wurin mutane masu-bakin harsuna, 
ta wurin lebunan baki kuma za ni yin 
magana ga wannan alumma; amma 
duk da hakka ba za su ji ni ba, in ji 
Ubangiji. Harsuna fa domin alama 
ne, ba ga masu-bada gaskiya ba, amma 
ga marasa-bada gaskiya ; amma annab- 
chi domin alama ne, ba ga marasa- 
bada gaskiya ba, amma ga masu-bada 
gaskiya. Idan fa dukan ekklisiya tana 
tatare wuri daya, duka kwa suna ma- 
gana da harsuna, kadan marasa-karatu 
sun shigo, ko kwa marasa-bada gaskiya, 
ba sai su che kuna sururu ba? Amma 
idan duka suna annabchi, wani kwa 
ya shigo, mara-bada gaskiya ne, ko 
kwa mara-karatu, ya rinjayu a-hannun 
su duka, ya hukumtu a-hannunsu 
125 


Google 


14. 25 WASIKA TA FARI TA BULUS 


25 


26 


27 


28 


30 


31 


duka; asiran zuchiyatasa sun tonu; 
shi kwa sai ya fadi a-fuskatasa ya yi 
sujada ga Allah, yana furtawa hakika 
Allah yana wurinku. 


Sai mi fa, yan-uwa? Lokachinda 
kun taru wuri daya, kowa yana da 
nasa, wam da raira-waka, wani da 
kwoiyasuwa, wani da bayani, wani 
da harshe, wani da fasara. Bari a yi 
komi domin ginawa. Idan kowa yana 
zanche da harshe, sai mutum biyu, 
matuka uku, da daya daya fa; mutum 
daya kuma shina fasara: amma idan 
an rasa mai-fasara, wanchan shi yi 
shuru a-chikkin ekklisiya ; shi yi ma- 
gana ga kansa, da Allah kuma. Anna- 
bawa fa bari su yi magana su biyu 
ko uku, saura kwa su rarabe magana. 
Amma idan an yi bayani ga wani daya 
wanda ya ke zamne a-wurin, sai na 
farin nan shi yi shuru. Gamma du- 
kanku kuna da dama ku yi annabchi, 

126 


Google 


32 
33 


34 


35 


36 


37 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 14. 37 


da daya daya, domin dukan mutane su 
kwoiya, duk su sami galgadi kuma ; 
ruhohin annabawa kwa suna biyeya 
da annabawa ; gamma Allah ba Allah 
na yamutsai ba ne, amma na kwanchi- 
yar rai ne; tamkar da ya ke chikkin 
dukan ekklisiyai na tsarkaka. 


Bari mata su yi shuru chikkin 
ekklisiyai : gamma ba a yarda masu 
su yi magana ba; amma su zamma 
da biyeya, kammar yada Attaurat 
kuma ta fadi. Idan kwa suna so su 
kwoiya komi, sai su tambayi mazajensu 
chikkin gida : gamma abin kumya ne 
ga mache ta yi magana chikkin ekkli- 
siya. Kaka ke nan? ko dagga wurin- 
ku ne maganar Allah ta fita? ko kwa 
a-gareku kadai ta zo? 


Idan kowanne mutum yana maida 
kansa annabi ne, ko mai-ruhaniya ne, 
sai shi sansanche abubuwan da ni ke 
rubuta maku, umurnin Ubangiji ne. 

127 


Google 


14. 38 WASIKA TA FARI TA BULUS 


38 Amma idan kowa da rashin sani ne, 


39 


shi zamna da rashin sani. 


Ku yan-uwana fa, ku yi muradin 
yin annabchi, kadda kwa a hana yin 


40 zanche da harsuna. Amma a yi abu 


15 


duka da hankali da natsuwa. 


Yanzu, yan-uwa, ina sanasda ku 
Bishara wada na yi maku wa'azinta, 
wada kuka karba kuma, inda ku ke 


2 tsayawa kuma, wada ku ke chira kuma 


ta wurinta ; idan kuna rike da zanche 
wanda na yi maku wa'azi, im ba bada 


3 gaskiya banza kuka yi ba. Gamma na 


bayas gareku tun dafari abin da ni 
kuma na karbi, Almasihu ya mutu 
domin zunubanmu bissa ga Litatafai ; 


4 aka bizne shi; an tashe shi kan rana 
5 ta uku bissa ga Litatafai; ya bayanna 


ga Safa; kana ga su goma sha biyu ; 


6 kana ya bayanna ga wadansu yanuwa, 


sun fi hamsaminya, baki daya, a-chik- 
"1928 


7 
8 


10 


11 


12 


13 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 156... 13 


kinsu fa yawanchi sun wanzu har wa 
yau, amma wadansu sun rigaya sun 
yi barchi; kana ya bayanna ga Yakub; 
kana ga dukan Manzanin ; dagga ba- 
yan duka kuma ya bayanna gareni, 
kammar ga wanda an haife shi bakwoi- 
ni. Gamma ni autan Manzani ne, 
ni da ban issa a che da ni Manzo ba, 
da shi ke na tsananta ekklisiya ta 
Allah: amma abin da na zamma, na 
zamma bissa alherin Allah: alherinsa 
fa da aka bayas a-gareni ba ya zamma 
banza ba; amma duk na fi su yawan 
wahalla : ba kwa ni ba, amma alherin 
Allah da ke tare da ni. Ko ni dai, 
ko su ne, hakka mu ke yin wa'azi, 
hakka kuma kuka bada gaskiya. 


Amma idan ana wa'azin Alma- 
sihu da an tashe shi dagga matatu, 
kaka wadansu dagga chikkinku suna 
chewa babu tashin matatu? Amma 
idan babu tashin matatu, Almasihu 

129 E 


Google 


15. 14 WASIKA TA FARI TA BULUS 


14 kuma ba a tashe shi ba: Idan kwa 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


ba a tada Almasihu ba, wa'azinmu 
banza ne, bangaskiyarku kuma banza 
che. Hakika kwa, har an tarasda mu 
masu-shaidan zur ga Allah; gamma 
mun shaida Allah ya tada Almasihu : 
ba ya kwa tashe shi ba, idan ba a tada 
matatu ba. Gamma idan ba a tada 
matatu, ba a tada Almasihu kuma : 
idan kwa ba a tada Almasihu ba, ban- 
gaskiyarku kuma banza che; har yanzu 
kuna chikkin zunubanku. Har wadan- 
nan kuma da sun yi barchi chikkin 
Almasihu sun lalache. Idan mun yi 
hope ga Almasihu chikkin wannan 
rai kadai, mun fi dukan mutane ban 
tausai. 


Amma dai an tada Almasihu dag- 
ga matatu, yayan fari dagga chikkin 
wadanda ke barchi. Gamma tun da 
mutuwa ta wurin mutum ta ke, ta 
wurin mutum kuma tashin matatu ya 

130 


Google 


22 


23 


24 


25 
26 


27 


28 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 15. 25 


ke. Gamma kammar chikkin Adamu 
duka suna mutuwa, hakkanan kuma 
chikkin Almasihu duka za su rayu. 
Amma kowanne chikkin jeruwassa : 
Almasihu yayan fari; kana su da ke 
na Almasihu, chikkin zuwansa. Bayan 
wannan sai matuka, sa'anda za ya bada 
mulki ga Allah, Uba; sa'anda ya riga- 
ya ya kawasda dukan hukumchi, da 
dukan sarauta, da dukaniko. Gamma 
shi doile ya yi mulki, har ya sa dukan 
makiyansa kalkashin sawayensa. Ma- 
kiyi na karshe da za a kawas, mutuwa 
ne. Gamma, Ya mayasda dukan komi 
chikkin mulki dagga kalkashin sawa- 
yensa. Amma sa'anda ya che, An 
mayasda dukan komi chikkin mulki, 
a-sarari ya ke ba a lisafta shi wan- 
da ya mayasda dukan komi a-chikkin 
mulkinsa. Sa'anda an gamma an ma- 
yasda dukan komi a-chikkin mulkinsa, 
sa'annan shi Dan da kansa kuma za 

131 
Google 


15. 29 WASIKA TA FARI TA BULUS 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


ya zamma chikkin mulkin wannan 
wanda ya mayasda dukan komi a- 
chikkin mulkinsa, domin Allah ya 
zamma duka chikkin duka. 


Im ba hakka ba kaka wadannan 
za su yi wadanda a ke yi masu baptis- 
ma sabada matatu? Idan ba a tada 
matatu ko kadan, donmi a ke yi masu 
baptisma sabili da su? donmi kuma 
mu ke tsayawa chikkin hatsari kowa- 
che sa'a? Hakika, yan-uwa, bissa ga 
fahariyan nan sabada ku, wada ni ke 
da ita chikkin Almasihu Isa Ubangi- 
jinmu, mutuwa ni ke yi kowache rana. 
Idan bissa ga kammar mutane na yi 
fada da namomin jeji chikkin Afisas, 
mi ya anfana mani? Idan ba a tada 
matatu, bari mu chi mu sha, gamma 
gobe za mu mutu. Kadda ku yau- 
daru: Lizimtar mugunta ta kan þata 
kyawawan tadodi. Ku falka dagga 
magagi da adilchi, ku bar zunubi; 

132 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 15. 41 


gamma wadansu ba su da sanin Allah : 
ina fadin wannan domin in kunyatad- 
da ku. 


Amma wani za shi che, Kaka 
a ke tada matatu ? da wanne irin jiki 
kuma su ke zuwa? Kai wawa, abin 
da ka ke shibkawa da kanka ba shi 
samun rai ba, sai ya rigaga ya mutu 
tukuna: kuma abin da ka ke shibkawa, 
ba jikin da za ya zamma ka ke shib- 
kawa ba, amma kwaya che zalla, ha- 
lama ta alkamma che, halama ta wani 
iri che; amma Allah ke ba shi jiki 
yada ya nufa, ga kowanne iri kuma 
nasa jiki. Ba dukan nama daya ne 
ba: amma akwoi wani na mutum, 
da wani nama na dabobi, da wani nama 
na tsuntsaye, da wani kuma na kifaye. 
Akwoi jikuna da ke na samma, da 
jikuna na duniya: amma daraja ta 
na samma dabam, daraja kwa ta na 
duniya dabam. Akwoi daraja ta rana 

133 


Google 


15. 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


42 WASIKA TA FARI TA BULUS 


dabam, daraja ta wata kuma dabam, 
da wata daraja kuma ta tamrari; 
gamma tamraro ya bambamta da tam- 
raro ga daraja. Hakkanan kuma tashin 
matatu ya ke. Ana shibkassa chikkin 
rubewa; ana tashinsa chikkin rashin 
ruba: ana shibkassa chikkin kaskan- 
chi: ana tashinsa chikkin daraja: 
ana shibkassa chikkin rashin karfi; 
ana tashinsa chikkin iko: ana shib- 
kassa jiki mai-nama; ana tashinsa 
jiki mai-ruhaniya. Idan akwoi jiki 
mai-nama, akwoi kuma mai-ruhaniya. 
Hakka kuma an rubuta, Mutum na 
fari Adamu ya zamma rayayen rai. 
Adamu na karshe ya zamma ruhu 
mai-rayasuwa. Amma abin da ke 
mai-ruhaniya ba shi ne na fari ba, saf 
abin da shi ke mai-jiki; kana abin 
da shi ke mai-ruhaniya. Mutum na 
fari dagga kassa ne, ba-turbayi : mu- 
tum na biyu dagga samma ya ke. 
134 


Google 


48 


49 


50 


51 


52 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 15. 54 


Kammar yada ba-turbayi ya ke, hak- 
kanan ne su da ke na turbaya kuma: 
kammar yada na samma ya ke, hak- 
kanan ne kuma su da ke na samma. 
Kuma kammar yada mun yafa kammar 
na turbaya, hakkanan kuma za mu 
yafa kammar na samma. 


Amma wannan ni ke fada yan- 
uwa, nama da jini ba su da iko su gaji 
mulkin Allah; mai-rubewa kuma ba 
shi gadon rashin ruba. Ga shi, ina 
fada maku asiri: Ba dukanmu za mu 
yi barchi ba, amma za a sake mu duka, 
farat daya, da kyaptar ido, da karar 
kafo na karshe : gamma kafo za shi yin 
kara, matatu kuma za su tashi marasa- 
rubuwa, mu kuma za mu sake. Gamma 
doile sai wannan mai-rubuwa shi yafa 
rashin ruba, wannan mai-mutuwa kwa 
shi yafa rashin mutuwa. Amma 
sa'anda wannan mai-rubuwa ya rigaya 


. ya yafa rashin ruba, wannan mai- 


135 
Google 


15. 56 WASIKA TA FARI TA BULUS 


mutuwa kuma ya yafa rashin mutuwa, 
sa'annan wannan batun da an rubuta 
za ya tabatta, chewa, An-hade mutuwa 
55 a-nassarche. Ya mutuwa, inna nas- 
sarakki? Ya mutuwa, inna karrinki ? 
56 Karrin mutuwa zunubi ne; ikon zunubi 
57 dagga Shara ne: amma godiya ga 
Allah, wanda ya ke ba mu nassara ta 
wurin Ubangijinmu Isa Almasihu. 
58 Domin wannan, yan-uwana masoyana, 
ku kaffu yada ba ku kauwuwa, kullum 
kuna yawaita chikkin aikin Ubangiji, 
da shi ke kun sani wahallarku ba banza 
ta ke ba chikkin Ubangiji. 


16 Zanchen tatarar kurdi fa domin 
tsarkaka, kammar yada na yi wasichi 
ga ekklisiyai na Galatiya, hakka 

2 kuma sai ku yi. A-kan rana ta fari 
ga bakwoi kowanne a-chikkinku shi 
aje ajiya, gwalgwadon samuwa da ya 
ke yi, domin kadda a yi ta tatarawa 

3 sa'anda na zo. Kuma sa'anda na zo,- 

136 
Google 


10 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 1G. 10 


dukan wadanda kuka yarda da su, 
su zan aika da takardu su kai 
kyautarku zuwa Kuddus: idan ya issa 
ni in tafi kuma, sai su taffi tare da 
ni. Amma ni z0 wurinku, bayanda na 
rigaya na ratsa Makidoniya; gamma 
ratsa Makidoniya ni ke yi; amma tare 
da ku watakila zan zamna, har kwa in 
yi damanna, domin ku yi mani rakiya 
chikkin taffiyata inda za ni duka. 
Gamma ba ni so in gan ku yanzu 
chikkin ratsawa; gamma ina bege in 
zamna tare da ku yan kwanaki, idan 
Ubangiji ya yarda. Amma zan jima 
chikkin Afisas har Pantikost; gamma 
kofa mai-girma mai-yalwar aiki tana 
gareni a-bude, masu-kushe kuma suna 
dayawa. 


Idan dai Timothawus ya zo, ku 
lura shi zamna wurinku ba tare da 
tsoro ba; gamma alkin Ubangiji ya ke 
aikatawa kammar yada ni ke yi kuma: 

137 E 2 


Google 


16. 11 WASIKA TA FARI TA BULUS 


11 


12 


kadda fa kowa ya rena shi. Amma ku 
raka shi chikkin taffiyatasa lafiya, 
domin shi zo wurina: gamma ina 
sauraronsa tare da su yan-uwa. Amma 
ga zanchen Abulus, dan-uwa, na roke 
shi da gaske shi zo wurinku tare da 
yan-uwa; amma ba ya yi nufi ya zo 


- yanzu ba ko kadan ; amma sa'anda ya 


. 13 


14 


15 


16 


17 


sami zarafi ya zo. 


Ku yi tsaro, ku tsaya da karfi 
chikkin Imani, ku mazakuta, ku kar- 
fafa. Abin da ku ke yi duka, da 
kamna a yi shi. 

Yanzu, yan-uwa, ina rokonku, (kun 
san gidan Istifanas, yayan fari ne dagga 
Akaiya, su kuma sun sa kansu ga 
hidimar tsarkaka), ku zamma kuna 
biyeya ga irin wadannan kuma, har ga 
dukan wanda ya ke taimako chikkin 
aiki, yana wahalla. Ina murna kuma 
da zuwan Istifanas da Furtunatus da 
Akaikus : gamma abin da ya gaza 

188 : 


Google 


18 


19 


20 


21 
22 


23 


24 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 16. 24 


dagga gareku su suka bayas. Gamma 
suka farfado da ruhuna duk da naku: 
ku sansantadda irin wadannan fa. 


Ekklisiyai na Asiya suna gaishe 
ku. Akila da Bariskilla suna gaishe 
ku dayawa chikkin Ubangiji, duk da 
ekklisiya da ke chikkin gidansu. 
Dukan yan-uwa suna gaishe ku. Ku 
gaida juna da sumba mai-tsarki. 


Gaisuwata ni Bulus da hannuna. 
Idan kowanne mutum ba ya yi kamnar 
Ubangiji, ya zamma la'anane. Ubangi- 
jinmu yana zuwa. Alherin Ubangiji 
Isa Almasihu shi zamna tare da ku. 
Kamnata ta zamna tare da ku duka 
chikkin Almasihu Isa. Amin. 


139 


Google 


WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 
ZUWA GA KORINTHIYAWA 


Bulus, Manzon Almasihu Isa ta 
wurin nufin Allah, da kuma Timothawus 
dan-uwanmu, zuwa ekklisiya ta Allah 
wada ke a-Korinthus, tare da dukan 
tsarkaka wadanda ke chikkin Akaiya 
2 duka: Alheri gareku da salama dagga 
wurin Allah Ubanmu da Ubangiji Isa 
Almasihu. 


3 Albarka ga Allah na Ubangijinmu 
Isa Almasihu da Ubansa, Uban jejiyan- 
kai da Allah na dukan ta'aziya; shi da 

4 ke yi mana ta'aziya chikkin dukan kun- 
chinmu, har da za mu iya ta'azantadda 
wadanda ke chikkin kowanne kunchi, ta 

140 


Google 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 1. 9 


wurin ta'aziya wada mu da kanmu 
muka ta'azantu da ita dagga wurin 
Allah. Gamma kammar yada azabai 
na Almasihu suna yawaita zuwa gare- 
mu, hakkanan kuma ta'aziyarmu tana 
yawaita ta wurin Almasihu. Amma ko 
mun kuntata, domin ta'aziyarku ne da 
chetonku; kuma ko mun ta'azantu, 
domin ta'aziyarku ne, wada tana 
aikawa a-chikkin jimrewar wadannan 
azabai wadanda mu kuma muna sha : 
hope namu a-kanku kuma mai-tsayawa 
ne; da shi ke mun sani, kammar yada 
ku masu-tarayan azabai ne, hakkanan 
kuma ku masu-taraya ne chikkin ta- 
'aziya. Gamma, yan-uwa, ba mu so ku 
rasa sanin zanchen kunchinmu da ya 
same mu chikkin Asiya, muka nau- 
waita kwarai, har ya fi karfinmu, har 
ranmu muka fidda zuchiya chikki: 
labudda kwa, mu da kanmu muna da 
hukumchin mutuwa a-chikkin ranmu, 


141 


Google 


1. 10 WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


10 


11 


12 


13 


domin kadda mu dogara ga kanmu, 
amma ga Allah wanda ke tada matatu : 
wanda ya tswame mu dagga chikkin 
mutuwa mai-girma hakka, har kwa za 
shi tswame mu: mun kwa sa zuchi- 
yammu gareshi nan gabba za shi yi ta 
tswame mu kuma; ku kuma tare 
kuna taimako dominmu da addwar- 
ku; domin mutane dayawa su bada 
godiya a-kanmu, sabada kyauta da 
aka ba mu dagga hannun mutane da- 
yawa. 


Gamma fahariyammu ke nan, 
shaidar lamirinmu, chewa, mu chikkin 
tsarki da sahihanchi na Allah, muka yi 
tasarrufinmu chikkin duniya, bale fa 
zuwa gareku, ba chikkin hikima ba-jiki 
ba, amma chikkin alherin Allah. 
Gamma ba mu rubuta maku 'wani abu 
dabam da wanda kuna karantawa ba, 
ko kwa da kuna shaida, ni kwa ina 


14 hope ku shaida har matuka: kammar 


142 
Google 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 1. 19 


` yada kuma kuka shaida mu bissa bissa, 


16 


17 


18 


19 


chewa, mu ne fahariyakku, kammar 


yada ku kuma fahariyammu ne, 
chikkin ranar Ubangijinmu Isa. 


Da wannan aminchewa fa ina da 
nufi in zo wurinku tun ba yau ba, 
domin ku sami wani alheri na biyu; 
dagga wojenku kuma in wuche zuwa 
chikkin Makidoniya, dagga Makidoniya 
kuma in sake koma wurinku, in sami 
rakiya a-wurinku chikkin taffiyata zuwa 
Yahudiya. Yayinda na yi nufi hakka 
fa, halin zara na nuna? ko kwa al- 
'amuran da ni kan kudurta, bissa ga 
kaidar jiki ni ke kudurta su, har ya 
zamma a-gareni akwoi i, i da aja, aa? 
Amma dai kammar yada Allah mai- 
aminchi ne, maganarmu zuwa gareku 
ba i da awa ba che. Gamma Dan 
Allah, Isa Almasihu, wanda aka yi wa- 
'azinsa a-chikkinku ta bakinmu, ni da 
Silwanus da Timothawus, ba 1 da aja 

143 


Google 


'1. 20 WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


ba ne, amma chikkinsa akwoi i. 

20 Gamma komi yawan alkawalai na 
Allah, a-chikkinsa akwoi i: domin 
wannan fa ta wurinsa akwoi Amin, 

21 zuwa darajar Allah ta wurinmu. Shi 
fa wanda ya ke karfafa mu tare da ku 
chikkin Almasihu, ya kuma shafe mu, 

22 Allah ne; wanda kuma ya hatimche 
mu, ya ba mu shigambiyar Ruhu 
chikkin zukatanmu. 


23 — Amma ina kirran Allah domin ma- 
shaidi ga raina, na ķi zuwa Korinthus 

24 domin in sawaka maku. Ba sarauta 
mu ke yi bissa bangaskiyarku ba, 
amma mataimaka ne na farinzuchi- 
yarku: gamma da bangaskiya ku ke 
9 tsayawa. Amma a-raina na kulla wan- 
nan shawara, ba ni sake zuwa wurinku 

2 ba da baķinzuchiya. Gamma idan ni 
na bakanta ranku, wanene ke faranta 
zuchiyata, sai shi wanda nasa rai ya 

3 bakantu ta wurina? Wannan abu fa 

144 


Google 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 2. 8 


na rubuta, domin, lokachinda na zo, 
kadda in sami bakinchikki ga wadanda 
ya kamata in yi murna da su; ina 
aminchewa da ku duka, farinchik- 
kina shi ne farinchikkinku duka. 
Gamma dagga chikkin kunchi mai- 
yawa da radadin zuchiya na rubuta 
maku da hawaye dayawa; ba domin a 
bakanta maku chikki ba, amma domin 
ku san kamna wada ni ke yi maku ma- 
fi yawa. 


Amma idan akwoi wanda ya jawo 
bakinchikki, ba gareni ya jawo bakin- 
chikki ba, amma ga dukanku ne bissa 
bissa (kadda in nauwaita maku 
dayawa). Hukumchin da aka yi ma 
irinsa ta bakin mutane dayawa ya ishe 
shi; ya zamma fa gwoma ku gafarta 
masa, ku yi masa ta'aziya kwa, kadda 
ya zamma da ko kaka irin wannan shi 
dulmaya domin yawan bakinchikki. 


8 Domin wannan fa ina rokonku ku 


145 
Google 


2. 9 WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


9 


10 


11 


12 ` 


13 


14 


15 


gwoda masa aikin kamna. Gamma da 
wannan nufi na rubuta, domin in 
sansanche da shaidarku, ko masu- 
biyeya ne ku chikkin dukan al'amura. 
Amma wanda ku ke gafarta masa komi, 
ni kuma hakka: gamma abin da na 
gafarta kuma, in dai na yi gafarar 
komi, sabili da ku na yi, a-gabban 
Almasihu: domin kadda Shaitan ya 
chi ribar komi a-bissanmu : gamma ba 
mu chikkin jahilchin makidansa. 


Sa'anda na zo Taruwas fa domin 
Bisharar Almasihu, kuma aka bude 
mani kofa chikkin Ubangiji, ban sami 
rangwami chikkin ruhuna ba, da shi ke 
ban iske Titus dan-uwana ba: amma 
da na yi salama da su, na fita zuwa 
Makidoniya. Amma godiya ga Allah, 
wanda kullum yana kai mu gabba 
chikkin nassara chikkin Almasihu, 
yana bayanna sheshekin saninsa kuma 
koinna ta wurinmu. Gamma mu she- 
146 


Google 


16 


17 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 3. 3 


sheki mai-dadi ne na Almasihu zuwa 
ga Allah, chikkin wadanda a ke 
chetonsu, da kuma chikkin wadanda ke 
lalachewa; ga wadannan shesheki 
dagga mutuwa zuwa mutuwa: ga 
wadanchan dagga rai zuwa rai. Wa- 
nene kwa ya issa ga wadannan al'amura? 
Gamma mu ba kammar masu-yawa ba 
ne, batar maganar Allah ke nan: amma 
kammar na sahihanchi, amma kam- 
mar dagga Allah, a-gabban Allah, 


muna magana chikkin Almasihu. . 


ND 


Muna soma koda kanmu ke nan 
kuma? ko kwa muna bukata, kammar 
da wadansu ke yi, wasikan kodawa 
zuwa gareku ko kwa dagga wurinku ? 
Ku ne wasikanmu, rubutatu chikkin 
zukatanmu, sananu ne, karantatu ne 
ga dukan mutane; bayannanu ne ku 
wasikar Almasibu, abin hidimarmu 
ne, rubutachiya ba da tadawa ba, 
amma da Ruhun Allah mai-rai; ba 

147 


Google 


3. 


4 


10 


Google 


WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


chikkin alluna na duchi ba, amma chik- 
kin alluna da ke zukata na nama. Muna 
kwa da wannan irin aminchewa ga 
Allah, ta wurin Almasihu : ba chewa 
mu bissa kanmu mun issa, mu maida 
komi kammar dagga kanmu ya ke; 
amma issammu dagga Allah che; 
wanda ya kuma issadda mu muna 
masu-hidiman sabon alkawali; ba na 
harafi ba, amma na ruhu ne: gamma 
harafi yana kissa, amma ruhu yana 
bada rai. Amma idan hidimar mu- 
tuwa, rubutachiya da harufa chikkin 
duwatsu, ta zo tare da daraja, har 
yayan Israila ba su iya kaffa idanunsu 
a-fuskar Musa domin darajar fuskatasa ; 
daraja fa mai-shudewa : kaka hidimar 
ruhu za ta rasa mafifichiyar daraja? 
Gamma idan hidimar kayasuwa abin 
daraja che, bale fa hidimar adilchi 
ta fi daraja. Gamma hakika abin da 
aka maishe shi da daukaka, a-wannan 


148 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 3. 18 


woje ba a maishe shi da daukaka ba, 
sabili da daukaka wada ke mafifichiya. 
Gamma idan wannan mai-shudewa 
tana da daraja, bale mai-wanzuwa tana 
chikkin daraja. 


Da shi ke fa muna da hope irin 
wannan, muna zanche na gabba gadi, 
ba kwa kammar Musa, da ya rufe 
fuskatasa da lulubi, domin kadda yayan 
Israila su kaffa ido a-kan matukar 
mai-gushewa: amma hankalinsu ya 
taurare: gamma har wa yau chikkin 
karatun tsofon alkawali wannan lulubi 
ya wanzu, ba a kware ba; a-chikkin 
Almasihu kwa an kawas. Amma har 
wa yau, yayinda ana karatun Musa 
duka, luluþin yana nan yana rufe 
zuchiyassu. Amma yayinda za a juya 
zuwa wojen Ubangiji duka, ana kawas- 
da lulubin. Ubangiji dai shi ne Ru- 
hun: kuma inda Ruhun Ubangiji ya 
ke, nan akwoi yanchi. Amma dukan- 

149 


Google 


4. 


4 


1 


2 


WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


mu, da fuska ba lulubi tana juya dara- 
jar Ubangiji kammar madubi, muna 
sauyuwa zuwa chikkin wannan sura 
dagga daraja zuwa daraja, sai ka che 
dagga wurin Ubangiji Ruhun. 


Da shi ke fa muna da wannan 
hidima, kammar yada muka sami jin- 
kai, ba mu yi yaushi ba: amma mun 
kakabe boyayun al'amura na kumya, 
ba mu yi taffiya chikkin kirsa, ba mu 
gudana maganar Allah da algus kuma ; 
amma bissa ga bayannuwar gaskiya 
muna koda kanmu ga lamirin kowanne 
mutum a-gabban Allah. Amma dai 
idan Bisharammu tana rufe, a-rufe ta 
ke chikkin wadanda su ke lalachewa : 
a-chikkinsu kwa allahn wannan zamani 
ya makamtadda hankulan marasa-bada 
gaskiya, domin kadda hasken Bisharal 
darajar Almasihu, wanda shi ke surar 
Allah, ya waye masu. Gamma ba 
kanmu mu ke wa'azi ba, amma Alma- 

150 


Google 


O> 


© 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 4.14 


sihu Isa Ubangiji ne, mu da kanmu 
kwa bayinku ne sabili da Isa. Da 
shi ke Allah ne, wanda ya che, Haske 
dagga chikkin dufu za ya haskaka, 
shi ne ya haskaka chikkin zukatanmu, 
domin a bada haske na sanin darajar 
Allah chikkin fuskar Isa Almasihu. 


Amma muna da wannan kaya mai- 
daraja chikkin tukane na kassa, domin 
mafifichin girman iko ya kasanche na 
Allah, ba dagga wurin mu da kanmu 
ba: mun matsu ga kowanne sashi, 
amma ba mu kuntata ba; mun damu, 
amma ba ya kai fidda zuchiya ba; 
ana binmu da tsanani, amma ba 


“abar mu yasasu ba; an fyada 


10 


11 


mu a-kassa, amma ba a halaka mu 
ba; kullum a-chikkin jiki muna dauke 
da matasuwar Isa, domin ran Isa 


kuma ya bayanna chikkin jikinmu. 


Gamma mu da mu ke a-raye, tutur 
ana bashe mu ga mutuwa sabili da Isa, 
151 


Google 


4. 12 WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


domin ran Isa kuma shi bayanna 
chikkin jikinmu mai-mutuwa. Hakka- 
nan fa mutuwa tana aikawa a-chikkin- 
mu, amma rai a-chikkinku. Amma 
tun da muna da wannan ruhun bangas- 
kiya kansa, bissa ga abin da an rubuta. 
Na gaskanta, domin wannan fa na 
yi magana; mu kuma muna gas- 
kantawa, domin wannan kwa mu ke 
magana; da shi ke mun sani shi 
wanda ya tada Ubangiji Isa za ya 
tashe mu kuma tare da Isa, ya mika 
mu kuma tare da ku. Gamma dukan 
abu sabili da ku ne, domin alheri, 
da ya ribanbanya ta wurin masu-yawa, 
ya sa godiya ta yawaita zuwa darajar 
Allah. 


Domin wannan fa ba mu yi yaushi 
ba; amma ko da mutume namu na 
fai yana lalachewa, mutume namu na 
chikki yana sabontuwa yau da gobe. 
Gamma kunchinmu mai-sauki, wanda 

152 


18 


w 


ZUWA GA KORINTHIYAWA bi". 


ke don lokachi kadan, yana aika 
dominmu nauyin daraja madawami 
gabba gabba kwarai; muna nan ba 
mu lura da al'amuran da ke ganuwa, 
amma sai da marasa-ganuwa : gamma 
alamuran da a ke gani na zamani 
ne; amma al'amuran da ba su ganuwa 
madawama ne. 


Gamma mun sani idan gidan 
alfarwa tamu na duniya ya rushe, muna 
da gini dagga wurin Allah, gidan da 
ba a yi da hannuwa ba, madawami 
ne, chikkin sammai. Gamma hakika 
chikkin wannan muna nishi, muna 
marmari mu sami yafuwa da ma- 
zamninmu wanda ke dagga samma : 
idan ko da samun yafuwa, ba a iske mu 
da tsiraichi ba. Gamma hakika mu 
da ke chikkin wannan alfarwa muna 
nishi, mun nauwaita ; ba chewa muna 
so a kware mana sutura, amma a kara 
a-bissanta, domin abin da ke na mutu- 

153 


Google e- 


5. 5 WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


5 wa rai shi hadiye. Shi fa wanda ya 
gudana mu zuwa wannan abu kansa, 
Allah ne, wanda ya ba mu shigambiyar 

6 Ruhu. Da shi ke fa kullum muna 
da karfinzuchiya, muna kwa sane 
muddar muna mazamna chikkin jiki, 

7 a-rabe mu ke da Ubangiji (gamma 
bissa ga bangaskiya mu ke taffiya, 

8 ba bissa ga aini ba); muna da karfin- 
zuchiya, ina chewa, mun fi so kuma mu 
kasanche a-rabe da jiki, muna ma- 

9 zamna tare da Ubangiji. Domin 
wannan fa anniyammu ke nan, ko 
muna mazamna ko muna rabe, mu 

10 zamma masu-gamshe shi. Gamma 
doile dukanmu za mu bankada a-gabban 
dakilin shari'a na Almasihu ; domin 
kowanne daya shi karbi sakaiya, 
gwalgwadon abin da ya aika, chikkin 
jiki, ko nagari ko mugu. 

11 Da shi ke fa mun san tsoron Uban- 
giji, muna rinjayi mutane, amma mu 

154 


Google 


12 


13 


14 


15 


16 


ZUWA GA: KORINTHIYAWA 5. 16 


mun bayannu ga Allah ; ina kwa sa zu- 
chiya mun zamma bayannanu chikkin 
lamirai naku. Ba mu koda kanmu ku- 
ma gareku ba, amma domin a ba ku 
kaffa ta fahariya sabada mu, domin ku 
sami abin amsawa ga wadanda su ke 
fahariya a-kan abin da ke na aini, ba 
na zuchiya ba. Gamma ko ba mu 
chikkin hankali, ga Allah ne; ko 
kwa muna chikkin hankali, a-gareku 
ne. Gamma kamnar Almasihu tana 
i mana; gamma hakka mun gani, daya 
ya mutu sabili da duka, dukan fa suka 
mutu; ya mutu kuma sabili da duka, 
domin wadanda ke rayuwa, kadda su 
kara rayuwa ga kansu, amma ga wanda 
ya mutu sabili da su ya tashi kuma. 
Domin wannan fa nan gabba ba mu 
kara sanin kowanne mutum bissa ga 
zanchen jiki ba: ko da mun san 
Almasihu bissa ga zanchen jiki, duk 
da hakka yanzu ba mu kara saninsa 
155 


Google j 


b. 17 WASIKA TA BIYU TA BULUS .MANZO 


17 


18 


19 


20 


21 


hakkanan ba. Idan fa kowanne mutum 
yana chikkin Almasihu, sabon halita 
ne: tsofofin al'amura sun shude; ga 
kwa, sun zamma sabobi. Amma abu 
duka na Allah ne, wanda ya sulhunta 
mu ga kansa ta wurin Almasihu, har 
ya ba mu hidima ta sulhu; wato, 
Allah yana chikkin Almasihu yana 
sulhunta duniya zuwa kansa, ba kwa 
tare da lisafta laifofinsu a-bissansu 
ba, ya kuma damka mana maganar 
sulhu. 


Mu fa ambassadors ne madadin 
Almasihu, sai ka che Allah yana yin 
roko ta wurinmu: muna rokonku ma- 
dadin Almasihu, ku sulhunta ga Allah. 
Shi wanda ba ya san kowanne zunubi 
ba, ya maishe shi shi zamma zunubi 
sabili da mu; domin mu mu zamma 
adilchin Allah a-chikkinsa. 


156 
Google 


6 


-J 


ZUWA GA KORINTHIYAWA BAN 


Muna fa aiki tare da shi, muna 
rokonku kwa kadda ku karbi alherin 
Allah banza (gamma ya che, 

Chikkin lokachi na karba na yi 

sauraro gareka, 

Chikkin ranar cheto kuma na 

agaje ka: 
ga shi, yanzu ne lokachi na karba; 
ga shi, yanzu ne ranar cheto) : kadda 
mu bada dalilin tuntube chikkin komi, 
domin kadda a yi zargin hidimarmu ; 
amma chikkin kowache matsalla mu 
koda kanmu, masu-hidimar Allah, 
chikkin hankuri mai-yawa, chikkin 
kunchi, chikkin bukata, chikkin 
matsuwa, chikkin buge-buge, chikkin 
sarka, chikkin rigima, chikkin wahallai, 
chikkin tsaro, chikkin tatawui ; chikkin 
tsarki, chikkin ilmi, chikkin tsawon 
jimrewa, chikkin nasiha, chikkin Ruhu 
Mai-tsarki, chikkin kamna mara-riya, 
chikkin maganar gaskiya, chikkin ikon 
157 


Google 


6. 8 WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


Allah ; ta wurin sulke na adilchi a- 

8 hannun dama da hannun hagu, ta 
wurin daraja da kankanchi, ta wurin 
mugun ambato da kekyawan ambato ; 
kammar masu-rudi mu ke, masu- 

9 gaskiya ne kwa; kammar wadanda ba 
a sani ba, sananu ne kwa sarai; 
kammar mutuwa mu ke yi, ga kwa 
a-raye mu ke; kammar foraru ne, 

10 ba a kwa kashe mu ba ; kammar masu- 
'bakinchikki, tutut kwa murna mu ke 
yi: kammar matalauta, muna kwa 
wadatadda mutane dayawa; kammar 
marasa-wuri, ga mu maabutan dukan 
abu ne. 


11 Bakinmu a-bude ya ka gareku, 
ya ku Korinthiyawa, zuchiyammu a- 
12 fadade ta ke. Ba a-chikkinmu kun 
kuntata ba, amma kun kuntata 
13 chikkin zukata naku. Yanzu dai sai 
ku kuma ku bude zuchiyarku hak- 
kanan, wato sakamako ke nan da 
158 


Google 


14 


15 


16 


17 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 6. -Fi 


irin wanchan (ina magana wato ga 
yayana). 

Kadda ku gamma yoke mara-dache- 
wa tare da marasa-bangaskiya : gamma 
wache zumunta ke tsakanin adilchi 
da zunubi? ko kwa wache taraya 
haske ya ke da dufu? Kuma inna 
magammin Almasihu da Balala ? 
inna rabon mai-bada gaskiya kuma 
wurin mara-bada gaskiya? Inna gam- 
min haikalin Allah da gumaka? 
gamma mu haikalin Allah mai-rai ne; 
kammar yada Allah ya che, Ni zamma 
a-chikkinsu, ni yi taffiya a-chikkinsu ; 
in zamma Allahnsu, su kuma su zamma 
mutanena. Domin wannan. 

Ku fito dagga chikkinsu, ku 

ware, 
in ji Ubangiji, 

Kadda ku taþa kowanne abu mara- 

tsarki ; 

Ni ma in karþe ku, 

159 


Google 


6. 18 WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


18 In zamma Uba gareku, 

Ku ku a zamma yaya maza da 
mata gareni, 

7 in ji Ubangiji mai-iko duka. Da 
shi ke fa, kamnatatu, muna da 
wadannan alkawalai, bari mu tsar- 
kake kanmu dagga dukan kazamtar 
jiki da ta ruhu, muna kamala tsarki 

2 chikkin tsoron Allah. Ku bude mana 
zukatanku : ba mu zambachi kowa 
ba, ba mu bata kowa ba, ba mu 

3 chiwuchi kowa ba. Ban fadi wannan 
domin in kashe ku ba: gamma na 
rigaya na fadi, kuna chikkin zukatanmu 
har da za mu mutu mu rayu tare. 

4 Ni ga wojen zanche gareku gabba gadi 
ni ke kwarai, fahariyata kuma a-kanku 
mai-yawa che: chikke ni ke da ta- 
'aziya, sur ni ke da farinzuchiya 
chikkin duka kunchinmu. 


5 Gamma ko lokachinda muka zo 
chikkin Makidoniya, jikinmu ba ya 
160 


Google 


8 


- ZUWA GA KORINTHIYAWA 7. 9 


sami wani sauki ba, gamma a-kowache 
sassa muka kuntata ; a-woje da husuma, 
dagga chikki da tsorachetsorache. Duk 
da wannan shi wanda ya ke yi ma masu- 
tawali'u ta'aziya, wato Allah, ya yi 
mana ta'aziya da issowar Titus; ba 
kwa da issowassa kadai ba, amma 
kuma bissa ga ta'aziya wada ya 
ta'azantu da ita a-wurinku, yana ba 
mu labarin begenku, kewarku, da 
kishinku kuma domina; har na dada 
yin murna. Gamma ko da na sa kun 
yi bakinchikki da wasikata, ban yi 
ladama ba, ko da na yi ladama a-da ; 
gamma na ga wachan wasika ta bata 
zuchiyarku, ko da shi ke dan lokachi 
kadana ne. Yanzu murna ni ke yi, ba 
domin aka bata zuchiyarku ba, amma 
domin bachinzuchiya da aka yi ya 
kawo tuba: gamma bachinzuchiya 
irin na bin Allah aka yi maku, domin 
kadda ku sha hasarar komi ta wurin- 
161 F 


Google 


7. 10 WASIKA TA-BIYU TA BULUS MANZO 


10 


EL 


12 


13 


Google a 


mu. Gamma bachinzuchiya irin na 
bin Allah ya kan aika tuba zuwa cheto, 
tuba mara-ladama: amma bachin- 
zuchiya na duniya yana aika mutuwa. 
Gamma wannan abu kansa, bachin- 
zuchiya da aka yi maku irin na bin 
Allah, duba kaifin kokafewa da ya aika 
a-wurinku, i, duba, wache irin kariyar 
kai, i, wanne irin haushi, i, wanne irin 
tsoro, i, wanne irin bege, i, wanne irin 
kishi, i, wache irin daukar pansa! Ga 
kowanne abu kuka nuna kanku kubu- 
tatu ne a-chikkin wannan matsalla. 
Ko da shi ke fa na rubuta maku, ba 
domin wannan mai-laifi na yi ba, 
ba kwa sabada wanda aka yi ma laifin 
ba, amma domin tatalinku dominmu 
ya bayanna gareku a-gabban Allah. 
Domin wannan mun sami ta'aziya 
fa: chikkin ta'aziyarmu kwa mun 
dada murna kwarai sabada murnar 
Titus, da shi ke ruhunsa ya sami 
162 


14 


15 


16 


8 


ZUWA GA KORINTHIYAWA pn 


wartsakewa dagga gareku duka. 
Gamma idan na yi fahariyar komi 
a-kanku a-wurinsa, ban kumyata 
ba; amma kammar yada muka fada 
maku dukan abu chikkin gaskiya, 
hakkanan kuma fahariyammu, wada 
na yi a-gabban Titus, aka iske ta 
gaskiya che.  Kamnar zuchiyassa 
kuma ta fiye nufa wojenku, yana 
tuna da biyeyarku duka, karbassa da 
kuka yi tare da tsoro da rawan jiki. 
Ina murna domin chikkin kowache 
matsalla gabba gadi ni ke sabada 
ku. 


Amma, yan-uwa, muna sanashe 
ku alherin Allah wanda am bayas 
a-chikkin ekklisiyai na Makidoniya : 
chikkin gwoda shan kunchi mai-yawa, 
yalwar murnassu duk da talauchinsu 
ainu suka yawaita zuwa wadatar sakkin 
hannuwansu. Gamma  gwalgwadon 
ikonsu, ina shaida, har gabba da 

163 


Google 


8. 4 - WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


ikonsu, da yardar ransu suka bayas, 
4 suna ta rokonmu da nachiya mai-yawa 
a-kan zanchen wannan alheri da tara- 
5 yar hidima ga tsarkaka: wannan 
kwa, ba yada muka sa zuchiya ba, 
amma suka fara bada kansu ga Uban- 
giji, kar kuma a-garemu bissa ga nufin 
6 Allab. Har mu kuma muka galga- 
dadda Titus, kammar yada ya rigaya 
ya fara, hakkanan kuma shi chikka 
7 wannan alheri a-chikkinku. Amma 
kammar yada kun yalwata chikkin 
dukan abu, da bangaskiya, da furtawa, 
da ilmi, da dukan himmar rai, da 
kamnarku garemu, sai kuma ku yal- 
wata chikkin wannan alheri. Ba 
zanche iri na umurni ni ke yi ba, 
amma domin ta wurin himmar rai na 
wadansu a gwoda sahihanchin kam- 
9 narku kuma. Gamma kun san alherin 
Ubangijinmu Isa Almasihu, wanda 
ko da shi ke mawadachi ne, duk da 
164 


Google 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 8. 15 


wannan sabili da ku ya zamma da 
talauchi, domin ta wurin talauchinsa 
ku zamma mawadata. Nan kwa ni 
ke bada ganin hankalina: gamma 
wannan ya kamata a-gareku, ku da 
kuka rigaya farawa tun bara, ba ai- 
kawa kadai ba, amma nufa kuma. 
Amma yanzu sai ku chikka aikawan 
kuma; domin kammar yada akwoi 
yardan nufa, hakkanan kuma kara- 
sawa ta tabatta bissa ga iyawarku. 
Gamma in da nufin yi, abin karba ne 
gwalgwadon abin da ke wurin mutum, 
ba gwalgwadon abin da ba shi da 
shi. Gamma ma fadin wannan, ba 
domin a sawaka ma wadansu ba, ku ku 
yi wahalla : amma domin a daidaita ; 
yalwarku yanzu a-wannan loto wadata- 
suwar tasu bukata, domin yalwassu 
kuma ta zamma wadatasuwar taku 
bukata; domin daidaita ta kasanche : 
kammar yada an rubuta, Wanda ya 
165 


Google 


©. 16 WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


16 


17 


18 


19 


tatara mai-yawa ba ya yi ringi ba; 
wanda ya tatara kadan kwa ba ya 
rasa ba. 


Amma godiya ga Allah, wanda 
ya sa chikkin zuchiyar Titus wannan 
tatalinku. Gamma hakika ya karbi 
galgadinmu ; amma domin shi da kan- 
sa yana da zafin niya, don kansa ya 
fita zuwa gareku. Tare da shi kuma 
mun aike dan-uwanmun nan wanda 
yabonsa chikkin Bishara ya tafi 
chikkin dukan ekklisiyai; ba kwa 
hakkanan kadai ba, amma sanyaye 
ne shi dagga ekklisiyai shi yi taffiya 
tare da mu a-chikkin zanchen wannan 
alheri, wanda mu ke hidimassa zuwa 
darajar Ubangiji, domin kuma a nuna 
niyammu : muna gudun wannan, kadda 
kowanne mutum shi sa mana zargi a- 
chikkin wannan baiwa da mu ke 
hidimatta : gamma muna tatalin al'a- 
muran da ke masu-daraja, ba gabban 

166 


Google 


a a 


22 


23 


24 


9 


2 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 9. 2 


y 

Ubangiji kadai ba, amma gabban 
mutane kuma. Tare da su kuma 
mun aike dan-uwanmu, wanda mun 
gwoda shi so dayawa, mun iske shi 
mai-niya ne chikkin al'amura dayawa, 
bale yanzu ya dada niya ķwarai, sabada 
aminchewa mai-girma wada ya ke 
da ita a-wojenku. Idan aka tambaya 
Titus, abokin tarayana ne, da abokin 
aikina kuma zuwa gareku; ko kwa 
yan-uwanmu, 7 su kuma manzanin 
ekklisiyai ne, darajar Almasihu. 
A-gabban ekklisiyai fa ku nuna masu 
shaidar kamnarku da fahariyammu 
kuma sabili da ku. 


Gamma wojen zanchen hidimar 
bayasuwa ga tsarkaka, babu bukata 
gareni in rubuta maku: gamma na san 
niyarku, wada ina yin fahariya a-kanku 
wurin Makidoniyawa, ina chewa, tun 
bara Akaiya tana nan a-shiriye; 
kishinku kuma ya kokartadda mutane 

167 
Google 


9. 3 
9 


6 


7 


WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


dayawa a-chikkinsu. Amma na aike 
yan-uwa, domin kadda fahariyammu 
a-kanku ta zamma wofi a-wojen wan- 
nan zanche; domin kuma ku zamma 
a-shiriye, kammar yada na fadi; 
domin kadda ya zamma da ko kaka, 
idan wadansu na Makidoniya sun zo 
tare da ni, sun tarasda ku ba ku da 
shiri, mu (kadda mu che, ku) mu 
kumyata chikkin wannan aminchewa. 
Na ga ya wajaba fa in yi ma yan-uwa 
roko, su wuche gabba zuwa gareku, 
su rigaya su tara albarkarku da kuka 
alkawarta a-da, domin wannan ya 
zamma a-shiriye, waton abin albarka 
ne, a na zulama ba. 


Amma wannan ni ke fadi, Wanda 
ya ke shibka da koro da koro za ya 
girbe; wanda ya ke shibka da yal- 
wa, da yalwa kuma za ya girbe. 
Kowanne mutum shi aika bissa yada 
ya annita a-zuchiyassa; ba da chichi- 

168 


Google 


10 


11 


12 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 4. 12 


jewa ba, ba kwa kammar ta doile ba: 
gamma Allah yana son mai-bayasuwa 
da dadin rai. Allah kwa yana da iko 
ya sa dukan alheri shi yawaita 
zuwa gareku; domin ku, da ku ke 
kullum da dukan samu chikkin ko- 
wanne abu, ku yalwata zuwa kowanne 
kekyawan aiki: kammar yada an 
rubuta, 

Ya warwatsa, ya bayas ga tala- 

kawa; 

Adilchinsa ya tabatta har abada. 
Shi kuma wanda yana kawo iri ga mai- 
shibka, da hatsi domin abinchi, za ya 
kawo irinku na shibka, za ya ribanbanya 
shi kuma, shi hauhawadda diyan adil- 
chinku: kuna fa wadatuwa da komi 
zuwa dukan bayasuwa hannu sakke, 
wanda yana aika godiya ga Allah ta 
wurinmu. Gamma aikin wannan 
hidima ba ya biya bukatan tsarkaka 
kadai ba, amma yana yalwata kuma ta 

169 F 2 


Google 


9. 13 WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


13 


14 


15 


wurin godiya mai-yawa zuwa ga Allah; 
da shi ke ta wurin gwodawar wannan 
hidima suna daukaka Allah bissa ga 
biyeyar shaidarku ga Bisharar Alma- 
sihu, kuma bissa ga albarkar kyautarku 
garesu da dukan mutane; su kwa 
da kansu, chikkin roko dominku, suna 
begenku sabada mafifichin alherin 
Allah da ke chikkinku. Godiya ga 
Allah domin kyautatasa wada ta fi 
gabban maganą. 


Ni Bulus da kaina dai bissa ga 
tawali'u da labshin hali na Almasihu 
ina rokonku, ni da ni ke a-gabban- 
ku mai-kaskantadda kai a-chikkinku, 
amma domin ina rabe da ku ina da gab- 
ba gadi zuwa gareku: i, ina rokonku, 
sa'anda ina tare da ku kadda in nuna 
gabba gadi, tare da sankankanchewa 
irin da na zachi zan yi karfin hali da ita 
a-bissa wadansu, da ke maishe mu sai 
ka che muna taffiya bissa ga tabi'ar 

170 


-J 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 10. 9 


jiki. Gamma ko da muna taffiya chik- 
kin jiki, ba mu yin yaki bissa ga jiki ba 
(gamma makaman yakinmu ba na jiki 
ba ne, amma masu-iko ne gabban Allah 
da za a rushi wurare masu-karfi); muna 
rushe zachezache da kowanne ma- 
daukakin abu wanda ya ke daukaka 
swabanin sanin Allah, muna komo da 
kowanne tunani chikkin bauta ga biye- 
yar Almasihu ; muna shiri fa mu dauki 
pansa bissa dukan kangara, sa'anda 
biyeyarku ta chikka. Kuna lura da 
abin da ke gabban fuskarku. Idan 
kowa yana aminchewa da kansa shi na 
Almasihu ne, bari shi sake lura da 
wannan a-ransa kuma, kammar yada 
shi na Almasihune, mu kuma hakkanan. 
Gamma ko da za ni yin fahariya mai- 
yawa da dama a-kan zanchen hukum- 
chinmu (wanda Ubangiji ya ba mu 
domin a gina ku, ba domin a rushe ku 
ba), ba zan kumyata ba: kadda a gan 
171 


Google 


10. 10 WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


ni ina so in tsoratadda ku da takarduna. 
10 Gamma, Takardunsa, in ji su, masu- 
kwari ne, masu-karfi; amma ainin 
jikinsa rarauna ne, zanchensa kwa ba 
11 wani abu ba ne. Bari irin wannan 
mutum shi lura da wannan, abin da mu 
ke chikkin zanche ta wurin wasikai 
sa'anda ba mu nan, hakka mu ke kuma 
a-chikkin aiki sa'anda muna wurin. 
12 Gamma mu ba mu yi karfin gabba mu 
azza kanmu chikkin wadansu masu- 
koda kansu, ko kwa mu gamma 
kanmu da su: amma su da kansu, 
domin suna gwoda kansu da kansu, 
suna kwa gamma kansu da kansu, 
13 sun rasa hikima. Amma mu ba mu a 
yi fahariya gabba da iyakammu, amma 
gwalgwadon misalin iyaka wada Allah 
ya yanka mana, shi kai har zuwa 
14 gareku. Gamma ba mu mika kanmu 
abin da ya fi gabban yawa, sai ka che 
ba mu kai gareku ba: gamma muka zo 
172 


Google 


15 


16 


17 


18 


2 


3 


ZUWA GA KORINTHIYAWA Nu 


har wojenku chikkin Bisharar Almasihu; 
ba fahariya mu ke yi ba gabba da 
iyakammu, wato, chikkin ehan wadan- 
su; amma muna sa zuchiya, yayinda 
bangaskiyarku tana yin girma, mu mu a 
daukaka a-chikkinku gwalgwadon iya- 
karmu, zuwa gabba gabba, da za mu yi 
wa'azin Bishara har zuwa kassashen da 
ke gabbanku, ba a yi fahariya a-chikkin 
yankin wani, a-kan zanchen abin da ke 
a-shiriye ga hannunmu. Amma wanda 
ke fahariya, bari shi yi fahariya chikkin 
Ubargiji. Gamma ba shi wanda ke 
koda kansa a ke yarda da shi ba, sai 
wanda Ubangiji ke koda. 


Da ma kun iya jimrewa da ni ina 
wauta kadan: i, sai ku yarda mani. 
Gamma ina kishinku da kishi irin na 
Allah: gamma na damre amrenku ga 
miji daya, domin in mika ku buduruwa 
mai-tsabta ga Almasihu. Amma ina 
jin tsoro, kammar yada machiji ya rudi 

173 


Google 


11. 4 WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


~] 


Hawa'u da wayonsa, kadda kuma ya 
zamma da ko kaka azanchenku ya 
bache dagga sahihanchi da tsabta da ke 
wojen Almasihu. Gamma idan wanda 
ya zo, yana wa'azin wani Isa dabam, 
wanda ba mu yi wa'azinsa ba, ko kwa 
idan kun karbi wani ruhu dabam, 
wanda da ba ku karba ba, ko kwa wata 
Bishara dabam, wada da ba ku amsa 
ba, kuna yin kyau ka kuna jimrewa da 
shi. Gamma na azza ni ba bayan ma- 
fifitan Manzani ni ke ba ko kadan. 
Amma ko da harshena irin na jahili ne, 
ba hakka ni ke ga ilmi ba; mu dai, 
chikkin kowanne abu mun bayanna 
maku wannan a-gabban dukan mutane. 
Na yi laifi da na kaskantadda kaina 
domin ku ku daukaka, da shi ke na yi 
maku wa'azin Bisharar Allah kyauta ? 
Na zalumchi wadansu ekklisiyai, da shi 
ke ima karbi haki a-garesu domin in yi 
maku hidima ; sa'anda ina tare da ku 
174 


Google 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 11. -15 


ina kwa bukata, ban nauwaita ma kowa 
ba; gamma yan-uwa, sx’ anda suka zo 
dagga Makidoniya, suka taimake ni 
gwalgwadon bukatata ; chikkin dukan 
abu fa na tsare kaina kadda in nauwaya 
maku, zan kwa tsare. Gaskiyar Alma- 
sihu ni ke chikki, wannan fahariya ba 
ta hanuwa gareni chikkin kassashen 
Akaiya. Donmi? don ba ni kamnache 
ku ba ? Allah ya sani. Amma abin da 
ni ke yi, shi zan yi kuma, domin in 
toshe kaffa ga wadanda su ke neman 
kaffa; domin chikkin abin da su ke 
fahariya da shi, a iske su kammar mu. 
Gamma irin wadannan masu-kariyan 
manzanchi ne, maaikata masu-hayin- 
chi, suna juya da kansu kammar 
Manzanin Almasihu. Wannan kwa ba 
abin al'ajibi ba ne; gamma har Shaitan 
da kansa ya kan juya da kansa kammar 
malaika na haske. Ba wani abu fa 
masu-hidimansa kuma su juya da kansu 
175 


Google 


11; 


16 


17 


18 


19 


16 WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


kammar masu-hidiman adilchi; wadan- 
nan matukassu za ta zamma gwalgwa- 
don ayukansu. 


Ina sake fadi, Kadda kowa shi azza 
ni mai-wauta ne; amma idan kuna 
yi, sai ku karbe ni duk da hakkanan 
mai-wauta, domin kuma in yi fahariya 
kadan. Abin da ni ke fadi, ba dagga 
wojen Ubangiji ni ke fadi ba, amma 
sai ka che chikkin wauta, chikkin 
karfin gabban nan na fahariya. Tun 
da shi ke mutane dayawa suna faha- 
riya bissa ga jiki, ni ma in yi fahariya. 
Gamma da fara'a kuna jimrewa da 
marasa-wayo, domin ku da kanku 
masu-hikima ne. Gamma kuna jimre- 
wa da mutum, idan ya kai ku chikkin 
bauta, idan ya chanye ku, idan ya 
kama ku, idun ya daukaka kansa, 
idan ya mare ku a-fuska. Magana 
da ni ke yi waton makalama ne, sai 
ka che mu raunana ne. Duk da hakka 

176 


Google 


22 


24 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 11. 26 


iyakar inda kowa yana da gabba gadi 
(chikkin wauta ni ke zanche), ni kuma 
ina da gabba gadi. Su Ibraniyawa 
ne? ni ma hakkanan ne. Su 
Israilawa ne? ni ma hakkanan ne. 
Su zuriyar Ibrahim ne? ni ma hakka- 
nan ne. Su masu-hidiman Almasihu 
ne? (Ina magana kammar rudade) 
bale fa ni; chikkin wahallai masu-yawa 
gabba da nasu, chikkin kurkuku daya- 
wa gabba da nasu, chikkin bugebuge 
gabba da misali, chikkin machemache 
so dayawa. Dagga hannun Yahudawa 


| so biyar na sha bulala arbain daya 


25 


26 


babu. So uku aka duke ni da 
sanduna, so daya aka jejefe ni da 
duwatsu, so uku jirgi ya fashe da ni, na 
taba kwana da yini ina chikkin zurfin 
bahar; chikkin tafiya so dayawa, 
chikkin hatsarin koguna, hatsarin 
mafassa, hatsarin dangina, hatsarin 
Alummai, hatsari chikkin birni, 
ER: 


Google 


11. 27 WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


hatsari chikkin jeji, hatsari chikkin 
bahar, hatsari a-wurin makariyatan 
27 yan-uwanchi; chikkin dawoiniya da 
wahalla, chikkin. tsaretsare so dayawa, 
chikkin yungwa da kishi, chikkin 
rikon baki so dayawa, chikkin dari 
28 da huntanchi. Banda wadannan abu 
da ba a ambata, akwoi abin da ke 
matsa ni kowache rana, tatalin dukan 
29 ekklisiyai. Wanene rarauna, ni ba 
rarauna fa? wanene a ke tuntubadda 
30 shi, ni ban kuna ba? Idan doile ne 
in yi fahariya, sai in yi fahariya a-kan 
al'amuran da sun taba wojen raunina. 
31 Allah na Ubangiji Isa da Ubansa, shi 
da shi ke mai-albarka har abada, ya 
32 san ba kariya ni ke yi ba. Chikkin 
Dimashka mai-riko kalkashin Harisu 
sarki ya tsare birnin Dimashkawa, 
33 domin shi damke ni: ta chikkin taga 
kwa aka zararadda ni chikkin samfo 
a-garu, har na chere ma hannuwansa. 


178 


Google 


12 


I 


r 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 12. 6 


Sai in yi fahariya, ko da ba ya 
dache ba; amma in yi ta zanchen 
wahayu da bayannebayanne dagga 
wurin Ubangiji. Na san wani mutum 
chikkin Almasihu, yau shekara goma 
sha huda ne (ko chikkin jiki ne, ko ba 
tare da jiki ba, ban sani ba; Allah ya 
sani), wannan mutum dai an fyauche 
shi har samma ta uku. Na kwa san 
mutumen nan (ko chikkin jiki ne, ko 
ba tare da jiki ba, ban sani ba; Allah 
ya sani), aka fyauche shi zuwa chikkin 
Paradise, har ya ji zantatuka wadanda 


ba su faduwa, wadanda ba ya halatta 


mutum shi furta. Sabili da wannan 
mutum za ni yin fahariya: amma 
sabili da kaina ba ni yin fahariya ba, 
sai domin kumamanchina. Gamma ko 
ina da nufi in yi fahariya, ba zan 
zamma mai-wauta ba; gamma gaskiya 
zan fadi: amma ina yin hankuri, 
kadda kowanne mutum shi kai ni 
179 


(30 gle 


12. 


=] 


7 WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


gabba da wada ya gan ni, ko kwa wada 
ya ke ji dagga gareni. Sabada ma- 
fifichin girman  bayannebayanne— 
domin wannan, domin kadda in fiye 
daukaka, aka ba ni kaya chikkin jikina, 
manzon Shaitan shi mamare ni, domin 
kadda in fiye daukaka. Na yi roko 
ga Ubangiji so uku sabada wannan, 
a raba ni da. shi. Ya fa che mani, 
Alherina ya ishe ka: gamma chikkin 
kumamanchi ikona ya ke chikka. Na 
gwomache fa in yi fahariya chikkin 
kumamanchina, wannan kwa da 
farinchikki mai-yawa, domin karfin 
Almasihu shi innuwantadda ni. 


10 Domin hakka fa ina jin dadi chikkin 


11 


kumamanchi, da chiwuchechiwuche, 
da bukatai, da tsananchetsananche, 
da fitinu, sabili da Almasihu : gamma 
sa'anda ina rarauna, saannan mal- 
karfi ni ke. 


Na zamma mai-wauta : ku kun 
180 


Google 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 12: 16 


tilasa mani; gamma da ku ne za ku 
koda ni: gamma ba inda ni ke komo 
bayan mafifitan Manzanin nan, ko da 


12 ni ba wani abu ba ne. Hakika aka 


13 


14 


15 


16 


gudana alamun Manzo a-wurinku 
chikkin iyakar hankuri, bissa ga alamu 
da al'ajibai da ikoki. Gamma a-inna 
ne kuka zamma komo baya ga sauran 
ekklisiyai, sai dai ni da kaina da ban 
nauwaya maku ba? ku yafe mani 
wannan laifi. 


Ga shi, loton nan na uku ke nan 
ina da shirin zuwa gareku; ba kwa 
za ni nauwaita maku ba: gamma ku 
ni ke bida, ba abinku ba ne: gamma 
ba aikin yaya ba ne su yi tatalin iyaye, 
amma iyaye, su yi ma yaya. Ni ma 
da farinchikki sarai na yarda im batas 
har kwa a batasda ni sabili da rayu- 
kanku. Idan ni ina dada kamnarku 
kwarai, kamna ta ragu zuwa gareni ku- 
ma? Amma shi ke nan ; ba ni da kaina 

181 


Google 


12. 17 WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


17 


18 


19 


20 


na nauwaita maku ba; amma, tun da ina 
da hila, na kama ku da wayo. Na 
chiwuche ku ta hannun kowanne 
dayan wadanda na aike su gareku? 
Na roki Titus, na kwa aike wanchan 
dan-uwa tare da shi. Titus ya 
chiwuche ku? taffiyammu da shi ba 
da Ruhu daya ba che? ba sawo daya 
muka bi ba 


Loton nan duka kuna tsamani 
muna kawo hamzari na kariyar kan- 
mu gareku. A-gabban Allah muna 
magana chikkin Almasihu. Amma 
dukan al'amuran, kamnatatu, domin 
ginanku ne. Gamma ina jin tsoro, 
lokachinda na zo, watakila ba zan iske 
ku yada ni ke so ba, ni kuma ku iske 
ni ba yada ku ke so ba; kadda ya 
zamma da ko kaka husuma, da hasada, 
da zafin zuchiya, da hamiya, da 
chegunguma, da anamimanchi, da 
kunkumburra da rigima su tashi; 

182 


Google 


21 


13 


b2 


“a 


ZUWA GA KORINTHIYAWA Tik 


kadda Allahna shi kaskantadda ni 
a-gabbanku, sa'anda na sake zuwa, har 
in yi bakinchikki a-kan dayawa dagga 
chikkin wadanda sun yi zunubi a-da, 
ba su kwa tuba ga barin kazamta da 
fasikanchi da mugun gurin da suka 
aikata. 


Wannan loto na uku ke nan ina 
zuwa gareku. A-bakin shaidu biyu 
ko uku kowache magana za ta tabatta. 
Na rigaya na fadi, ina kwa fadi tun ban 
zo ba, kammar loto na biyu da ina tare 
da ku, hakka yanzu, da ba ni wurinku, 
ga wadanda sun rigaya sun yi zunubi, 
har ga saura duka kuma, kadan na 
sake zuwa, ba ni sawakawa ; da shi ke 
kuna neman shaida ta Almasihu wanda 
ke magana a-chikkina; shi wanda ba 
rarauna ba ne a-gareku, amma mai- 
karfi ne a-chikkinku: gamma ta wurin 
rashin karfi aka gichiye shi, amma ta 
wurin ikon Allah ya ke rayuwa. Gam- 

183 


Google 


13. 5 WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


6 
7 


10 


ma mu kuma raunana ne a-chikkinsa, 
amma za mu rayu tare da shi ta wurin 
ikon Allah zuwa gareku. Ku gwoda 
kanku ko kuna chikkin imani; ku yi 
wa kanku kwankwanto. Ko ba ku 
sani ba ku da kanku, Isa Almasihu 
yana chikkinku? in dai ba yasasu ne 
ba ku. Amma ina da hope za ku sani 
mu ba yasasu ba ne. Muna fa addu'a 
ga Allah kadda ku yi kowache mu- 
gunta; ba domin a gan mu yardadu 
ne mu, amma domin ku ku yi kekya- 
wan aiki, ko da mu kammar yasasu ne, 
Gamma ba mu da iko mu yi komi 
swabanin gaskiya, sai domin gaskiya. 
Gamma muna murna, yayinda mu 
mun zamma raunana, ku karfafa ne: 
wannan kwa mu ke addu'a, kamalanku. 
Domin wannan tun ba ni tare ina 
rubuta wadannan abu, domin loka- 
chinda ina tare kadda in yi maku da 
zafi, bissa ga hukumchi da Ubangiji ya 
184 


11 


12 


13 
14 


ZUWA GA KORINTHIYAWA 13. 14 


ba ni domin gini, ba domin rushewa 
ba. 


A-karewa, yan-uwa, ku zamma 
lafiya. Ku zamma chikkaku ; ku ta- 
'azantu; hankalinku ya zamma daya ; 
ku zamma chikkin salama : Allah kwa 
na kamna da na salama za ya zamna 
tare da ku. Ku gaida junanku da 
sumba mai-tsarki. 


Dukan tsarkaka suna gaishe ku. 


Alherin Ubangiji Isa Almasihu, 
da kamnar Allah, da zumuntar Ruhu 
Mai-tsarki, su zamna tare da ku duka. 


185 
Google 


WASIKA TA BULUS ZUWA 


1 


GA GALATIYAWA 


Bulus, manzo (ba dagga wurin 
mutane ba, ba kwa ta wurin mutum 
ba, amma ta wurin Isa Almasihu, 
da Allah Uba, wanda ya tashe shi 
dagga matatu), da kuma dukan yan- 
uwa wadanda ke tare da ni, zuwa ga 
ekklisiyai na Galatiya: Alheri zuwa 
gareku da salama dagga wurin Allah 
Uba, da Ubangijinmu Isa Almasihu, 
wanda ya bada kansa domin zunu- 
banmu, domin shi tswamo mu dagga 
chikkin wannan mugunyar duniya 
ta yanzu, bissa ga nufin Allahnmu 
Ubanmu: a-gareshi daraja zuwa za- 
manin zamanu. Amin. 

186 
Google 


10 


11 


ZUWA GA GALATIYAWA ! A S i 


Ina mamaki kuna chira da samli 
hakka dagga wurin shi wanda ya 
kirra ku chikkin alherin Almasihu 
zuwa wata Bishara dabam ; ita kwa ba 
wata Bishara ba che: sai dai akwoi 
wadansu da ke wahalshe ku, suna 
so su karkatadda Bisharar Almasihu. 
Amma ko da mu, ko da malaika dagga 
samma, ya yi maku wa'azin wata 
Bishara daban da wada muka yi 
maku ita, bari shi zamma la'anane. 
Kammar yada mun rigaya mun fadi, 
hakka kuma ni ke sake chewa yanzu, 
Idan kowanne mutum ya yi maku 
wa'azin wata Bishara dabam da wada 
kuka karba, bari shi zamma la'anane. 
Gamma ni yanzu, mutane ni ke rinja- 
ya, koko Allah ne? ko kwa ina nema 
in gami mutane? da a che ina ta 
gamin mutane har yanzu, ni ba 
bawan Almasihu ba ne. 


Gamma ina sanadda ku, yan-uwa, 
187 


Google 


1. 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


12 WASIKA TA BULUS 


ga zanchen Bishara wada na yi wa'a- 
zinta, ba dagga wojen mutum ta ke ba. 
Gamma ban karbe ta dagga hannun 
mutum ba, ba a kwa sanas mani da 
ita ba, amma ta wurin bayannuwar 
Isa Almasihu ta zo mam. Gamma 
kun ji labarin irin zammana chikkin 
addinin Yahudawa a-da, tsanantar 
ekklisiyar Allah da na yi gabba da 
misali, na lalata da ita: har kuma 
a-chikkin addinin Yahudawa na wuche 
wadansu tsararakina dayawa chikkin 
dangina, na fi su kwarai kishin tadodin 
ubanni. Amma sa'anda Allah, wanda 
ya kebe ni, tun dagga chikkin uwata, 
ya kirra ni kuma bissa ga alherinsa, 
yana nufi ya bayanna Dansa a-chik- 
kina, domin in yi wa'azinsa a-wurin 
Al'ummai ; nan-da-nan ban shawarchi 
nama da jini ba: ban kwa taff 
Kuddus ba wurin wadanda ke manzani 
gabbana: amma na taffi zuwa chikkin 
188 


Google 


ZUWA GA GALATIYAWA 2 


Arabiya; na sake komawa kuma 
Dimashka. 


18 Sa'annan bayan shekara uku na 
tafi Kuddus domin in ziyarchi Safa, 
na kwa kwana goma sha biyar tare 

19 da shi. Amma ban ga ko daya ba 
dagga chikkin sauran Manzani, sai dai 

20 Yakub dan-uwan Ubangiji. Zanchen 
al'amuran da ni ke rubuta maku fa, 
ga shi, gabban Allah, ba kariya ni ke 

21 yi ba. Sa'annan na zo chikkin kassa- 

22 shen Suriya da Kilikiya. Ni kwa ba 
sanane ba ne ga fuska wojen ekklisiyai 
na Yahudiya wadanda ke chikkin 

23 Almasihu : sai dai suka ji ana chewa, 
mai-tsanantarmu na da yanzu yana 
waazin imani wanda da ya ke 

24 lalatasuwa; suka  daukaka Allah 
a-chikkina. 


Sa'annan bayanda aka shekara 
goma sha hudu na sake tafiya Kuddus 
tare da Barnaba, ina dauki Titus kuma 

189 
Google 


ND 


wW 


Ha 


WASIKA TA BULUS 


tare da ni. Bissa ga wahayi kuma 
na tafi; na kwa rataba masu Bishara 
wada. na yi wa'azinta a-wurin Alum- 
mai, amma a-þoye a-gabban wadanda 
su ke magabbata, domin kadda ya 
zamma ina gudu, ko kwa na rigaya na 
yi gudu, banza. Amma ko Titus da ya 
ke tare da ni, domin shi Ba-Helleni ne, 
ba a tilasa shi shi karþi kachiya ba: 
wannan kwa sabada masu-kariyan yan- 
uwanchi wadanda aka shigo da su a- 
boye, wadanda suka shigo a-make garin 
su yi gwangwanin yanchinmu da mu 
ke da shi chikkin Almasihu Isa, domin 
su kai mu chikkin bauta: mu kwa ba 
mu zauda masu ba bissa ga kaskanchi, 
ko da sa'a daya; domin sahihanchin 
Bishara ya wanzu a-wurinku. Amma 
dagga wurin wadanda a ke maishe su 
magabbata (kominene su ke, ba ru- 
wana da wannan ba: Allah ba ya tara 
mutum ba)—wadannan, ni ke fadi, su 
190 


Google 


10 


11 


12 


ZUWA GA GALATIYAWA 2. 19 


magabbata ba su kare ni da komi ba : 
ba kwa wannan kadal ba, sa'anda sun 
gani am bayas a-gareni Bishara ta 
rashin kachiya, kammar Bitrus Bi- 
shara ta kachiya (gamma shi wanda 
ya aika domin Bitrus zuwa manzan- 
chi na kachiya, ya kuma aika domina 
zuwa Aľummai); sa'anda kwa suka 
gane alherin da aka ba ni, su Yakub 
da Safa da Yohanna, wadanda ana 
maishe su jigajigai, suka ba ni da 
Barnaba hannuwan dama na zumunta, 
domin mu taff wurin Al'ummai, su 
kwa su tafi wurin na kachiya; sai 
dai suna so mu tuna da matalauta ; 
wannan abu kwa ni ina da anniyar 
aikawa. 


Amma sa'anda Safa ya zo Anta- 
kiya, na tsaya masa fuska da fuska, 
domin fadade ne shi. Gamma tun 
wadansu dagga wurin Yakub ba su 
rigaya sun z0 ba, ya kan chi tare da 

191 


Google a. 


a. 


13 


14 


15 


16 


13 WASIKA TA BULUS 


Aľummai: amma sa'anda suka zo, ya 
noke ya ware kansa dabam, yana jin 
tsoron wadanda ke na kachiya. Sau- 
ran Yahudawa kuma suka yi rikichi 
tare da shi; har ma Barnaba da kansa 


ya jawu bissa ga rikichinsu. Amma 


sa'anda na ga ba su yi tafiya sosai 
bissa ga gaskiyar Bishara ba, a-gab- 
bansu duka na che ma Safa, Idan kai, 
da ka ke Ba-Yahudi, kana zammanka 
yada Al'ummai su ke yi, ba kammar 
da Yahudawa ke yi ba, kaka ka ke 
tilasa Alummai su zamma yada Yahu- 
dawa ke yi? Mu domin mu Yahudawa 
ne da tabia, ba kwa masu-zunubi na 
Al'ummai ba, amma mun sani mutum 
ba za shi barata bissa ga ayukan 
sharia ba, sai ta wurin bangaskiya 
chikkin Isa Almasihu, mu da kanmu 
muka bada gaskiya ga Almasihu Isa, 
domin mu barata ta wurin bangaskiya 
chikkin Almasihu, ba bissa ga ayukan 
192 


Google 


17 


18 


19 


20 


21 


ZUWA GA GALATIYAWA 2:. 2f 


sharia ba: gamma bissa ga ayukan 
shara ba mai-rai da za shi barata. 
Amma idan, tun muna bida mu barata 
chikkin Almasihu, an iske mu da kan- 
mu masu-zunubi ne, Almasihu mai- 
hidiman zunubi ne? Allah shi sawaka. 
Gamma idan na sake gina wadannan 
alamura da na risþe su, na shaida 
kaina mai-ketaren doka. Gamma ni 
ta wurin sharia na mutu ga sharia, 
domin in rayu ga Allah. An gichiye 
ni tare da Almasihu ; ina kwa rayuwa ; 
amma dai yanzu ba ni ba ne, amma 
Almasihu ke rayuwa dagga chikkina : 
wannan rat kwa da ni ke rayuwa 
chikkin jiki ina rayuwa chikkin bangas- 
kiya, bangaskiya wada ta ke chikkin 
Dan Allah, wanda ya kamnache ni, 
ya bada kansa kuma domina. Ni ban 
banzanta alherin Allah ba: gamma 
idan adilchi a-wurin shara ya ke, 
Almasihu ya mutu banza ke nan. 
193 G 


Google 


a? WASIKA TA BULUS 


Ya ku Galatiyawa marasa-wayo, 
wanene ya yi maku maita, ku da aka 
nuna Isa Almasihu a-sarari gichiyeye 

2 a-gabban idanunku? Wannan kadai 
ni ke so in chiri saninsa dagga gare- 
ku, Ta wurin ayukan shari'a kuka 
karbi Ruhu, ko kwa ta wurin labari na 

3 bangaskiya ? Kuna da rashin wayo 
hakka? bayan kun fara chikkin Ruhu, 

4 yanzu kuna karasa chikkin jiki? Kun 
jimre da abu dayawa hakka kauwai ? 

5 in kwa kauwai ne. Shi fa wanda ya 
ke ba ku Ruhu, yana kwa aika ikoki 
a-chikkinku, ta wurin ayukan shari'a 
ya ke yi, ko kwa ta wurin labari na 

6 bangaskiya? Kammar yada Ibrahim 
ya gaskanta Allah, aka kwa lisafta 

7 wannan adilchi ne a-gareshi. Kun 

gane fa su wadanda ke dagga wojen 
bangaskiya, su ne yayan Ibrahim. 

8 Nassi fa, da shi ke ya rigaya ya gane 
ta wurin bangaskiya Allah za ya ba- 

194 


Google KENA Nangapa AA 


10 


11 


12 


13 


ZUWA GA GALATIYAWA 3. 13 


ratadda Al'ummai, ya yi Bishara ga 
Ibrahim tun da, chewa, A-chikkinka 
dukan Al'ummai za su sami albarka. 
Ya zamma fa su wadanda ke dagga 
wojen bangaskiya albarkatatu ne tare 
da Ibrahim mai-aminchi. Gamma 
dukan wadanda ke dagga wojen ayu- 
kan shari'a kalkashin la'ana su ke: 
gamma an rubuta, Kowanne wanda 
ba ya lizima ga dukan abin da an 
rubuta chikkin litatafan Attaurat, garin 
ya aikata, la'anane ne. Gamma za- 
hiran ne, babu mutum da ke barata 
a-gabban Allah chikkin sharia: gam- 
ma, Mai-adilchi ta wurin bangaskiya 
za ya rayu ; shari'a fa ba dagga wojen 
bangaskiya ta ke ba; amma, Wanda 
ya aikata su a-chikkinsu za ya rayu. 
Almasihu ya panshe mu dagga la'anar 
Attaurat, da ya zamma la'ana maima- 
konmu: gamma an rubuta, Kowanne 
wanda ya ke ratayaye ga itache la- 
195 -> 


Google 


3. 


14 


15 


16 


ET 


18 


19 


Google 


14 WASIKA TA BULUS 


'anane ne: domin albarkar Ibrahim ta 
sabko ma Al'ummai chikkin Almasihu 
Isa; domin mu mu karbi alkawalin 
Ruhu ta wurin bangaskiya. 


Yan-uwa, ina zanche kammar mu- 
tane: Ko da alkawalin mutum ne 
kadai, kadan an karfafa shi, ba mai- 
kawasuwa, ba kwa mai-kara masa. 
Wadannan alkawalai fa ga Ibrahim 
aka fadi, da zuriyassa.' Ba ya che, 
Zuriyai, wato dayawa ne; amma, Ga 
zuriyakka, wato daya ne, Almasihu 
ke nan. Abin da ni ke chewa ke nan; 
Alkawalin da Allah ya rigaya ya 
karfafa, Attaurat, wada ta zo bayansa 
da shekara arbaminya da talatin, ba 
ta kawas da shi ba, har da za ta 
maida alkawali wofi. Gamma idan 
gado dagga wojen sharia ne, shi 
ba ruwansa da alkawali: amma Allah 
ya bayas da shi ga Ibrahim bissa ga 
alkawali. Minene shari'a fa? An da- 

196 


20 


21 


22 


23 


24 


ZUWA GA GALATIYAWA 3. 24 


da ta sabada ketaren doka, har wannan 
zuriya ta zo wada an yi alkawali da 
ita; aka kudurta ta kuma ta wurin 
malaika ta hannun matsakkanchi. 
Yanzu dai matsakkanchi ba na mu- 
tum daya ba ne; amma Allah daya 
ne. Bhari'a fa tana gaba da alkawalin 
Allah? Allah ya sawaka: gamma da 
a che am bada wata shari'a wada 
tana da iko ta rayas, da hakika adil- 
chi ya kasanche ta wurin sharia. 
Amma Litatafai sun kuble abu duka 
kalkashin zunubi, domin a bada alka- 
wali wanda ke ta wurin bangaskiya 
chikkin Isa Almasihu ga masu-bada 
gaskiya. 

Amma tun imani ba ya zo ba, aka 
tsare mu kalkashin shari'a, kublalu 
ne zuwa imani wanda za a bayanna 
dagga baya. Har kwa shari'a ta 
zamma mai-kwoiya mana ta kawo 
mu ga Almasihu, domin a baratadda 

197 
Google 


3. 25 WASIKA TA BULUS 


25 


26 


27 


28 


mu ta wurin bangaskiya. Amma, da 
imani ya zo yanzu, nan gabba ba 
mu kalkashin mai-kwoiyasuwa ba. 
Gamma ku duka yayan Allah ne, ta 
wurin bangaskiya, chikkin Almasihu 
Isa. Gamma iyakar wadannan dagga 
chikkinku wadanda aka yi maku bap- 
tisma zuwa chikkin Almasihu kuka 
yafa Almasihu. Ba Ba-Yahudi ba 
Ba-Helleni, ba kwa bawa ba da, ba 
na miji ba ta mata: gamma dukanku 
chikkin Almasihu Isa daya ne. Idan 
ku na Almasihu ne, zuriyan Ibrahim 
ku ke kuma, magada ne bissa ga 
alkawalin. 


Amma ina chewa, muddar ma- 
gaji yana da kuruchiya, ba inda ya 
rabu da bawa, ko da shi ke ubangijin 
duka; amma yana hannun marika 
da wakilai har matukar kwanakin da 
uban ya sanya. Hakkanan mu kuma, 
sa'anda muna da kuruchiya, a-chikkin 

198 


Google 


ZUWA GA GALATIYAWA 4. 10 


bauta aka rike mu kalkashin ruknai 
na duniya: amma sa'anda chikkar 


4 kwanaki ta zo, Allah ya aiko Dansa, 


5 


6 


10 


haifafe dagga mache, haifafe dagga 
kalkashin shari'a, domin ya panshi 
wadanda ke kalkashin shari'a, domin 
mu karbi zamman riko na yaya. Da 
shi ke ku kuma yaya ne, Allah ya 
aiko Ruhun Dansa chikkin zukatanmu, 
yana kirra, Ya Abba, Uba. Damin 
wannan fa kai dagga yanzu ba bawa 
ba ne, amma da ne; idan kuma 
da ne, magaji ne kwa ta wurin 
Allah. 


Amma sa'annan, ku da ba ku san 
Allah ba, kuna chikkin bauta ga wa- 
danda bissa ga tabi'a ba alloli ba ne: 
amma yanzu da kun kai ga sanin 
Allah, wato kun sanu ga Allah, kaka 
ku ke juyawa kuma zuwa raunanan 
ruknai matsiyata, inda ku ke nufi ku 
sake yin bauta kuma? Kuna kiyaye 

199 
Google pa. 


4. 


11 


12 


13 


14 


15 


16 
17 


18 


11 WASIKA TA BULUS 


wanaki, da watani, da wakatai, da 
shekaru. Ina ji maku tsoro, kadda ya 
zamma na yi dawoiniya da ku banza. 

Ina rokonku, yan-uwa, ku zamma 
kammar ni, gamma ni kammar ku 
ne. Ba ku yi mani wani laifi ba: 
amma kun sani sanadin kumaman- 
chin jikina na yi maku wa'azin Bi- 
shara loton nan na fari: abin nan 
kwa na chikkin jikina wanda ya ke 
jaraba gareku ba ku rena ba, ba ku 
ki ba; amma kuka karbe ni kammar 
malaika na Allah, kammar Almasihu 
Isa. Inna fa wannan barka naku? 
gamma ina shaidarku, da ya yuwu, 
da kun chire idanu naku, ku ba ni 
su. Na fa zamma makiyinku, domin 
ina fada maku gaskiya? Su suna 
nemanku da kishi ba da kekyawan 
nufi ba; hakika suna so su rufe ma- 
ku kofa, domin ku neme su. Amma 
da kyau ne a zamma abin nema 

200 


Google 


19 


20 


23 


24 


25 


ZUWA GA GALATIYAWA 4. 25 


da kishi chikkin kekyawar matsalla 
kowanne yayi, ba lokachin da ni ke 
tare da ku kadai ba. Yayana kanka- 
nana, wadanda ni ke sake wahallar 
haifuwarku har Almasihu shi sifantu 
a-chikkinku, i, dama ina wurinku 
yanzu, in sake wata muriya; gamma 
na damu sabada ku. 


Ku fada mani, ku da ku ke so ku 
zamma masu-hukumtuwa ga shara, 
ba ku ji sharia ba? Gamma an 
rubuta, Ibrahim yana da yaya biyu, 
daya dagga wojen kwarkwara, daya 
dagga wojen diya. Amma na wojen 
kwarkwara an haife shi bissa ga kaidar 
jiki ; amma na diyan ta wurin alkawali. 
Wadannan al'amura fa da misali a-chik- 
kinsu : gamma waqdannan mataye alka- 
wali biyu ne; daya dagga duchin Sina, 
mai-haifuwa zuwa bauta, wato Haja- 
ratu ke nan. Wannan Hajaratu fa 
duchin Sina che chikkin Arabiya, tana 

201 G 2 


Google 


4:26 WASIKA TA BULUS 


misalta Kuddus na yanzu: gamma 
tana chikkin bauta duk da yayanta. 
26 Amma Kuddus da ke samma diya che, 
27 wato uwammu ke nan. Gamma an 
rubuta, 

Ki yi farinchikki, ke bakarariya 
da ba ki haifu ba; 

Ki passa shewa ki tada muriya, 
ke da ba ki yi wahallar chikki 
ba: 

Gamma yayan mara-amre sun fi 
na mai-miji yawa. 

28 Mu dai, yan-uwa, yayan alkawali ne 
29 kammar Ishaku. Amma kammar yada 
ya ke a-wanchan loto, shi wanda aka 
haifa bissa tabi'ar jiki ya tsananta ma 
wannan da aka haifa bissa tabi'ar 
Ruhu, hakka ya ke yanzu kuma. 
30 Amma kaka nassin ya fadi? Ka fitar 
da kwarkwara duk da danta: gamma 
dan kwarkwara ba za shi yin gado tare 
31 da dan matar amre ba. Mu fa, yan- 
202 


Google 


7 


ZUWA GA GALATIYAWA 5. 8 


uwa, ba yayan kwarkwara ne, amma 
na matar amre. Sabada diyanche 
Almasihu ya yantadda mu: ku tsaya 
fa da kyau, kadda ku sake nanadewa 
chikkin kangin bauta. 


Ga shi, ni Bulus ina che maku, 
idan kun karbi kachiya, Almasihu ba 
ya anfana maku komi ba. Labudda, ina 
shaida ma kowanne mutum mai-karban 
kachiya, shi mabarchi ne garin ya 
aikata dukan shari'a. Kun baraiche 
dagga Almasihu, ku da ku ke so ku ba- 
rata ta wurin sharia; kun bache dag- 
ga alheri. Gamma mu ta wurin Ruhu 
bissa bangaskiya muna sauraron hope na 
adilchi. Gamma chikkin Almasihu Isa 
ko kachiya, ko rashin kachiya ba su 
anfana komi ba; sai dai bangaskiya 
wada ta ke aikawa ta wurin kamna. 
Da kuna yin chere da kyau; wa ya 
hana ku har da ba za ku yi biyeya da 


8 gaskiya ba? Wannan rinjaya fa ba : 


203 
Google 


5. 


9 


9 
10 


11 


12 


13 


14 


15 


WASIKA TA BULUS 


dagga wurin wanda ya kirra ku ba che. 
Yeast kankani ya kan gamma dukan 
churi. Ina aminchewa gareku chikkin 
Ubangiji, ba za ku yi wani hankali 
dabam ba: amma wanda ke wahalshe 
ku za ya sha hukumchinsa, ko wa shi 


ke. Amma ni, yan-uwa, idan ni ke yi 


maku wa'azin kachiya har wa yau, don 
minene a ke tsanantata har yanzu? 
an kawas da abin tuntube na gichi- 
ye ke nan. Da ma wadannan da 
ke tada hankalinku su yi ma kansu 
yanke. 


Gamma ku, yan-uwa, sabada di- 
yanchi aka kirra ku; sai dai kadda 
diyanchi naku shi zamma dalili ga 
jiki, amma ta wurin kamna ku zamma 
masu-hidima ga juna. Gamma dukan 
sharia ta hadu a-kan magana daya, 
magana ke nan, Sai ka kamna dan- 
uwanka kammar ranka. Amma in 
kuna chizon junanku kuna chanye 

204 


Google 


ZUWA GA GALATIYAWA by. 22 


junanku kuma, ku yi hankali kadda ku 
kare dagga hannun junanku. 


16 Gamma maganata ke nan, ku yi 
taffiya bissa ga Ruhu, ba kwa za ku 
17 biya sha'awar jiki ba. Gamma jiki 
yana sha'awa gaba da Ruhu, Ruhu 
kuma gaba da jiki; gamma wadannan 
biyu gaba su ke da junansu; domin 
kadda ku aika abin da ku ke nufi. 
18 Amma idan Ruhu ke bishe ku, ba 
19 kalkashin shari'a ku ke ba. Ayukan 
jiki fa mabayanna ne, su ke nana, 
fasikanchi, rashin tsabta, mugun guri, 
20 bautar gumaka, sihiri, magabtaka, 
husuma, kishekishe, hasala, tsatsa- 
21 guwa, rabuwa, bidi'oi, hasadodi, 
maye, gada, da irin wadannan : ina kwa 
fadakadda ku, kammar yada na rigaya 
na fadakadda ku, su wadanda ke aika 
wadannan al'amura ba za su gaji 
22 mulkin Allah ba. Amma diyan Ruhu 
kamna che, farinchikki, salama, 
205 


Google 


. 23 WASIKA TA BULUS 


23 
24 


25 


26 


tsawon jimrewa, nasiha, nagarta, 
aminchi, tawali'u, kamewa: wadan- 
nan babu sharia a-kansu. Su 
kuma wadanda ke na Almasihu Isa 
sun gichiye jiki tare da zafin gurinsa 
da sha'awoyi. 

Idan muna rayuwa bissa ga Ruhu, 
bissa ga Ruhu kuma sai mu yi taffi- 
ya. Kadda mu zamma masu-fahariya 
banza, da chakunar juna, da hasadar 
juna. 


Yan-uwa, ko an iske mutum 
a-chikkin kowanne laifi, ku da ku ke 
masu-ruhaniya, chikkin ruhun tawali'u 
ku komo da irin wannan ; kana lura da 
kanka, kadda ya zamma kai kuma ka 
jarabtu. Ku dauki kayan junanku, 
ku chikka sharľar Almasihu hakka. 
Gamma idan mutum ya zachi kansa 
wani abu ne, shi kwa ba komi ba ne, 
ruden kansa ya ke yi. Amma bari 
kowanne mutum shi auna nasa aiki, 

206 - 
Google 


10 


ZUWA GA GALATIYAWA 6. 10 


sa'annan za ya sami fahariyassa bissa 
ga zanchen kansa kadai, ba ga zanchen 
wani ba. Gamma kowanne mutum za 
ya dauki kayan kansa. 


Amma bari shi wanda ya ke 
kwoiyaye chikkin magana shi yi ta- 
raya da mai-kwoiyasuwa chikkin du- 
kan arzuka. Kadda ku yaudara; 
ba shi yuwuwa a yi ma Allah ba'a: 
gamma iyakar abin da mutum ya 
shibka, shi za ya girbe kuma. Gam- 
ma wanda ya shibka ga jiki nasa, 
dagga wurin jiki za ya girbe ruba; 
amma wanda ya shibka ga Ruhu, 
dagga wurin Ruhu za ya girbe rai na 
har abada. Kadda mu yi kasala kuma 
chikkin aikin nagarta: gamma in loka- 
chi ya yi za mu girbe, in ba mu yi 
suwu ba. Yayinda mu ke da dama 
fa, bari mu aika nagarta zuwa ga 
dukan mutane, bale ga wadanda su ke 
chikkin iyalin imani. 

207 
Google 


6. 11 WASIKA TA BULUS 


11 
12 


13 


14 


15 


16 


17 


Duba harufa masu-girma da na 
rubuta maku da hannu nawa. Dukan 
wadanda su ke so su nuna kekyawan 
abu chikkin jiki, su kan tilasa maku 
kachiya; domin kadda su sha tsanani 
kadai sabili da gichiyen Almasihu. 
Gamma har su da kansu da su ke 
karba kachiya ba su kiyaye shari'a 
ba; amma suna so a yi maku kachiya, 
domin su yi fahariya chikkin jikinku. 
Amma ni, Allah shi sawaka mani in 
yi fahariya, sai dai chikkin gichiyen 
Ubangijinmu Isa Almasihu, wanda an 
gichiye duniya a-gareni ta wurinsa, 
ni kuma an gichiye m ga duniya. 
Gamma kachiya ba komi ba che, 
rashin kachiya kuma ba komi ba ne, 
amma sabon halita. Dukan wadanda 
su ke yin taffiya bissa wannan kaida, 
salama garesu, da jinkai, da kuma 
bissa Israila na Allah. 


Dagga nan gabba kadda kowanne 
208 


Google 


ZUWA GA GALATIYAWA 6. 18 


mutum ya wahalshe ni: gamma 
chikkin jikina ina da tabba na 
Isa. 

18 Alherin Ubangijinmu Isa Alma- 
sihu ya zamna tare da ruhunku, ya 
ku yan-uwa. Amin. 


209 


Google 


WASIKA TA BULUS ZUWA 
GA AFASAWA 


Bulus, Manzon Almasihu Isa ta 
wurin nufin Allah, zuwa ga tsarkaka 
wadanda ke a-Afasus, da masu-aminchi 

2 chikkin Almasihu Isa: Alheri gareku 
da salama dagga wurin Allah Ubanmu 
da Ubangiji Isa Almasihu. 


3 Albarka ga Allah da Uba na 
Ubangijinmu Isa Almasihu, wanda ya 
albarkache mu da kowache albarka 
mai-ruhaniya chikkin sammai chik- 

4 kin Almasihu: kammar yada ya zabe 
mu a-chikkinsa gabban kaffawar du- 
niya, domin mu kasanche masu- 
tsarki marasa-aibi a-gabbansa chik- 

210 
Google 


-— — ami i — i 7 . i am ma tr 


10 


11 


ZUWA GA AFASAWA 1; 12 


kin kamna: bayanda ya rigaya ya 
kadara mu zuwa diyanchi ta wurin Isa 
Almasihu zuwa ga kansa, bissa ga 
yardar nufinsa, zuwa yabon darajar 
alherinsa, wanda ya bayas a-garemu 
a-niimche a-chikkin Kamnatachen: shi 
wanda' a-chikkinsa muna da pansarmu 
ta wurin jininsa, gafarar laifofinmu, 
gwalgwadon wadatar alherinsa, wanda ya 
yawaita shi zuwa garemu chikkin dukan 
hikima da kaifin hankali, da ya sanashe 
mu asirin nufinsa, gwalgwadon yardassa 
wada ya nufa a-chikkinsa zuwa wakilchi 
na chikkar zamanu, domin shi tara du- 
kan abu chikkin Almasihu, abubuwan 
da ke chikkin samma, da abubuwan da 
ke bissa duniya; a-chikkinsa, ni ke che- 
wa, shi wanda aka maishe mu rabo a- 
chikkinsa, kadararu bissa ga nufin wan- 
nan da ke aikata dukan abu bissa ga 
shawarar nufinsa; domin mu kasanche 
ga yabon daukakarsa, mu wadanda mun 
211 


Google 


1. 13 WASIKA TA BULUS 


rigaya mun kaffa hope namu ga Almasihu: 

13 a-chikkinsa ku kuma, sa'anda kuka ji 
maganar gaskiya, Bisharar chetonku,— 
a-chikkinsa, sa'anda kuka bada gaskiya 
kuma, aka hatimche ku da Ruhu Mai- 

14 tsarki na alkawali, wanda shi ke shi- 
gambiya na gadonmu, zuwa pansar abin 
mulki na Allah da kansa, zuwa yabon 
daukakarsa. 


15 Domin wannan ni kuma, bayanda 
na ji labarin bangaskiya chikkin Uban- 
giji Isa wada ke chikkinku, wada ku 

16 ke gwoda kuma ga dukan tsarkaka, ba ni 
kan fasa yin godiya dominku, ina am- 

17 batonku chikkin addu'oina; Allah na 
Ubangijinmu Isa Almasihu, Uban daraja, 
shi ba ku ruhu na hikima da na bayani 

18 chikkin saninsa; idanun zuchiyarku su 
haskaka, domin ku sani ko minene hope 
na kirransa, da ko minene wadatar darajar 

19 gadonsa chikkin tsarkakan, da ko minene 
girman ikonsa zuwa garemu mu masu- 


212 


Google 


20 


21 


22 


23 


ZUWA GA AFASAWA e 


bada gaskiya, gwalgwadon aikawan nan 
na karfin ikonsa wanda ya aikata shi chik- 
kin Almasihu, yayinda ya tashe shi dagga 
chikkin matatu, ya zamshe shi ga hannun 
damansa chikkin sammai, gabba nesa 
da dukan sarauta, da hukumchi, da iko, 
da mulki, da kowanne suna wanda a ke 
ambatonsa, ba chikkin wannan zamani 
kadai ba, amma chikkin zamani mal- 
zuwa kuma: ya sarayadda dukan abu 
kuma kalkashin sawayensa, ya sanya 
shi kuma shi zamma kai a-bissa abu 
duka ga ekklisiya, wada ita che jikin- 
sa, chikkar wannan wanda ya chikka 
dukan abu chikkin duka. 


Ku kuma ya rayadda ku, yayinda 
ku ke matatu ta wurin kurakuranku da 
zunubanku, inda ku ke tafiya da bissa 
ga zamanin wannan duniya, bissa ga 
ikon sarkin sararin samma, na ruhun da 
ke aikawa yanzu a-chikkin yayan kan- 


3 gara; a-chikkinsu kwa mu duka muna 


| 213 
Google 


9 
10 


ad WASIKA TA BULUS 


zammanmu da a-chikkin sha'awoyin 
jikinmu, muna bin gurin jiki da na 
tunani; mu bissa ga tabi'a kuma yayan 
fushi ne, kammar sauran mutane:— 
amma Allah, domin shi mawadachi 
ne chikkin jinkai, sabada kamnassa 
mai-yawa wada ya kamnache mu da 
ita, ko lokachin da mu ke matatu ta 
wurin kurakuranmu, ya rayadda mu 
tare da Almasihu (ta wurin alheri an 
cheche ku), ya tashe mu tare da shi, 
ya zamshe mu tare da shi chikkin 
sammai, chikkin Almasihu Isa: domin 
chikkin zamanu masu-zuwa shi bayanna 
mafifichiyar wadatar alherinsa bissa na- 
siha zuwa garemu chikkin Almasihu Isa: 
gamma, bissa ga alheri an cheche ku ta 
wurin bangaskiya; wannan kwa ba dagga 
gareku ba che; kyauta che ta Allah: 
ba dagga ayuka ba che, kadda kowanne 
mutum shi yi fahariya. Gamma mu 
kiransa ne, halitatu chikkin Almasihu 
214 


Google ' 


Li 


12 


13 


14 


15 


ZUWA GA AFASAWA 2. 15 


Isa zuwa kyawawan ayuka, wadanda 
Allah ya rigaya ya shiriya da za mu yi 
taffiya a-chikkinsu. 

Domin wannan fa ku tuna, ku da, 
Alummai chikkin jiki, wadanda ana 
kirranku Marasa-kachiya a-bakin wanda 
ana che da shi Na-kachiya, chikkin jiki, 
abin da hannu ke yi; a-loton nan a-ware 
ku ke dagga Almasihu, rababu dagga 
yangaranchi na Israila, baki dagga wa- 
'adin alkawali, marasa-hope marasa- 
Allah chikkin duniya. Amma yanzu 
chikkin Almasihu Isa ku da ku ke da 
manisanta chikkin jinin Almasihu an 
kusanta ku. Gamma shi ne salamar- 
mu, wanda ya maida biyudin nan daya, 
ya kuma rushi bango mai-rabawa da ke 
tsakani, bayanda ya kawas da magab- 
taka chikkin jikinsa, wato sharia ta 
dokoki na chikkin farilai ; domin dagga 
chikkin biyudin nan shi halita mutum 
daya sabo chikkin kansa, hakkanan a yi 

215 


Google 


18 


19 


20 


21 


22 


. 16 WASIKA TA BULUS 


aminchi; chikkin jiki daya shi sulhunta 
su biyu ga Allah ta wurin gichiye, bayan- 
da ya kashe magabtaka ta wurinsa : ya 
kuma zo ya yi wa'azin Bishara ta salama 
a-wurinku da ku ke manisanta, da salama 
kuma ga makusanta : gamma ta wurin- 
sa, mu duka biyu muna da yarjin issowa 
chikkin Ruhu daya zuwa wurin Uba. 
Yanzu fa nan gabba ku ba baki ba ne, 
ba kwa sabkaku ba ne, amma abokan 
yangaranchi tare da tsarkaka, mazowa 
gida na Allah kuma, ana gininku bissa 
tushen manzani da annabawa, Almasihu 
Isa da kansa baban duchi na kusuruwa 
ne; a-chikkinsa kwa kowanne ginegine, 
kwakwafafe ne, yana hauhawa zuwa 
haikali mai-tsarki chikkin Ubangiji ; 
a-chikkinsa kwa ku ginanu ne tare 
domin ku zamma mazamnin Allah 
chikkin Ruhun. 


Domin wannan ni Bulus, damrare 
na Almasihu Isa sabili da ku Al'ummai, 
216 
Google 


C9 


ZUWA GA AFASAWA 3. 8 


—idan dai kun ji labarin wakilchin 
alherin nan na Allah da aka ba ni 
dominku; chewa, ta wurin bayani 
aka sanashe ni asirin, kammar da na 
rigaya na rubuta da magana kadan- 
na, ta wurinta kwa, sa'anda kun 
karanta, ku a gane fahimina chikkin 
asirin Almasihu ; wanda ba a sanar ma 
yayan mutane da ke chikkin wadansu 
tsararaki, kammar yada yanzu am bayan- 
na shi ga Manzaninsa da annabawansa 
masu-tsarki chikkin Ruhu; chewa, 
AV ummai abokan taraya ne chikkin gado, 
abokan taraya kuma na jikin, da na 
samun alkawali chikkin Almasihu Isa ta 
wurin Bishara, wada aka sanya ni mai- 
hidimatta, gwalgwadon kyautar wannan 
alheri na Allah wanda aka ba ni bissa 
ga aikawar ikonsa. Ni, wanda na zam- 
ma koma bayan baya chikkin tsarkaka 
duka, a-gareni aka bada wannan alheri, 
in yi wa'azin wadatar Almasihu, wada 
217 


Google Ma. 


3. 9 WASIKA TA BULUS 


10 


11 


12 


13 


17 


ta fi karfin a-bida, wurin Alummal; 
domin kuma a ganadda mutane duka 
ko minene wakilchin asirin da tun dukan 
zamanu ya ke a-boye chikkin Allah wan- 
da ya halita abu duka; domin yanzu ta 
wurin ekklisiya hikima iri iri ta Allah ta 
sanu ga sarautai da ikoki chikkin sam- 
mai, bissa ga madawamin nufi wanda 
ya nufa chikkin Almasihu Isa Ubangi- 
jinmu: wanda chikkinsa muna da gabba 
gadi da kwa dama chikkin aminchewa 
ta wurin bangaskiyarmu gareshi. Domin 
wannan ina roko kadda ku yi suwu 
sabada tsananchetsananchena dominku, 
wadannan kwa darajakku ke nan. 


Domin wannan ina durkussa gab- 
ban Uba, wanda kowanne iyali chikkin 
samma da duniya ya chire suna dagga 
gareshi, shi yarda maku, gwalgwadon 
wadatar darajassa, a karfafa ku da iko 
ta wurin Ruhunsa chikkin mutum na 
chikki; Almasihu kuma shi zamna 

218 


Google | Dana. 


18 


19 


20 


21 


ZUWA GA AFASAWA 4. 3 


chikkin zukatanku ta wurin bangaskiya ; 
domin ku, da shi ke dassasu ne kaffafu 
kuma chikkin kamna, ku karfafa da za 
ku ruska tare da dukan tsarkaka ko 
minene fadin da ratan da tsawon da 
zurfin kamnar Almasihu, ku sani kuma 
kamnar Almasihu wada ta wuche gabban 
a sani, domin ku chikka har zuwa dukan 
chikkawar Allah. 


Yanzu- ga wanda yana da iko ya 
aikata kwarai da gaske gabba da dukan 
abin da mu ke roko ko tsamani, bissa ga 
ikon da ke aikawa a-chikkinmu, a-gareshi 
daukaka chikkin ekklisiya da kuma chik- 
kin Almasihu Isa zuwa ga tsararaki duka 
har zamanin zamanu. Amin. 


Ni fa, damrare chikkin Ubangiji, 
ina bida gareku ku yi taffiya wada ta 
chanchanchi kirra da aka kirraye ku 
da ita, da dukan tawali'u da ladabi, da 
hankuri, kuna jimrewa da junanku chik- 
kin kamna; kuna kwazo ku kiyaye da- 

219 
Google 


4. 


O> 


-J 


8 


9 


10 


11 


4 WASIKA TA BULUS 


yantuwar Ruhu chikkin damrin salama. 
Akwoi jiki daya, da Ruhu daya, kammar 
yada aka kirraye ku kuma chikkin hope 
na kirranku nan daya; Ubangiji daya, 
imani daya, baptisma daya, Allah daya 
shi Uban duka, wanda ke bissa duka, 
ta wurin duka, a-chikkin duka. Amma 
aka ba kowanne dayanmu alheri gwal- 
gwadon maauni na baiwar Almasihu. 
Domin wannan ya che, 

Sa'anda ya hawo bissa, ya bau- 

tadda bauta, 

Ya bada bayebaye ga mutane. 
(Wannan magana fa, chewa, Ya hawo, 
minene fa sai dai chewa shi kuma 
ya sabka kalkashin nisan wuraren du- 
niya? Shi wanda ya sabka nan shi 
ne kuma wanda ya hawo chan bissa 
dukan sammai, domin shi chikka dukan 
abu.) Ya kuma bada wadansu su zamma 
Manzani; wadansu, annabawa ; wadan- 
su, masu-wa'azin Bishara; wadansu, 

220 


Google 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


ZUWA GA AFASAWA 4. 17 


makiyaya da masu-kwoiyasuwa ; domin 
chikkawar tsarkaka, zuwa ga aikin hi- 
diman, zuwa ga ginin jikin Almasihu : 
har dukanmu mu kai zuwa dayantuwar 
imani, da sanin Dan Allah, zuwa 
chikkaken mutum, zuwa misalin tsawon 
chikkar Almasihu: kadda nan gabba 
mu zamma yara wadanda ana wofa da 
su suna shillo ga kowanne iskan sana- 
suwa, na wawa-idon mutane, chikkin 
makirchi, bissa ga makidar swabo; 
amma garin fadin gaskiya chikkin 
kamna, mu yi girma chikkin abu duka 
zuwa gareshi, wanda shi ne kai, wato 
Almasihu; wanda dagga wurinsa dukan 
jiki dorare, hadade kwa tare ta wurin 
gudumawar kowache gaba, bissa ga aikin 
kowanne yanki gwalgwadon maauni 
nasa, yana sa karuwar jiki zuwa ginin 
kansa chikkin kamna. 


Wannan ni ke fadi fa, ina kwa 
shaida chikkin Ubangiji, kadda ku kara 
221 


Google 


4. 18 WASIKA TA BULUS 


taffiya irin taffiya da Al'ummai ke 
yi kuma, chikkin holokon hankalinsu, 
18 masu-dufun hikima, bare dagga ran 
Allah sabada jahilchin da ke chikkinsu, 
19 sabada taurin zuchiyarsu; sun wuche 
gabban su ji, har sun bada kansu ga 
bin sha'awa, domin su aika kowache 
20 kazamta tare da kwadai. Amma ba 
21 hakka kuka kwoiya Almasihu ba; idan 
dai hakkanan ne kuka ji shi, kuka 
kwoiya kuma a-chikkinsa, kammar yada 
22 gaskiya a-chikkin Isa ta ke: ku tube, 
ga zanchen irin zammanku na da, tso- 
fon mutum, wanda yana kara rubewa 
23 bissa ga sha'awoyin yaudara; ku sa- 
bonta kuma chikkin ruhun azanchinku, 
24 ku yafa sabon mutum, wanda bissa ga 
Allah ne an halita shi chikkin adilchi 
da tsarkin gaskiya. 
25 Domin wannan fa, chikkin kawasda 
kariya, sai ku fadi gaskiya kowanne 


gamme da dan-uwansa: gamma mu 
222 


Google 


26 


27 
28 


29 


30 


ZUWA GA AFASAWA 4. 59 


gababuwa ne na junanmu. Ku yi fushi, 
amma ba tare da zunubi ba: kadda rana 
ta fadi kuna bissa fushinku : kadda ku 
ba Shaitan dama. Mai-yin sata kadda 
shi kara yin sata: amma gwoma shi yi 
eha, da hannuwansa yana aika abin da 
ya ke da kyau, domin shi kasanche da abin 
da za shi diba shi bayas ga mai-bukata. 
Kadda kowanne zanchen batsa shi fita 
dagga chikkin bakinku, sai irin abin 
da ke mai-kyau garin ginawa gwalgwa- 
don bukata, domin shi bada alheri ga 
wadanda su ke ji. Kadda kwa ku bata 


. zuchiyar Ruhu Mai-tsarki na Allah, 


31 


32 


wanda aka hatimche ku a-chikkinsa 
zuwa ranar pansa. Bari dukan da- 
chin zuchiya, da hasala, da fushi, da 
hargowa, da zagezage, shi kawu dagga 
gareku, tare da dukan keta : ku kasanche 
da nasiha zuwa ga junanku, masu- 
tabshin zuchiya, kuna yi ma junanku 
gafara, kammar yada Allah kuma 
chikkin Almasihu ya gafarta maku. 


223 
Google 


5. 


5 


si WASIKA TA BULUS 


Ku zamma fa masu-kwoiyi da 


2Allah, kammar yaya kamnatatu; ku 


=] 


yi taffiya chikkin kamna, kammar yada 
Almasihu kuma ya kamnache ku, ya 
bada kansa kuma domin mu, abin mi- 
kawa da sacrifice ga Allah domin sha- 
sheki na kamshi mai-dadi. Amma fa- 
sikanchi, da dukan kazamta ko kyashi, 
kadda a ko ambata a-chikkinku, kammar 
yada ya kamachi tsarkaka ; ko dauda, 
ko kwa zanchen wauta, ko izali, 
wadanda ba su kamata ba: amma gwo- 
ma godiya. Gamma wannan kun sa- 
kankanche, ba mai-fasikanchi, ba kwa 
mutum mai-kazamta, ko mutum mai- 
kyashi, wato mai-bautan gumaka ke 
nan, da ke da gadon komi chikkin 
mulkin Almasihu da na Allah. Kadda 
kowanne mutum ya rude ku da magan- 
ganun wofi : gamma sabili da wadannan 
abu fushin Allah yana zuwa bissa yayan 
kangara. Kadda ku fa ku zamma masu- 
224 


Google 5 aa. 


8 


14 


15 


16 


17 


ZUWA GA AFASAWA 5 AT 


taraya da su; gamma da ku dufu ne, 
amma yanzu haske ne chikkin Ubangiji : 
ku yi tafiya kammar yayan haske 
(gamma diyan haske yana chikkin 
dukan nagarta da adilchi da gaskiya), 
kuna gwoda abin da ke na yarda ga 
Ubangiji; kuma kadda ku yi taraya da 
ayukan dufu marasa-diya, amma har 
tone su za a yi; gamma alamuran da 
su ke yi a-þoye abin kumya ne ko da 
ambato. Amma abubuwa duka sa'anda 
sun tonu sun zamma bayannanu a-wojen 
haske: gamma dukan abin da am ba- 
yanna haske ne. Domin wannan an 
che, Ka falka, kai da ka ke barchi, ka 
tashi kuma dagga chikkin matatu, 
Almasihu kwa za ya haskaka maka. 


“Ku duba fa a-hankali yada za ku 
yin tafiya, ba kammar marasa-hikima 
ba, amma kammar masu-hikima ; kuna 
riftan zarafi, tun da shi ke miyagun 
kwanaki ne. Domin wannan fa kadda 

225 H 


Google 


5. 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


25 


18 WASIKA TA BULUS 


ku zamma marasa-wayo, amma ku 
fahimchi ko minene nufin Ubangiji. 
Kadda kuma ku yi maye da wine, inda 
akwoi hauka, amma ku chikka da Ruhu: 
kuna zanche da junanku chikkin psalms 
da wakokin yabo da wakoki masu-ru- 
haniya, kuna raira waka kuna yin 
melody da zuchiyarku ga Ubangiji; 
kuna bada godiya kullayaumi bissa 
dukan abu chikkin sunan Ubangijinmu 
Isa Almasihu ga Allah, Uba; kuna 
shigadda kanku chikkin biyeya ga ju- 
nanku chikkin tsoron Almasihu. 

Ya ku mataye, ku yi zamman 
biyeya da maza naku, kammar ga 
Ubangiji. Gamma miji kan mata ya 
ke, kammar yada Almasihu kuma kan 
ekklisiya ne, shi da kansa mai- 
cheton jiki ne. Amma kammar yada 
ekklisiya ta ke zamman biyeya ga 
Almasihu, hakkanan mataye su yi ga 
mazansu chikkin dukan abu. Ya ku 

226 
Google Da. 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


ZUWA GA AFASAWA WA 


mazaje, ku kamnachi matanku, kammar 
yada Almasihu kuma ya kamnachi 
ekklisiya, ya bada kansa kuma dominta ; 
domin shi tsarkake ta, bayanda ya 
tsabtata ta ta wurin wankin ruwa tare 
da kalma, domin shi mika ekklisiya zuwa 
ga kansa ekklisiya mai-daraja, ba tare 
da aibi ko chira ko kowanne abu 
misalin wadannan; amma ta zamma 
mai-tsarki mara-aibi. Hakkanan kuma 
ya kamata mazaje su yi kamnar 
matansu kammar jikunansu. Wan- 
da ya ke kamnar matatasa kansa ya 
ke kamna: gamma babu mutum wanda 
ya taba kin jiki nasa; amma ya kan chi- 
yadda shi ya kan gwoye shi, kammar 
yada Almasihu kuma ya yi da ekklisiya ; 
domin mu gababuwa ne na jikinsa. 
Domin wannan mutum za ya rabu da 
ubansa da uwatasa, za ya manne ga 
matatasa; su biyu kuma za su zamma 
jiki daya. Wannan asiri da girma ya 
227 
Google 


5. 


33 


33 WASIKA TA BULUS 


ke: amma ina zanche na wojen Alma- 
sihu da ekklisiya. Duk da hakka sai 
ku kuma kowanne dayanku shi yi 
kamnar matassa kammar kansa; matar 
kuma ta ga kwarjinin mijinta. 


Ku yaya, ku yi biyeya da mahai- 
fanku chikkin Ubangiji: gamma wan- 
nan daidai ne. Ka girmama ubanka da 
uwarka (ita che doka ta fari tare da 
wa'adi), domin arzikinka shi tabatta, 
ka yi tsawon rai kuma a-duniya. Ku 
ubanni kuma, kadda ku yi ma yayanku 
chakuna har su yi fushi: amma ku 
gwoye su chikkin foron Ubangiji da 
galgadinsa. 

Ku bayi, ku yi biyeya da wadanda 
su ke iyayengijinku bissa ga tabi'ar jiki, 
tare da tsoro da rawan jiki, da zuchiya 
daya, kammar ga Almasihu ; ba wojen 
bautar ganin ido ba, kammar masu- 
gamin mutane; amma kammar bayin 
Almasihu, kuna aika nufin Allah dagga 


228 
Google 


7 


ZUWA GA AFASAWA 6. 13 


zuchiya ; da yardar rai kuna bauta, 
kammar ga Ubangiji, ba ga mutane 


8 ba: kun sani iyakar kekyawan abin da 


10 


11 


12 


13 


kowa ya aika, za a saka masa wannan 
dagga wurin Ubangiji, ko bawa ne shi 
ko da. Kuma ku iyayengiji, ku yi 
hakkanan a-garesu, kuna dena yin 
kashedi: kun sani Ubangijinku da su 


yana chikkin samma, ba kwa taran 


mutane a-gareshi. 


Dagga bissani, ku karfafa chikkin 
Ubangiji, chikkin karfin ikonsa kuma. 
Ku yafa da dukan makamai na Allah, 
domin ku sami iko da za ku yi tsayeya 
da dabarun Shaitan. Gamma kokuwar- 
mu ba da jiki da jini ta ke ba, amma 
da mulkoki, da ikoki, da mahukumtan 
duniya na wannan dufu, da runduna 
masu-ruhaniya na mugunta chikkin 
sammai. Domin wannan fa ku dauki 
dukan makamai na Allah, da za ku iya 
tsayeya chikkin mugunyar rana, kuma 

229 


Google 


6. 


14 


15 


"> DO 


17 


18 


21 


14 WASIKA TA BULUS 


bayanda an chikka duka, a tsaya. Ku 
tsaya fa, kun rigaya kun damre gin- 
dinku da gaskiya, kun yafa da sulke na 
adilchi, kun balla sawayenku da shirin 
Bishara ta salama ; bissa dukan wannan 
kuma, kuna dauke da garkuwa ta ban- 
gaskiya, da za ku iya þiche dukan jefe- 
jefe masu-wuta na Mugun. Ku dauki 
kwalkwali na cheto, da takobin Ruhu 
wato maganar Allah: kuna addu'a ko- 
wanne loto chikkin Ruhu da dukan 
addu’a da roko, zuwa wannan fa kuna 
tsaro da iyakar nachiya da roko sabada 
dukan tsarkaka, domina kuma, a ba ni 
lafazi gun budin bakina, domin gabba 
gadi in sanasda asirin Bishara, wada 
ni ambassador nata ne chikkin sarkoki ; 
domin chikkinta in yi magana gabba 
gadi, yada ya kamata in yi. 

Amma domin kuma ku san labarin 
abin da ni ke chikki, da yada ni ke, 
Tikikus, dan-uwa kamnatache aminta- 

230 


Google 


22 


23 


24 


ZUWA GA AFASAWA 6. 24 


chen mai-hidima chikkin Ubangiji, za 
ya sanashe ku abu duka: na kwa aike 
shi a-gareku sabada wannan abu, ku 
san zammanmu, domin kwa shi yi ma 
zukatanku ta'aziya. 

Salama ga yan-uwa, da kamna tare 
da bangaskiya, dagga wurin Allah Uba 
da Ubangiji Isa Almasihu. Alheri shi 
kasanche tare da dukan masu-kamnan 
Ubangijinmu Isa Almasihu chikkin sa- 
hihanchi. 


231 
Google 


WASIKA TA BULUS ZUWA 


NN 


GA FILIBBIYAWA 


Bulus da Timothawus, bayin 
Almasihu Isa, zuwa ga tsarkaka duka 
chikkin Almasihu Isa wadanda ke 
chikkin Filibbi, duk da episkopoi da 
diakonoi: Alheri gareku da salama 
dagga wurin Allah Ubanmu da Uban- 
giji Isa Almasihu. 


Ina gode ma Allahna yayin 
da ni ke tuna da ku duka, kulla- 
yaumi chikkin kowache addu'ata 
dominku duka ina yin addu'ata 
da farinchikki, sabada tarayakku 
chikkin yaduwar Bishara tun dagga 
rana ta fari har wa yau; ina amin- 
chewa da wannan abu, shi wanda 

232 


Google 


-J 


10 


11 


12 


ZUWA GA FILIBBIYAWA 1.12 


ya fara kekyawan aiki a-chikkinku 
yana chikka shi har zuwa ranar Isa 
Almasihu : kammar yada ya wajabba 
a-gareni in yi tunani hakka domin ku 
duka, sabada ina da ku chikkin zuchi- 
yata, da shi ke ku duka, chikkin sarko- 
kina da kariyar Bishara da karfafa- 
watta, kuna taraya da ni chikkin 
alheri. Gamma Allah ne mashaidina, 
marmarinku duka da ni ke yi chikkin 
jejiyankai na Almasihu Isa. Abin da 
ni ke addu'a ke nan, kamnarku ta 
yalwata har gabba gabba chikkin sani 
da ganewa duka; har da za ku gwoda 
mafifitan al'amura; domin ku zamma 
sahihai da marasa-abin tuntuþe kuma 
zuwa ranar Almasihu; chikkaku da 
yayan adilchi, wadanda ke ta wurin 
Isa Almasihu, zuwa darajar Allah da 
yabonsa. 

Ina so dai ku sani, yan-uwa, al'a- 
muran da suka same ni, sun kasanche ga 

233 H 2 

Google 


1. 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


13 WASIKA TA BULUS 


yaduwar Bishara; har sarkokina suka 
zamma bayannanu chikkin Almasihu 
ga Praetorium duka, har wurin saura 
duka kuma; yawanchin yan-uwa kuma 
chikkin Ubangiji, da shi ke suna 
karfafa ta wurin sarkokina, sun kara 
karfin hali kwarai garin fadin ma- 
ganar Allah banda tsoro. Wadansu 
dai suna yin wa'azin Almasihu bissa 
kishi da husuma; wadansu kuma 
dagga alheri: wadannan suna yi domin 
kamna, sun sani an sanya ni domin 
kariyar Bishara : wadanchan suna shai- 
dar Almasihu bissa tsatsaguwa, ba da 
zuchiya daya ba, tsamaninsu su-a jawo 
mani matsi chikkin sarkokina. Kaka 
ke nan? Wannan kadai, da ko kaka 
shaidar Almasihu a ke yi, ko da mu- 
nafunchi ko da gaskiya; na kwa yi 
murna da hakka, i, zan yi murna 
kuma. Gamma na sani wannan za 
ya komo mani cheto, ta wurin addu- 
234 


Google 


20 


21 
22 


23 


24 


ZUWA GA FILIBBIYAWA 1. 26 


'arku da tarin Ruhu na Isa Almasihu, 
bissa saurarona da hope nawa, kadda 
in sha kumya a-kowanne abu, amma 
da karfinzuchiya kwarai, kammar ko- 
wanne yayi, hakkanan yanzu kuma 
Almasihu shi daukaka chikkin jikina, 
ko ta wurin rai, ko ta wurin mutuwa. 
Gamma ni a-gareni rayuwa Almasihu 
ne, mutuwa riba che. Amma idan 
rayuwa chikkin jiki,—idan wannan shi 
ne biyan aikina, ban san abin da zan 
zaba. Gamma hankalina ya rabu 
biyu, ina da guri in tashi in zamna 
da Almasihu; gamma ya fi kyau 
kwarai: amma zamma chikkin jiki ya 
fi anfani domin ku. Tun da ni ke 
da wannan aminchewa fa, na sani 
zan zamna, 1, zan zamna tare da ku 
duka kwa, domin chingabbanku da 


) farinchikkinku chikkin imani; domin 


fahariyarku ta yalwata chikkin Alma- 
sihu Isa sabada ni, ta wurin zammana 
235 
Google 


T AT WASIKA TA BULUS 


27 


28 


29 


kuma tare da ku. Sai dai irin zam- 
manku ya chanchanchi Bisharar 
Almasiku: domin, ko in zo in gan 
ku, ko kwa ba ni nan, in ji labarin 
zammanku, kuna tsayawa da karfi 
chikkin ruhu daya, da nufi daya kuna 
kokartawa sabada imanin Bishara; ba 
ku firgita ga komi dagga hannun ma- 
kiya ba: wannan kwa a-garesu shaida 
che a-sarari ta halakasuwa, amma ta 
chetonku che, wannan kwa dagga 
wojen Allah ne; gamma a-gareku am 


` bayas sabili da Almasihu, ba bada 


30 


gaskiya gareshi kadai ba, amma ku 
sha wahalla kuma dominsa : kuna da 
wannan yaki wanda kuka gani a-chik- 
kina, kuna kwa ji yanzu tana gareni. 


Idan fa akwoi ta'aziya a-chikkin 
Almasihu, idan akwoi deben hasso na 
kamna, idan da zumunta ta Ruhu, 
idan da jejiyankai da tausai, ku chikka 
farinchikkina, kuna yin hankali daya, 

236 
Google | 


-J 


10 


ZUWA GA FILIBBIYAWA 2. 10 


kamnarku kuma daya, zuchiyarku 
daya, nufinku daya; kadda a yi komi 
ta hanyar tsaguwa, ko girman kai, 
amma a-chikkin tawalu kowa ya 
maida wani ya fi kansa; ba kowanne 
yana lura da nasa abu, amma 
kowanne a-chikkinku yana lura da 
na wadansu. Ku kasanche da wannan 
hali a-chikkinku wanda ke chikkin 
Almasihu Isa kuma: shi da shi ke chik- 
kin surar Allah, ba ya maishe shi abin 
rairaito shi kasanche daidai da Allah 
ba, amma ya wofinta kansa, da yana 
dauke da surar bawa, yana kasanche 
da sifar mutane; da aka iske shi fa 
chikkin kammanin mutum, ya kaskan- 
tadda kansa, ya zamma yana biyeya 
har da mutuwa, i kwa, har mutuwa 
ta gichiye. Domin wannan Allah 
kuma ya ba shi mafifichiyar daukaka, 
ya ba shi suna da ke bissa kowanne 
suna; domin chikkin sunan Isa kowa- 


237 


Google 


2. 


11 


12 


13 


11 WASIKA TA BULUS 


che gwiwa ta rusuna, na chikkin 
samma da na kan duniya da na 
kalkashin duniya, kowanne harshe 
kuma shi shaida Isa Almasihu Uban- 
giji ne, zuwa darajar Allah Uba. 


Domin wannan fa, kamnatatuna, 
kammar yada kun yi biyeya kullum, 
ba gabbana kadai ba, bale yanzu fa 
da ba ni nan, ku chikka naku cheto 
da tsoro da rawan jiki; gamma Allah 
ne yana aiki a-chikkinku da za ku yi 
nufi har ku aika kuma, zuwa abin da 


14 ya gamshe shi. Sai ku aikata abu 


duka banda gunaguni da gardama ; 


15 domin ku zamma marasa-zargi, mara- 


sa-barna, yayan Allah marasa-aibi a- 
chikkin tsakkar tsara mai-karkachewa 
mai-sherare, da a ke ganinku a-wu- 
rinsu kammar haskoki a-chikkin du- 
niya, kuna kwa mika zanchen rai; 


16 domin in sami abin fahariya a-chikkin 


ranar Almasihu, ban yi chere banza 
238 


Google 


17 


18 


19 


24 


ZUWA GA FILIBBIYAWA Da 


ba, ban kwa yi wahalla banza ba. I, ko 
na zamma ana tsiyaye ni bissa sacri- 
fice na bangaskiyarku da hidimatta, 
na yi murna na yi farinchikki kuma 
tare da ku duka: hakkanan ku kuma 
sai ku yi murna, ku yi farinchikki 
kwa tare da ni. 

Amma ina da niya chikkin Ubangiji 
Isa in aike Timothawus zuwa gareku 
in an jima kadan, domin ni kuma in 
sami ta'aziya, sa'anda na san zam- 
manku. Gamma ba ni da kowa wanda 
hankalinsa kinin nasa ne, da za ya yi 
tatalin zammanku da gaskiya. Gamma 
gu duka bida ma kansu su ke yi, banda 
abin da ke na Isa Almasihu. Amma 
kun san shaidassa, kammar da da ya ke 
bauta ma uba, hakka ya yi bauta tare 
da ni zuwa yaduwar Bishara. Shi ne 
fa ina da niya in aike shi nan-da-nan, 
sa'anda na ga yada hali za ya yi mani: 
amma ina aminchewa ga Ubangiji in zo 

239 


Google 


2. 


26 


27 


28 


29 


30 


25 WASIKA TA BULUS 


da kaina in an jima kadan. Amma da 
na azza ya lizima in aike maku Abaf- 
roditus, dan-uwana da abokin aikina da 
abokin yakina, manzonku mai-hidima 
kwa ga bukatata; da shi ke ya yi 
marmarinku duka, zuchiyassa kwa ta 
bachi kwarai, domin kun ji labari ya 
yi chiwo: gaskiya ma ya yi chiwo, 
kammar za ya mutu: amma Allah ya 
jikansa ; ba kwa shi kadai ba, amma 
har da ni, domin kadda in sha wahalla 
a-kan wahalla. Domin wannan fa na 
dada anniyar aikassa, domin sa'anda 
kun koma ganinsa, ku ku yi farin- 
chikki, ni ma bakinchikki ya yi sauki 
a-wurina. Ku karbe shi fa chikkin 
Ubangiji da iyakar murna; ku maida 
irin wadannan abin darajantawa: gam- 
ma sabili da aikin Almasihu ya kusa 
da mutuwa, yana kasaida ransa domin 
ya chikka abin da ya tauye wojen 
hidimarku gareni. 
240 


Google unesi 


3 


Oi 


op 


ZUWA GA FILIBBIYAWA 3. 7 


A-karewa, yan-uwa, ku yi farin- 
chikki chikkin Ubangiji. A-gareni 
rubuta maku wadannan zantutuka ba 
abu mai-nauyi ba ne, gareku kwa abin 
dogara ne. Ku yi hankali da karnukan 
nan, kuyi hankali da masu-aikan mugun- 
tan nan, ku yi hankali da masu-yanke- 
yanke; gamma mu ne kachiya, mu da 
mu ke sujada ta wurin Ruhun Allah, 
muna fahariya chikkin Almasihu Isa, 
ba mu yi dogara ga jiki ba: ko da 
chewa na yi dogara ga jiki: idan 
kowanne mutum ya azza yana da abin 
dogara ga jiki, bale fa ni: rana ta takwas 
aka yi mani kachiya, dagga asalin 
Israila ni ke, dagga zuriyar Binyami, 
Ibrani dagga chikkin Ibraniyawa; ga 
zanchen Attaurat, Ba-Farisi ni ke; ga 
zanchen kishi, na tsananta ma ekkli- 
siya ; ga zanchen adilchi da ke chikkin 
Attaurat, na .zamma mara-aibi. Duk 
da wannan abubuwan da su ke ribobi 

241 


Google 


. 8 


10 


11 


13 


WASIKA TA BULUS 


a-gareni, wadannan na lisafta su ha- 
sara sabili da Almasihu. 1, hakika, 
ina lisafta dukan abu hasara kuma 
bissa fifikon sanin Almasihu Isa Uban- 
gijina: wanda sabili da shi na sha 
hasarar dukan abu, kammar najassa 
kwa ni ke lisafta su, domin in ribato 
Almasihu, aiske ni chikkinsa, ba tare 
da wani adilehi na kaina ba, wato 
wannan da ke na wojen shari'a, amma 
wannan da ke ta wurin bangaskiya chik- 
kin Almasihu, adilchi da ke dagga wurin 
Allah bissa ga bangaskiya : in gan shi, 
da ikon tashinsa, da tarayar radadinsa, 
ana daidaita ni ga mutuwassa; ko ya 
yuwu in kai ga tashi dagga chikkin 
matatu. Ban che na rigaya na samu, 
ko kwa an rigaya an chikka ni; amma 
ina nache bi, ko na samu in ruski 
wannan wanda Almasihu Isa ya ruske 
ni dominsa. Yan-uwa, ni ban maida 
kaina na ruska ba tukuna: amma abu 
242 


Google 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


ZUWA GA FILIBBIYAWA 8. 19 


daya ni ke yi, ina manta da abubuwan 
da ke baya, ina mikuwa zuwa ga 
wadanda ke gabba, ina nache bi in 
issa goal zuwa prize na madaukakin 
kirra na Allah chikkin Almasihu Isa. 
Mu fa, iyakar wadanda mu ke kamilai, 
sai mu yi wannan irin hankali: idan 
kwa hankalinku yana nufi dabam ga 
kowanne abu, har wannan ma Allah 
za ya bayanna maku: sai dai, inda 
mun rigaya mun issa, bissa ga wannan 
kuma mu yi taffiya. 


Yan-uwa, ku zamma masu-kwoiyi 
da ni dukanku tare, ku duba wadannan 
kwa da su ke taffiya hakka, kammar 
yada mu abin kwoiyi ne a-gareku. 
Gamma mutane dayawa suna tafiya, 
har na fada maku so dayawa, ina kwa 
fada maku yanzu da hawaye, makiyan 
gichiyen Almasihu ne: wadannan kar- 
shensu halaka, allahnsu chikki ne, 
fahariyassu kwa tana wojen kumyassu, 

243 


Google 


S20 WASIKA TA BULUS 


20 suna tatalin al'amuran duniya. Gamma 


21 


namu yangaranchi dagga samma ya 
ke; dagga chan kwa mu ke sauraron 
Mai-cheto, Ubangiji Isa Almasihu : 
wanda za ya sake sifanta jikin nan na 
kaskantarmu, domin ya yi kamma da 
jikin darajassa, gwalgwadon aiki wanda 
ta wurinsa ya iya sa dukan abu kalka- 
shin mulkinsa. 


Domin wannan fa, yan-uwana kam- 
natatu abin begena, murnata da. ra- 
wanina, ku tsaya da karfi hakka chikkin 
Ubangiji, ku kamnatatuna. 

Ina yi ma Afodiya galgadi, ina yi 
ma Sintiki galgadi, su zamma da hankali 
daya a-chikkin Ubangiji. 1, kai kuma 
ina rokonka, abokin yoke na gaske, ka 
taimaki wadannan mata, gamma suka 
yi wahalla tare da ni chikkin Bishara, 
tare da Aklimandus kuma, da sauran 
abokan aikina, wadanda sunayensu ke 
chikkin litafin rai. 

244 


Google 


4 


5 


ZUWA GA FILIBBIYAWA 4. 9 


Ku yi farinchikki chikkin Ubangiji 
kullayaumi: sai in sake chewa, Ku 
yi farinchikki. Ku bari jimrewarku 
ta sanu ga dukan mutane.  Ubangiji 


6 ya kusa. Kadda ku yi alhini chikkin 


XI 


kowanne abu; amma chikkin dukan 
komi ta wurin addu'a da roko tare da 
godiya ku bar bidebidenku su sanu ga 
Allah. Salama kwa ta Allah, wada ta 
fi gabban ganewa duka, za ta tsare 
zukatanku da tunaninku chikkin Alma- 
sihu Isa. 


A-karewa, yan-uwa, iyakar abin da 
ke mai-gaskiya, iyakar abin da ke mai- 
daraja, iyakar abin da ke mai-adilchi, 
iyakar abin da ke mai-tsabta, iyakar 
abin da ke mai-jimali, iyakar abin da 
ke da kekyawan ambato; idan akwoi 
kirki, idan akwoi yabo, ku maida 
hankali ga wadannan. Abubuwan da ` 
kuka kwoiya kuka karbi kuma, kuka 
ji kuka gani a-chikkina, wadannan sai 

245 
Google 


4. 10 WASIKA TA BULUS 


10 


11 


12 


13 


14 
15 


ku aika su: Allah kwa na salama za 
ya zamna da ku. 

Amma ina farinchikki chikkin 
Ubangiji kwarai, da shi ke yanzu 
tunawarku da ni ta yi sabon tofo; 
lalai kwa kun kasanche da wannan tu- 
na, amma kuka rasa zarafi. Ban fadi 
wannan domin fatara ba: gamma na 
rigaya na kwoiya, zamman da ni ke 
chikki duka, raina ya kwanta da shi. 
Na iya kaskanta, na kwa iya yalwata : 
a-chikkin kowache matsalla a-chikkin 
dukan abu kuma an fayache mani in 
koshi in ji yungwa kuma, in yalwata 
in fatara kuma. Na iya yin abu duka 
a-chikkin wannan da ya ke karfafata. 
Duk da hakka kuka kyauta da kuka yi 
zumunta da ni chikkin kunchina. Ku 
da kanku ma kun sani, ku Filibbiyawa, 
tun farkon Bishara, sa'anda na tashi 
dagga Makidoniya, babu ekklisiya 
wada ta yi zumunta da ni chikkin 

246 


Google 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


ZUWA GA FILIBBIYAWA 4. 23 


zanchen bayasuwa da karba, sai ku 
kadai; gamma har chikkin Tassaluniki 
'kuka aiko loto loto zuwa bukataina. 
Ba neman kyauta ni ke yi ba; amma 
yaya ni ke nema wadanda su ke karuwa 
wojen lisafinku. Amma ina da abu 
duka, har ina yalwata: na koshi, da 
shi ke na karbi alherinku dagga hannun 
Abafroditus, shaskeki na kamshi mai- 
dadi, sacrifice ne mai-dadin karba, abin 
gami Allah. Allahna fa za ya chikka 
kowache bukatarku gwalgwadon wada- 
tassa chikkin daraja chikkin Almasihu 
Isa. Yanzu ga Allahnmu da Ubanmu 
daraja ta tabatta zuwa zamanin za- 
manu. Amin. 


Ku gaida kowanne tsatsarka chik- 
kin Almasihu Isa. Yan-uwa da ke 
tare da ni suna gaishe ku. Dukan 
tsarkaka suna gaishe ku, tun ba na 
gidan Kaisar. 

Alherin Ubangiji Isa Almasihu shi 
zamna tare da ruhunku. 
Google 247 


WASIKA TA BULUS MANZO ZUWA 


1 


GA KOLOSSIYA WA 


Bulus, manzon Almasihu Isa ta 
wurin nufin Allah, da Timothawus 


2 danuwanmu, zuwa ga tsarkaka da yan- 


uwa masu-aminchi chikkin Almasihu 
a-Kolossi: Alheri gareku da salama 
dagga wurin Allah Ubanmu. 


Muna godiya ga Allah Uban Uban- 
gijinmu Isa Almasihu, kullayaumi 
muna yi maku addu'a, dalilin mun 
ji labarin bangaskiyarku chikkin Alma- 
sihu Isa, da kamnarku zuwa ga tsarkaka 
duka, sabada hope da ke chikkin samma 
a-aje dominku, wanda kuka ji tun da 
chikkin maganar gaskiya ta Bishara, 

248 


Google 


ZUWA GA KOLOSSIYAWA RI 


6 wada ta zo gareku ; kammar yada ta ke 


10 


12 


chikkin dukan duniya tana bada anfani 
tana daduwa, kammar da ta ke chik- 
kinku kuma, tun ran da kuka ji kuka 
sani kuma alherin Allah chikkin gaski- 
ya; kammar yada kuka kwoiya dagga 
wurin Abafras kamnatachenmu abokin 
bautanmu, wanda shi ke amintachen 
mai-hidiman Almasihu sabili da mu, 
shi wanda ya labarta mamu kuma kam- 
narku chikkin Ruhu. 


Sabada wannan mu kuma, tun ran 
da muka ji wannan, ba mu fasa yin 
addu'a da roko dominku, ku chikka da 
sanin nufinsa chikkin dukan hikima 
mai-ruhaniya da fahimi kuma, garin ku 
yi taffiya wada ta chanchanta ga Uban- 
giji zuwa dukan gamshewa, kuna 
bada yaya chikkin kowanne kekyawan 
aiki, kuna karuwa kuma chikkin sanin 
Allah; ana karfafa ku da dukan iko, 
bissa ga ikon daukakarsa, zuwa dukan 

249 


Google 


UA 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


12 WASIKA TA BULUS MANZO 


hankuri da jimrewa tare da farin- 
chikki; kuna bada godiya ga Uba, 
wanda ya issadda mu mu zamma masu- 
taraya na gadon tsarkaka chikkin 
haske; wanda ya tswame mu dagga 
chikkin ikon dufu, ya maishe mu zuwa 
chikkin mulkin Da na kamnassa; wanda 
muna da pansarmu a-chikkinsa, wato 
gafarar zunubanmu: shi da shi ke surar 
Allah mara-ganuwa, na fari ne ga 
dukan halita ; gamma a-chikkinsa aka- 
halita dukan abu, chikkin sammai da 
bissa duniya kuma, abubuwa masu- 
ganuwa da abubuwa marasa-ganuwa, 
ko al'arshe ko mulkuna ko sarautai ko 
ikoki ; dukan abu ta wurinsa an halita 
su, dominsa kuma; shi ne kwa gabba 
da dukan abu, a-chikkinsa kwa dukan 
abu suna harhade. Shi ne kuma kai 
na jiki, ekklisiya: mafari ne, haifan 
fari dagga chikkin matatu; domin 
chikkin dukan abu shi shi zamma ma- 
250 


Google 


19 
20 


21 


22 


23 


24 


ZUWA GA KOLOSSIYAWA 1. 24 


gabbachi. Gamma nufin Uba ne a- 
chikkinsa dukan chikka ta zamna; ta 
wurinsa kwa a sulhunta abu duka ga 
kansa, bayanda ya yi sulhu ta wurin 
jinin gichiyensa; ta wurinsa, ni ke 
chewa, ko abubuwan da ke bissa duniya, 
ko kwa abubuwan da ke chikkin samma. 
Ku kuma, domin ku da rababu ne na- 
gabta ne kuma chikkin hankalinku ga 
wojen munanan ayukanku, duk da 
wannan yanzu ya sulhunta ku chikkin 
jiki na namansa ta wurin mutuwa, 
domin shi mika ku tsarkaka marasa- 
aibi marasa-abin zarge a-gabbansa: idan 
dai kuna lizima chikkin imani, a-kaffe, 
masu-tsayawa kuma, ba masu-chirruwa 
ba dagga hope na Bishara da kuka ji, 
wada aka yi wa'azinta chikkin dukan 
halita wada ke kalkashin samma ; wada 
kuma ni Bulus aka maishe ni mai- 
hidimanta. 


Amma dai murna ni ke yi chikkin 
251 


Google 


1. 


26 


27 


28 


29 


25 WASIKA TA BULUS MANZO 


azabaina sabili da ku, ga wojen kaina 
kwa ina chikka abin da ya gaza na wojen 
kunchin Almasihu chikkin namana 
sabili da jikinsa, wato ekklisiya ke 
nan; wada aka sanya ni mai-hidima 
gareta, bissa ga wakilchin Allah da aka 
ba ni zuwa gareku, domin in chikka 
maganar Allah, asirin da ke boye tun 
dagga dukan zamanu da tsararaki: 
amma yanzu am bayanna shi ga tsar- 
kakansa, wadanda Allah ya nufa ya 
sanashe su ko minene wadatar darajar 
asirin nan a-ckikkin Al'ummai, wato 
Almasihu a-chikkinku hope na daraja 
ne: wanda mu ke shela, muna galga- 
dadda kowanne mutum muna kwoiya 
ma kowanne mutum chikkin dukan 
hikima, domin mu mika kowanne 
mutum chikkake chikkin Almasihu, 
wannan al'amari fa zuwa gareshi ni ke 
wahalla, ina kwazo bissa ga aiki nasa, 
wanda ke aikawa chikkina da iko. 
252 


Google 


TN 


6 


7 


ZUWA GA KOLOSSIYAWA Ma i 


Gamma ina so ku sani fama wada 
ni ke yi kwarai dominku, da wadanda 
ke a-Lawudikiya, da kuma domin 
jimilan wadanda ba su taba ganin 
fuskata da rai ba; domin zukatansu 
su dauki ta'aziya, su hadadu ne 
chikkin kamna, da kuma zuwa dukan 
wadatar sakankanchewa ta fahimi, do- 
min su san asirin Allah, wato Almasi- 
hu, wanda chikkinsa am boye dukan 
dukiya ta hikima da ta sani. Wannan 
ne ke fadi, domin kadda kowa shi rude 
ku da lafazin harshe mai-rinjayasuwa. 
Gamma ko a-wani woje ni ke ga 
zanchen jiki, duk da hakka tare da ku 
ni ke chikkin ruhu, ina murna ina 
ganin natsuwarku, da tsayawar bangas- 
kiyarku chikkin Almasihu. 


Kammar yada kuka karbi Almasihu 
Isa Ubangiji, hakka ku yi taffiya a- 
chikkinsa, dassasu, ginanu kuma 
chikkinsa, kaffafu ne chikkin bangas- 
253 
Google 


2. 


8 


10 


12 


13 


WASIKA TA BULUS MANZO 


kiyarku, kammar yada aka kwoiya 
maku, kuna yalwata chikkin godiya. 
Ku yi hankali kadda ya zamma 
kowa shi bata ku ta wurin ilminsa 
da rudinsa na banza, bissa ga takalidin 
mutane, bissa ga ruknai na duniya, ba 
bissa ga Almasihu ba ne: gamma dagga 
chikkinsa dukan chikkar Allahntaka ga 
wojen jiki tana zamme, chikkinsa kwa 
an chikka ku, shi wanda shi ke kan 
sarauta da iko: a-chikkinsa kwa aka 
yi maku kachiya da kachiya ba wada 
hannu ke yi ba, bissa ga tubewar jikin 
nama, chikkin kachiya ta Almasihu; 
kuna biznanu tare da shi chikkin 
baptisma, inda kuma aka tashe mu ta 
wurin bangaskiya chikkin aikin Allah, 
wanda ya tashe shi dagga matatu. 
Ku kuma, da ke matatu ta wurin 
zunubanku da rashin kachiya na na- 
manku, ku, ni ke chewa, ya rayadda ku 
tare da shi, bayanda ya gafarta mamu 
254 


Google 


14 


15 


16 


17 


18 


F9 


ZUWA GA KOLOSSIYAWA 2. 19 


dukan zunubanmu; rubutun hannu 
kuma tare da wajibansa mai-lizimche 
mu, wanda shi ke gaba da mu kuma, 
sai ya shafe shi: ya kwa kawas da shi 
dagga turba, yana kusanche shi ga 
gichiye; bayanda ya tube ma kansa 
sarautai da ikoki, ya nuna su a-sa- 
rari, yana kirare a-bissansu chikkin 
wannan. 


Kadda kowanne mutum fa ya zarge 
ku a-kan zanchen chi, ko sha, ko zan- 
chen idi ko sabon wata ko ran hutawa : 
da shi ke duka innuwa che ta al'amuran 
da ke zuwa; amma ainin jiki na Alma- 
sihu ne. Kadda kowanne mutum ya 
raba ku da prize naku ta wurin 
tawali'u na sa kai da yin sujada ga 
malaiku, yana tsayawa a-kan abubuwan 
da ya gani, a-kumburre ya ke banza 
bissa ga azanchinsa na jiki, ba ya riķe 
da Kai ba, wanda dagga gareshi dukan 
jiki, mai-samun gudumawa, a-sasaje ta 

255 
Google 


2. 


20 


21 


22 


23 


20 WASIKA TA BULUS MANZO 


wurin gababuwa da jijiyoyi, yana karu- 
wa da karuwar Allah. 

Idan kuka mutu tare du Almasihu ga 
barin ruknai na duniya, donmi fa ku ke 
biyasda kanku ga dokoki, sai ka che 
kuna zammanku chikkin duniya, wato, 
Kadda ka shafa, kadda ka dandana, 
kadda ka taba, (dukan wadannan abu 
fa masu-karewa ne chikkin aikache- 
yassu), bissa ga dokokin mutane da 
kwoiyasuwarsu? Wadannan abu fa 
suna da gwoda alamar hikima chikkin 
sujadar nafila, da tawali'u da gwoda ma 
jiki wuya ; amma ba su maganin komi 
wojen biya ma jiki. 

Idan fa aka tashe ku tare da Alma- 
sihu, ku bidi abubuwan da ke bissa, inda 
Almasihu ya ke, a-zamne ga hannun 
dama na Allah. Ku kalafa ranku ga 
abubuwan da ke bissa, ba wojen na 
kassa ba. Gamma kuka mutu, ranku 
kuma a-boye ya ke tare da Almasihu 

256 


Google a. 


ZUWA GA KOLOSSIYAWA Sa I | 


4 chikkin Allah. Sa'anda Almasihu, shi 
da shi ke ranmu, ya bayanna, sa'annan 
ku kuma tare da shi za ku bayanna 
chikkin daraja. 


5 Ku matasda gababuwanku fa 
wadanda ke a-duniya; fasikanchi, ka- 
zamta, mugun guri, kyashi, da shi ke 

6 tsafi ne: sabada wadannan al'amura 
fushin Allah ya kan zo bissa yayan 

7 kangara ; a-chikkinsu kwa da kuka yi 
taffiya, sa'anda kuna zamne chikkin 

8 wadannan al'amura. Amma yanzu sai 
ku kawasda dukan wadannan kuma ; 
fushi, hasala, keta, batsa, zanchen 

9 kumya dagga chikkin bakinku : kadda 
ku yi ma juna kariya; da shi ke kun 
tube tsofon mutum tare da ayukansa, 

10 kun yafa kuma sabon mutum, wanda a 

ke sabonta shi zuwa sani bissa ga surar 

11 mahalichinsa : inda ba shi yuwuwa a 

che da Ba-Helleni da Ba-Yahudi, da 

kachiya da rashin kachiya, da baubawa, 
257 I 


Google 


3. 


12 


13 


14 


15 


16 


12 WASIKA TA BULUS MANZO 


Sikithiyu, bawa, da: amma Almasihu 
ne duka, yana chikkin duka kuma. 
Kufa, domin ku zababu na Allah ne, 
masu-tsarki, kamnatatu kuma, ku yafa 
zuchiya ta tausai, siyasa, tawali'u, 
ladabi, jimrewa ; kuna hankuri da juna, 
kuna gafarta ma juna, idan kowanne 
mutum yana da abin kara gamme da 
wani; kammar yada Ubangiji ya ga- 
farta maku, hakkanan ku kuma ku yi: 
gabba da dukan wadannan kuma ku 
yafa kamna, wada ita che magammar 
kamali. Kuma bari salama ta Almasihu 
ta yi mulki a-chikkin zukatanku, wurin 
wannan salama kwa aka yi kirranku 
chikkin jiki daya ; ku zamma fa masu- 
godiya. Bari maganar Almasihu kuma 
ta zamna chikkinku a-yalwache chikkin 
dukan hikima; kuna kwoiya ma juna 
kuna kwa galgadi tare da psalm da 
wakokin yabo da wakoki masu-ruhani- 
ya, kuna raira waka da niima chikkin 
258 


(30 gle INIVERSITY OF WISC 


ZUWA GA KOLOSSIYAWA 3. 23 


17 zukatanku ga Allah. Iyakar abin da 
ku ke yi kuma, chikkin magana ko aiki, 
ku yi duka chikkin sunan Ubangiji Isa, 
kuna bada godiya ga Allah Uba ta 


wurinsa. 


18 Ku mataye, ku yi zamman biye- 
ya da maza naku, abin da ya kamata 
19 chikkin Ubangiji. Ku maza, ku yi 
kamnar matanku, kadda kwa ku yi 
20 yaji da su. Ku yaya, ku yi biyeya da 
iyayenku chikkin kowanne abu, gamma 
wannan abin yarda ne chikkin Ubangiji. 
21 Ku ubanni, kaddu ku yi ma yayanku 
= chakuna, domin kadda su yi bachinzu- 
22 chiya. Ku bayi, chikkin abu duka ku 
yi biyeya da wadanda su ke iyayengi- 
jinku bissa ga tabi'ar jiki; ba da bautan 
ganin ido ba, kammar masu-gamin 
mutane ne, amma da zuchiya daya, 
23 kuna tsoron Ubangiji : iyakar abin da 
ku ke yi, ku aika dagga zuchiya, 
kammar ga Ubangiji, ba ga mutane 
259 


Google 


3. "YA WASIKA TA BULUS MANZO 


24 ba; da shi ke kun sani dagga wurin 
Ubangiji za ku karbi sakamakon gado: 
Ubangiji Almasihu ku ke bauta ma. 

25 Gamma wanda ya ke aika mugunta 
za a saka masa mugunta da ya aikata: 

ba kwa tara. Ku iyayengiji, ku ba 
bayinku abin da ke mai-adilchi da dai- 
dai kuma ; da shi ke kun sani ku kuma 
kuna da Ubangiji chikkin samma. 


2 Ku lizima ga addu'a, kuna tsaro 
3 a-chikkinta da godiya ; kuna fa addu'a 
= domin mu kuma, Allah shi bude mana 
kofa domin maganar, da za mu fadi asi- 
rin Almasihu, wanda kuma ina chikkin 
4 sarkoki dominsa; domin in bayanna 
5 shi, yada ya wajabche ni infadi. Ku 
yi taffiya chikkin hikima wojen wadanda 
6 ke woje, kuna riftar zarafi. Bari zan- 
chenku kullum ya kasanche tare da 
niima, gyartache da gishiri, domin ku 
sani yada za ku amsa ma kowa, 
260 


Google 


ZUWA GA KOLOSSIYAWA = BA a 


7 Tikikus, dan-uwa kamnatache, mai- 
hidima mai-aminchi, abokin bauta chik- 
kin Ubangiji, za ya sanasda ku dukan 

8 sha'anina : sabili da wannan dalili da 
kansa na aike shi gareku, domin ku 
san zammanmu, ya kuma ta'azantadda 

9 zukatanku ; tare de Unisimus dan-uwa 
mai-aminchi, kamnatache, da shi ke 
mutumen danginku. Su za su sanashe 
ku dukan abin da a ke yi dagganan. 


10 Aristarkus abokin sarkana yana 
gaishe ku, da Markus kuma, zumun 
Barnaba (wanda kuka karbi umurni a- 
kansa; idan ya zo gareku, ku karbe shi), 

11 da Yasu'a kuma wanda a ke che da shi 
Yustus, wadanda ke na wojen kachiya : 
wadannan su ne kadai abokan aikina 
zuwa mulkin Allah, mutane masu-yi 

12 mani ta'aziya. Abafras, mutumen 
danginku, bawan Almasihu Isa, yana 
gaishe ku, kullum yana fama dominku 
chikkin addu'oinsa, ku tsaya chikkaku 

261 


Google .. 


4. 


13 


15 


16 


17 


18 


19 ZUWA GA KOLOSSIYAWA 


masu-tabattasuwa chikkin dukan nufin 
Allah. Gamma ina shaida shi, ya yi 
dawoiniya dayawa dominku, da kuma 
domin wadanda ke chikkin Lawudikiya, 
da na chikkin Hiyarabolis. Luka, 
mai-magani kamnatache, da Dimas 
suna gaishe ku. Ku gaida yan-uwa 
da ke chikkin Lawudikiya, da Nimfas, 
da ekklisiya da ke chikkin gidansu. 
Sa'anda an karanta wannan wasika 
a-wurinku kuma, ku sa a karanta ta 
kuma chikkin ekklisiya ta Lawudiki- 
yawa; ku kuma ku karanta wasika 
dagga Lawudikiya. Ku che ma 
Arkibbus kuma, Ka yi lura da hidima 
wada ka karba dagga wurin Ubangiji, 
domin ka chikka ta. 


Gaisuwar ni Bulus da hannun 
kaina, Ku tuna da sarkokina. Alheri 
ya è . 
ya zamna tare da ku. 


262 


WASIKA TA FARI TA BULUS MANZO 
ZUWA TASSALUNIKAWA 


Bulus, da Silwanisu, da Timotha- 
wus, zuwa ekklisiya ta Tassalunikawa 
chikkin Allah Uba da Ubangiji Isa 
Almasihu: Alheri gareku da lafiya. 


2 Muna bada godiya ga Allah do- 
minku duka kullayaumi, muna amba- 
3 tonku chikkin addu'oinmu; babu fashi 
muna tuna da aikin bangaskiyarku 
da dawoiniyar kamnarku da hankurin 
hope naku chikkin Ubangijinmu Isa 
Almasihu, a-gabban Allahnmu Uban- 
4 mu; mun kwa sani zabenku, yan- 
5 uwa kamnatatu na Allah, da shi ke 
Bisharammu ba da magana kadai ba 
ta zo wurinku, amma da iko kuma, 
263 
Google 


1. 6 WASIKA TA FARI TA BULUS MANZO 


10 


chikkin Ruhu Mai-tsarki kuma, da sa- 
kankanchewa kwarai; kammar yada ku 
kun san irin mutane da muka gwoda 
kanmu gareku sabili da ku. Ku kwa 
kuka zamma masu-kwoiyi da mu, da 
Ubangiji, da shi ke kuka karbi magana 
chikkin kunchi mai-yawa, tare da fa- 
rinzuchiya na Ruhu Mai-tsarki; har 
kuka zamma gurbi ga dukan masu-bada 
gaskiya chikkin Makidoniya da Akaiya. 
Gamma dagga wurinku maganar Allah 
ta yi kara, ba chikkin Makidoniya da 
Akaiya kadai ba, amma labarin bangas- 
kiyarku zuwa Allah ya taffi chikkin ko- 
wanne wuri; har ba mu da sauran buka- 
ta mu fadi komi. Gamma su da kansu 
suna bada labarinmu irin shigowa da 
muka yi a-wurinku; da juyowa da 
kuka yi zuwa Allah ga barin gumaka, 
domin ku bauta ma Allah mai-rai mai- 
gaskiya, ku jira Dansa kuma dagga 
samma, shi wanda ya tashe shi dagga 
264 


Google 


ZUWA TASSALUNIKAWA 2. 6 


matatu, Isa, wanda ke tswamadda mu 
dagga fushi mai-zuwa. 


Gamma ku da kanku, yan-uwa, 
kun sani shigowammu wurinku, ba 
2 banza ta zamma ba: amma mu da 
muka rigaya muka sha wuya, hai 
da wulakanchi, yada kun sani, chikkin 
Filibi, gabba gadi muka yi chikkin 
Allahnmu da za mu fada maku Bisha- 
rar Allah chikkin husuma mai-yawa. 
3 Gamma galgadinmu ba na karkachewa 
ba ne, ba kwa na kazamta ba ne, ba 
4 kwa chikkin kirsa ba ne: amma kam- 
mar yada mun zamma yardadu ga 
Allah da za a-sanya Bishara a-han- 
nunmu, hakka mu ke fadi; ba irin na 
gamin mutane ba, amma Allah mai- 
5 auna zukatanmu. Gamma dadai ba 
a taba iske mu muna yin magana ta 
bambadanchi, ku ma kun san hakka, 
ko kwa mayafi na kyashi, Allah ne 
6 mashaidi; ko kwa neman daraja ga 
265 12 

Google 


2. 


7 


10 


WASIKA TA FARI TA BULUS MANZO 


mutane, ko dagga gareku, ko ga wadan- 
su, yayinda mu ke da zarafi mu dauki da- 
raja, mu da mu ke Manzanin Almasihu. 
Amma muka yi ladabi a-wurinku kam- 
mar reno wada ta ke kiyayadda yaya 
na kanta : hakkanan mu kuma, domin 
muna marmarinku da soyeya, muka 
ji dadin ba ku, ba Bisharar Allah kadai 
ba, amma har da rayukanmu, gamma 
kun zamma abin kiyayasuwa kwarai 
garemu. Gamma, yex-uwa, kun tuna 
da wahallarmu da dawoiniyarmu : 
muna aiki dare da rana, domin kadda 
mu nawaita ma kowanne a-chikkinku, 
hakka muka yi maku wa'azin Bisha- 
rar Allah. Ku ne shaidu kuma, har 
Allah ma, halin da muka nuna da 
tsarki da adilchi mara-abin zarge zuwa 
gareku, ku da ku ke bada gaskiya : 


11 yada kun sani kuma irin gammuwarmu 


da muka yi da kowanne dagga chikkin- 
ku, kammar yada uba ya kan yi da 
266 


Google 


12 


13 


14 


15 


ZUWA TASSALUNIKAWA 215 


yaya na kansa, muna yi maku galga- 
di, muna ba ku karfinzuchiya, muna 
shaida, domin ku yi taffiya wada za 
ta chanchanta ga Allah, wanda ya ke 
kirranku zuwa chikkin mulkinsa da 
darajassa. 


Domin wannan muna yabon Allah 
kuma ba fasawa, domin, sa'anda kuka 
karba maganar jawabi dagga garemu, 
wato maganar Allah ke nan, kuka 
karbe ta, ba kammar maganar mutane 
ba, amma, yada ta ke hakika maganar 
Allah, magana da ke aiki dagga 
chikkinku kuma, ku da ke masu-bada 
gaskiya. Gamma ku, yan-uwa, kuka 
zamma masu-kwoiyi da ekklisiyai na 
Allah wadanda ke chikkin Yahudiya 
chikkin Almasihu Isa: gamma ku 
kuma ta hannun naku dangi kuka 
sha irin wahalla da suka sha ta 
hannuwan Yahudawa; wadanda suka 
kashe Ubangiji Isa da annabawa, suka 


267 
Google 


92. 16 WASIKA TA FARI TA BULUS MANZO 


16 


17 


18 


19 


20 


kore mu kuma, ba su gami Allah ba, 
suna kwa gaba da dukan mutane; 
suna hana mu zanche da Al'ummai 
da za su chira; domin su chikka 
nasu zunubai kullum: amma fushi ya 
abko masu har matuka. 


Amma mu, yan-uwa, domin ke- 
warku da an raba mu dan lokachi, ga 
ido, ba ga zuchiya ba, muka dada 
kokari kwarai mu sami ganin fuskarku, 
muna guri kwarai: domin da mun 
chikka so mu zo wurinku, ni Bulus 
lokachi lokachi; amma Shaitan ya 
hana mu. Gamma minene hope namu, 
da farinzuchiyarmu, da rawanin faha- 
riyammu? Ba ku ne ba, a-gabban 
Ubangijinmu Isa chikkin zuwansa ? 
Ku ne fa fahariyammu da farinzuchi- 
yarmu. 


Domin wannan fa sa'anda ba mu 
iya kara jimrewa, muka ga ya yi kyau 
a bar mu chikkin Athina mu kadai; 

268 


Google 


ZUWA TASSALUNIKAWA. A 


muka aike Timothawus, dan-uwanmu 
mai-hidimar Allah kuma chikkin 
Bisharar Almasihu, domin shi kaffa 
ku, shi yi maku galgadi a-kan bangas- 
kiyarku ; domin kadda kowa shi rau- 
rawa sabada wadannan masifu ; 
gamma ku da kanku kun sani aka 
sanya mu ga wannan. Gamma ha- 
kika, tun muna tare da ku, mun 
rigaya mun fada maku muna da shan 
wuya a-gabbanmu; har kwa ya zamma 
hakka, ku ma kun sani. Domin 
wannan ni kwa, sẹ’ anda ba ni iya kara 
jimrewa, na aike domin in sansanche 
da bangaskiyarku, kadda ya zamma 
watakila mai-jaraba ya rigaya ya jarab- 
che ku, wahallarmu kuma ta zamma 


6 banza. Amma sa'anda Timothawus 


ya isso yanzu garemu dagga wurinku, 

ya kuma kawo mana albishir na ban- 

gaskiyarku da kamnarku, da kuma 

wai kuna tuna da mu da kyau kullum, 
269 


Google 


3. 


1 


10 


11 


12 


13 


WASIKA TA FARI TA BULUS MANZO 


kuna marmarin ganinmu, kammar 
yada mu kuma muna marmarin ganin- 
ku; sabada wannan, yan-uwa, muka 
sami ta'aziya dagga wojenku chikkin 
dukan wahallarmu da kunchinmu ta 
wurin bangaskiyarku: gamma yanzu 
muna rayuwa, idan ku kuna tsayawa 
chikkin Ubangiji. Gamma wache irin 
godiya za mu iya mu mayas ma Allah 
dominku, sabada dukan murna da mu 
ke murna sabili da ku gabban Allahn- 
mu; dare da rana muna addwa da 
nachiya mu ga fuskarku, mu chikka 
abin da ya kasa wojen bangaskiyarku ? 


Yanzu Allahnmu, Ubanmu da 
kansa, da Ubangijinmu Isa, su bude 
mana hanya zuwa gareku: Ubangiji 
kuma shi sa ku karu ku yalwata kuma 
chikkin kamna zuwa ga junanku, da 
kuma zuwa ga dukan mutane, kammar 
yada mu kuma muna yi zuwa gareku ; : 
da nufin shi kaffa zukatanku marasa- 

270 


Google a 


ZUWA TASSALUNIKAWA 4. 6 


abin zarge chikkin tsarki a gabban 
Allahnmu Ubanmu, a-kan zuwan 
Ubangijinmu Isa tare da tsarkakansa. 


Dagga bissani fa, yan-uwa, muna 
“rokonku muna kwa galgadadda ku 
chikkin Ubangiji Isa, ku yalwata 
gabba gabba, kammar yada kuka 
karba dagga garemu irin taffiya da ya 
wajabba gareku,—har ma kuna yin 
taffiya hakka,—da yada za ku gami 
2 Allah. Gamma kun san umurnin da 
muka yi maku ta wurin Ubangiji Isa. 
3 Gamma nufin Allah ke nan, tsarka- 
kewarku, ku hanu dagga fasikanchi ; 
4 Kowanne dagga chikkinku shi sani 
yada za shi rike santali nasa chikkin 
5 tsarkakewa da daraja, ba chikkin 
zakuwa ta sha'awa ba, kammar Al'um- 

6 mai da ba su san Allah ba; kadda 
kowa shi zarche, shi chiwuchi dan- 
uwansa chbikkin wannan al'amari : 
gamma Ubangiji mai-dau pansa ne 

271 


Google 


4. T WASIKA TA FARI TA BULUS MANZO 


chikkin dukan wadannan alľamura, 
kammar yada muka rigaya muka fada 
7 maku, muka kwa shaida. Gamma 
Allah ba ya kirra mu domin kazamta 
8 ba, amma chikkin tsarkakewa. Domin 
wannan fa wanda ya ki, ba mutum ya 
ke ki ba, amma Allah, wanda ya ke 
bada Ruhunsa Mai-tsarki a-gareku. 


9 Amma a-kan zanchen kamna ga 
yan-uwa ba ku bukata a rubuta maku : 
gamma ku da kanku kwoiyayu ne na 

10 Allah ku kamnachi junanku; hakika 
fa kuna yin hakka ga dukan yan-uwa 
wadanda ke chikkin dukan Makidoniya 
Amma mu muna galgadadda ku,.yan- 

11 uwa, ku yalwata gabba gabba; ku 
kalafa kuma ga yin natsuwa, kuna ta 
naku sha'ani, ku yi aiki da hannu- 
wanku, kammar yada muka umurche 

12 ku; ku yi taffiyarku da dachewa ga 
wadanda su ke woje, domin kadda ku 
yi bukatar komi. 

272 


Google 


13 


14 


15 


16 


17 


ZUWA TASSALUNIKAWA 4. 17 


Amma ba mu sonku da jahilchi, 
yan-uwa, ga zanchen wadanda suna 
rassuwa; kadda ku yi bakinchikki, 
kammar sauran mutane, wadanda ba 
su da hope. Gamma idan muna bada 
gaskiya Isa ya mutu, ya tashi kuma, 
hakkanan kuma wadanda sun rassu 
chikkin Almasihu Allah za ya kawo su 
tare da shi. Gamma wannan muna 
fada maku dagga maganar Ubangiji, 
mu da mu ke da rai, wanzazu ne har 
zuwa issowar Ubangiji, ba za mu 
rigaya wadanda sun rassu ba ko kadan. 
Gamma Ubangiji da kansa za ya sabko 
dagga samma, da kara, da muriyar 
sarkin malaiku, tare da kafon Allah 
kuma: matatun da ke chikkin Alma- 
sihu za su fara tashi: sa'annan mu da 
mu ke da rai, mun wanzu, tare da su 
za a fyauche mu zuwa chikkin giza- 
gizai, mu tarbi Ubangiji a-sararin 
samma: hakkanan za mu zamna har 

273 


Google 


4. 18 WASIKA TA FARI TA BULUS MANZO 


18 abada tare da Ubangiji. Domin wan- 
nan fa ku yi ma junanku ta'aziya da 
wadannan magana. 


5 Amma zanchen zamanu da wakatai, 
yan-uwa, ba ku bukata a-rubuta maku 

2 komi a-kansu. Gamma ku da kanku 
kun sani sarai ranar Ubangiji tana 
zuwa misalin barawo da da dare. 

3 Suna chikkin fadin, Natsuwa da 
lafiya, sai ga halaka farat daya ta 
abko masu, kammar yada faya ta kan 
abko ma mache mai-chikki; ba kwa 

4 za su chere ba dadai. Amma ku, 
yan-uwa, ba chikkin dufu ku ke ba, 

da ranan nan za ta tarshe ku kammar 

5 þarawo: gamma ku duka yayan haske 
ne, yayan rana kwa: mu ba na dare 

6 ba ne, ba kwa na dufu ba; kadda fa 
mu yi barchi, kammar sauran mutane, 
amma mu yi sauraro, mu yi natsuwa. 
Gamma wadanda ke barchi da da 
dare su ke barchi; wadanda ke maye 

274 


=) 


Google UNIVERSITY 


8 


10 


11 


12 


13 


ZUWA TASSALUNIKAWA 5. 14 


kwa da da dare su ke maye. Amma 
mu, da shi ke na rana mu ke, mu 
yi natsuwa, muna yafe da sulke na 
bangaskiya da kamna; kuma da hope 
na cheto, kwalkwali ke nan. Gamma 
Allah ba ya kadara mu ga fushi ba, 
amma ga samun chira ta wurin 
Ubangijinmu Isa Almasihu, wanda ya 
mutu sabili da mu, domin mu, ko 
muna waye ko muna barchi, mu 
zamna tare da shi. Domin wannan 
ku yi ma junanku ta'aziya, ku gina 
juna, kammar yada ku ke yi fa. 
Amma muna rokonku, yan-uwa, 
ku sansanche wadannan da ke hi- 
dima a-wurinku, shugabbanni ne a- 
gareku chikkin Ubangiji, suna kwa 
foronku ; ku ga kwarjininsu kwarai da 
gaske chikkin kamna sabili da aikinsu. 
Ku tsare lafiya tsakanin junanku. 


14 Muna kwa galgadadda ku, yan-uwa, 


ku tsauta ma marasa-hankali, ku 
275 


Google 


5. 15 WASIKA TA FARI TA BULUS MANZO 


karfafa masu-raunanan zukata, ku 
=- tokare marasa-karfi, ku yi hankuri da 

15 kowa. Ku yi hankali kadda kowa shi 
saka ma wani mugunta da mugunta ; 
amma kullum a bidi abin da ke nagari 
zuwa ga juna, ga dukan mutane kuma. 

16-17 Ku yi murna kullum : ku yi addu'a 

18 ba fasawa; chikkin kowanne abu a 
bada godiya: gamma shi ne nufin 
Allah gareku chikkin Almasihu Isa. 

19 Kadda ku biche Ruhu Mai-tsarki; 

20 kadda ku rena annabchiannabchi; 

91 ku auna abu duka; ku rike mai-kyau ; 

22 ku hanu ga kowache irin kammar 
mugunta. 

23 Allah kwa da kansa na salama shi 
tsarkake ku sarai; ruhunku da ranku 
da jikinku su zamma a-kiyaye sarai, 
ba aibi a-kan zuwan Ubangiji Isa 

24 Almasihu. Mai-aminchi ne shi wanda 
ya kirrawo ku, za ya kwa aikata. 

25 Yan-uwa, ku yi mana addu'a. 


276 
Google Mi- 


ZUWA TASSALUNIKAWA b. 28: 


26 Ku gaida dukan yan-uwa da 

27 sumba mai-tsarki. Na gamma ku da 
Ubangiji a karanta wannan wasika ga 
dukan yan-uwa. 

28 Alherin Ubangijinmu Isa Alma- 
sihu shi zamna tare da ku. 


277 
Google 


WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 
ZUWA GA TASSALUNIKAWA 


Bulus, da Silwanisu, da Timotha- 

1 wus, zuwa ga ekklisiyar Tassalunikawa 

chikkin Allah Ubanmu da Ubangiji 

2 Isa Almasihu ; Alheri gareku da salama 

dagga wurin Allah Uba da Ubangiji 
Isa Almasihu. 


3 Doile ne mu bada godiya ga Allah 
kullayaumi sabili da ku, yanuwa, abin 
da ya kamata ke nan, da shi ke 
bangaskiyarku tana hauhawa kwarai, 
kamnar kowanne daya dagga chikkinku 
duka kuma zuwa ga junanku tana 

4 yalwata; har mu da kanmu muna 
fahariya dominku chikkin ekklisiyai 
na Allah sabada hankurinku da 

278 


Google 


10 


ZUWA GA TASSALUNIKAWA 1. 10 


bangaskiyarku chikkin dukan tsanan- 
chetsananche naku da kunchekunchen 
da ku ke jimrewa da su; ainin shaida 
ke nan ta shari'ar Allah mai-adilchi ; 
domin a maishe ku kun chanchanta ga 
mulkin Allah, wanda ku ke sha wahalla 
dominsa: idan abu mai-adilchi ne 
gabban Allah a saka ma wadanda ke 
kuntata ku da kunchi, da ku kuma da 
a ke kuntata hutu ne tare da mu, yayin 
bayannuwar Ubangiji Isa dagga samma’ 
tare da malaiku na ikonsa chikkin 
wuta mai-huruwa, yana hukumta 
ramawa ga wadanda ba su san Allah, 
ga wadannan kuma da ba su yi biyeya 
da Bisharar Ubangijinmu Isa: wadan- 
nan, hukumchi za su sha, madawami- 
yar halaka dagga fuskar Ubangiji da 
darajar ikonsa, sa'anda ya zo garin ya 
daukaka chikkin tsarkakansa, a yi 
al'ajibi da shi wurin dukan masu-bada 
gaskiya chikkin wachan rana (da shi 
279 


Google 


1. 11 WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


11 


12 


ke aka gaskanta shaidarmu a-kanku). 
Sabada wannan fa kullum muna addu'a 
dominku, Allahnmu shi maishe ku kun 
chanchanta ga kirranku, ya kuma biya 
kowanne muradin nagarta da kowanne 
aikin bangaskiya, tare da iko; domin 
sunan Ubangijinmu Isa shi daukaka 
a-chikkinku, ku kuma a-chikkinsa, 
bissa ga alherin Allahnmu da Ubangiji 
Isa Almasihu. 


Muna fa rokonku, yan-uwa, a-kan 
zanchen zuwan Ubangijinmu Isa 
Almasihu, da tatarammu zuwa gareshi 
kuma; da nufin kadda ku jijigu 
da samli a-chikkin hankalinku, kadda 
ranku ya tashi kuma, ko sabada ruhu, 
ko magana, ko wasika kammar dagga 
garemu, da zatton ranar Ubangiji tana 
nan yanzu; kadda ku bari kowanne 
mutum shi rude ku da ko kaka: 
gamma wannan sai riddan ta fara 
zuwa, mutumen zunubi kuma ya 

280 
Google 


4 


ZUWA GA TASSALUNIKAWA 2. 10 


bayannu, dan halaka, shi wanda yana 
sa kansa yana kwa daukaka kansa gaba 
da abin da a ke che da shi Allah duka, 
ko abin da a ke yi ma sujada; har yana 
zamne chikkin haikalin Allah, yana 
nuna kansa kammar shi Allah ne. 
Ba ku tuna ba, sa'anda ina tare da ku 
tukuna, na fada maku wadannan 
alamura? Yanzu kwa kun san abin 
da ke hanawa, domin a bayanna shi 
a-chikkin wakachinsa. Gamma asiri 
na taka shari'a yana ta aiki ko yanzu ; 
sai dai akwoi wanda ke hanawa yanzu, 


8 har an kawasda shi. Sa'annan shi 


10 


mai-taka shari'an nan za ya bayanna, 
Ubangiji Isa kuma za ya halaka shi da 
lumfashin bakinsa, da bayannuwar 
zuwansa kuma za ya wofinta shi; shi 
ne wanda zuwansa yana bissa ga aikin 
Shaitan da dukan iko da alamu da 
al'ajibai na kariya, da dukan algus na 
rashin adilchi domin wadanda su ke 
281 


Google 


2. 11 WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


halaka; da shi ke ba su amsa kamnar 
gaskiya ba, da za su chira. Sabili da 
wannan fa Allah yana aike masu da 
aikin karkachewa, da za su gaskanta 
kariya : domin a hukumta ma dukan 
wadanda ba su gaskanta gaskiya ba, 
amma suka ji dadi chikkin rashin 
adilchi. 

Amma doile ne a-garemu mu bada 
godiya ga Allah kullum sabili da ku, 
yan-uwa kamnatatun Ubangiji, tun 
da Allah ya zabe ku tun farko zuwa 
cheto chikkin tsarkakewar Ruhu da 
aminchewa ga gaskiya: abin da ya yi 
kirranku zuwa gareshi ta wurin Bisha- 
rarmu, zuwa samun daraja ta Ubangi- 
jinmu Isa Almasihu. Domin wannan 
fa, yan-uwa, ku tsaya, ku kiyaye 
taķalidai wadanda aka kwoiya maku, 
ko ta baki ne, ko ta wurin wasikarmu 
ne. 


Yanzu fa Ubangijinmu Isa Alma- 
282 
Google 


17 


5 


ZUWA GA TASSALUNIKAWA 3. 6 


sihu da kansa, da Allah Ubanmu 
wanda ya kamnache mu ya ba mu 
kuma ta'aziya madawamiya da nagarin 
hope ta wurin alheri, shi ta'azantadda 
zukatanku shi karfafa su chikkin 
kowanne kekyawan aiki da zanche. 


Dagga bissani, yan-uwa, ku yi 
addu'a dominmu, maganar Ubangiji ta 
yi gudu ta daukaka kuma, kammar 
yada ta ke kuma a-wojenku ; mu kuma 
mu chira dagga hannuwan miyagun 
mutane masu-sherare; gamma ba 
duka ke da imani. Amma Ubangiji 
mai-aminchi ne, wanda za ya kariafa 
ku, ya tsare ku kuma dagga Mugun. 
Muna aminchewa kuma ga Ubangiji 
a-kanku, kuna yin abin da mu ke 
umurche ku, za ku yi kuma. Ubangiji 
kuma shi shiriya zukatanku zuwa 
chikkin kamnar Allah da hankurin 
Almasihu. 


Amma muna umurche ku, yan- 


283 
Google 


3. 


7 


=] 


11 


WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


uwa, chikkin sunan Ubangijinmu Isa 
Almasihu, ku ware dagga wojen ko- 
wanne dan-uwa mai-taffiya da halin 
ta'adda, ba bissa ga takalidin da suka 
karba dagga garemu ba. Gamma ku 
da kanku kun sani yada ya kamata 
ku yi kwoiyi da mu: gamma mu ba 
mu yi taffiya da hali na ta'adda a- 
chikkinku ba; ba mu kwa chi gurasa 
kyauta dagga hannun kowa be, amma 
chikkin eha da wahalla, muna aiki dare 
da rana, domin kadda mu nauwaita 
ma kowa a-chikkinku: ba domin ba 
mu da iko ba, amma domin mu maida 
kanmu waton gurbi ne a-gareku, da za 
ku yi kwoiyi da mu. Gamma ko 
lokachinda muna tare da ku, muka 
umurche ku da wannan, Idan kowanne 
ba shi aiki ba, kadda shi chi kuma. 
Gamma muna jin labarin wadansu 
suna tafiya da halin ta'adda a- 
chikkinku, ba su yin aiki ba ko kadan, 
284 


Google 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


ZUWA GA TASSALUNIKAWA 3. 18 


amma masu-shishigi ne. Irin wa- 
dannan fa, muna umurche su, muna 
kwa galgadadda su chikkin Ubangiji 
Isa Almasihu, su yi aiki da natsuwa, 
su chi nasu abinchi. Amma ku, yan- 
uwa, kadda ku yi kasala chikkin aika 
nagarta. Idan kwa kowanne mutum 
ba ya yi biyeya da maganarmu ta 
chikkin wasikan nan, ku shaida wannan 
mutum, kadda ku yi ma'amala da 
shi, domin shi kumyatta. Amma 
kadda a maishe shi makiyi, sai dai 
a galgadadda shi kammar dan-uwa. 

Ubangiji na salama da kansa shi 
ba ku salama tutur da ko kaka. 
Ubangiji shi zamna tare da ku 
duka. 


Gaisuwata ni Bulus da hannu 
nawa, shaida ke nan chikkin kowache 
wasika: hakka ni ke rubutawa. 


18 Alherin Ubangijinmu Isa Almasihu 


shi zamna tare da ku duka. 
285 
Google 


WASIKA TA FARI TA BULUS MANZO 
ZUWA GA TIMOTHAWUS 


Bulus, Manzon Almasihu Isa bissa 

ga umurnin Allah Mai-chetonmu, da 

2 Almasihu Isa hope namu; zuwa 

Timothawus, dana na gaske chikkin 

bangaskiya:  Alheri da jinķai da 

salama, dagga wurin Allah Uba da 
Almasihu Isa Ubangijinmu. 


3 Kammar yada na umurche ka ka 
jinkirta zammanka a-chikkin Afisus, 
sa'anda ina shirin taffiya zuwa Makidon- 
iya, domin ka dokache wadansu 
mutane kadda su kwoiyas da wata 

4 kwoiysuwa dabam, kadda kwa su lura 
da tatsuniyoyi da lisafin asalai wa- 
danda ba su da iyaka, wadanda su 

286 


Google 


ZUWA GA TIMOTHAWUS 1.9 


kan jawo tonetone, ba su aika 
wakilchin Allah wanda ke chikkin 
bangaskiya ba ; hakkanan kuma ni ke 
umurni yanzu. Amma matukar umur- 
ni kamna che mai-fitowa dagga zu- 
chiya mai-tsabta da lamiri mai-na- 
garta da bangaskiya mara-riya: wa- 
dansu kwa garin swaban wadannan 
al'amura sun ratse zuwa bin zanghen 
banza; suna so su zamma masu-kwoi- 
yas da shara, ko da shi ke 
ba su fahimchi abin da su ke fadi ba, 
ko baichin abin da su ke karfafa 
shaidassa. Amma mun sani shari'a 
da kyau ta ke, idan mutum ya aikata 
ta ba-shari'a, yana sanin wannan, ba 
a kaffa shari'a ba domin mutum mai- 
adilchi, amma domin  marasa-bin 
shari'a da masu-sherare, domin marasa- 
ibada da masu-zunubi, domin marasa- 
tsarki da masu-swaþo, domin masu- 
kissan ubanni da masu-kissan uwaye, 
287 


Google a 


1. 10 WASIKA TA FARI TA BULUS MANZO 


10 


11 


12. 


13 


14 


15 


domin masu-kissan mutane, domin 
masu-fasikanchi, domin masu-kwana da 
maza, domin masu-satan mutane, do- 
min makariyata, domin masu-rantsuwa 
da kariya, da kuma idan akwoi wani abu 
swabanin sahihiyar kwoiyasuwa; bissa 
ga Bishara ta darajar Allah mai-albarka 
wada aka wakala mani. 

Ina godiya ga wanda ya ba ni iko, 
wato Almasihu Isa Ubangijinmu, da 
ya maishe ni amintache, har ya sanya 
ni ga bautassa; ko da ina mai-swabo da, 
mai-tsanani, mai-batanchi: amma na 
sami jinkai, domin da rashin sani na yi 
shi chikkin rashin bangaskiya ; alherin 
Ubangijinmu kuma ya yalwata kwarai 
tare da bangaskiya da kamna wada 
ke chikkin Almasihu Isa.  Batun 
nan mai-aminchi ne, ya issa abin kar- 
ba ga kowa, chewa, Almasihu Isa ya 
zo chikkin duniya domin cheton masu- 
zunubi; dagga chikkinsu ma ni ne 

288 


Google 


Sm 


ZUWA GA TIMOTHAWUS 1. 20 


16 baba: duk da hakka na sami jinkai, 
domin ta wurina, ni da ke baba, Isa 
Almasihu shi bayanna tsawon han- 
kurinsa duka, domin gurbi ne ga 
wadannan da za su bada gaskiya 
gareshi gabban nan zuwa rai na har 

17 abada. Girma da daraja ga Sarki na 
zamanu, mara-karewa, mara-ganuwa, 
Allah makadaichi, har zamanin za: 
manu. Amin. 


18 Wannan umurni na damka maka, 
ya dana Timothawaus, bissa ga annabchi- 
annabchi wadanda su ke a-kanka tun 
da, domin ta wurinsu ka yi yaki, yaki 
mai-kyau; kana kiyaye bangaskiya 

19 da managarchin lamiri; abin da 
wadansu garin tunkude su, sun lalache 

20 ga wojen imani: a-chikkinsu Himina- 
yus ne da Iskandari; wadannan dai 
na bashe su ga Shaitan, domin su 
kwoiya hankali kadda su yi swabo. 


289 K 


Google i Pa ag 


2. 


1 


2 


8 


WASIKA TA FARI TA BULUS MANZO 


A-farkon farawa dai, ina umurni a 
yi bidebide da addu'oi, da rokeroke, da 
godiya, sabili da dukan mutane; domin 
sarakuna da dukan wadanda ke chik- 
kin matsayin manya; domin mu yi 
ranmu mai-natsuwa da hankali kwan- 
che chikkin dukan ibada da kimtsa 
fuska. Wannan mai-kyau ne abin 
karba ne kwa ga Allah Mai-chetonmu ; 
shi wanda ya ke nufi dukan mutane 
su chira, kuma su kawo ga sanin gas- 
kiya. Gamma akwoi Allah daya ne, da 
matsakkanchi daya kuma tsakanin 
Allah da mutane, shi kwa mutum ne, 
Almasihu Isa, wanda ya bada kansa 
pansar dukan mutane ; shaidan kwa a- 
chikkin wakatansa; zuwa ga wannan 
kwa aka sanya ni mai-wa'azi da Manzo 
kuma (gaskiya ni ke fadi, ba ķariya ni 
ke yi ba), mai-kwoiya ma Al'ummai 
chikkin bangaskiya da gaskiya. 

Ina fa so maza su yi addu'a 

290 


Google Pa 


12 


13 
14 


15 


ZUWA GA TIMOTHAWUS ZLo 


chikkin kowanne wuri, suna chirra 
hannuwa masu-tsarki, ba da fushi 
ba, ba kwa da jayeya ba. Hak- 
kanan: kuma, mata su yafa tufafi 
na dummanchi, tare da raban ido da 
hankali ; ba da tubkaken gashi ba, da 
zinariya ko da lwulwai, ko da tufafi 
masu-yawan tamani; amma da kyawa- 
wan ayuka (abinda ya dache ga mata 
masu-shaidan ibada ke nan). Bari 
mache ta kwoiya a-kawaiche da biyeya 
sarai. Amma ban yarda ma mache ta 
kwoiyas, ko kwa ta sami mulki bissa 
namiji, amma ta kasanche a-kawaiche. 
Gamma Adamu aka fara kammantawa, 
kana Hawa'u; kuma ba Adamu aka 
rude ba, amma machen da ta rude ta 
fadi chikkin zunubi: amma za ta 
chira ta wurin haifar yaya, idan sun 
lizima chikkin bangaskiya da kamna 
da tsarkakewa tare da hankali. 


291 
Google a. 


3. 


1 


2 


WASIKA TA FARI TA BULUS MANZO 


Batun nan mai-aminchi ne, Idan 
wani yana bidar aiki na episkopos, 
nagarin aiki ya ke bida. Fpiskopos 
fa sai shi kasanche ba zargi, mijin 
mache daya, mai-kamewa, mai-shimfi- 
daden hankali, natsatse, mai-garan 
baki, mai-saukin kwoiyasuwa; ba mai- 
tankiya ba ne, ba mai-samlin bugo ba; 
amma mai-siyasa, mara-fada, ba mai- 
son kurdi ba; yana kwa mulkin nasa 
gida da kyau, yayansa suna chikkin 
biyeya da hankali shimfide sarai; 
(amma idan mutum ya rasa yada za 
shi mulkin nasa gida, kaka za ya gwoli- 
yi ekklisiyar Allah?) ba danye ba, 
domin kadda ya fada chikkin hukum- 
chin Shaitan a-kan ya kumburra. Duk 
da wadannan kuma sai an sami shai- 
dassa a-bakin na woje; domin kadda ya 
fadi chikkin zargi da tarkon Shaitan. 
Hakkanan kuma diakonoi sai masu- 
shimfidaden hankali, ba masu-baki 

292 


Google 


ZUWA GA TIMOTHAWUS 2..15 


biyu ba, ba masu-zwarin shan wine ba, 
ba masu-kwadayin kazamar riba ba; 


9 masu-rike da asirin imani da lamiri 
10 mai-tsabta. Kuma wadannan sai an 


11 


12 


13 


14 


fara gwoda su; kana su yi hidima 
ta diakonoi, idan marasa-laifi ne. 
Hakkanan mata kuma sai masu- 
shimfidaden hankali, ba masu-kirre ba, 
amma masu-kamewa, masu-aminchi 
chikkin dukan alamura.  Diakonoi 
kuma su zamma mazaje na mata daya 
daya, suna mulkin yaya nasu da gida- 
je nasu ka kyau. Gamma wadanda 
sun yi hidima ta diakonos da kyau 
suna yi wa kansu chiwurwurin ma- 
tsayi mai-kyau, da gabba gadi kuma 
mai-girma chikkin imanin da ke chikkin 
Almasihu Isa. 

Wadannan abu ni ke rubuta gare- 
ka, ina da begen zuwa gareka in an 


15 jima kadan; amma idan na yi jinkiri, 


sai ka san tasarrufin da ya kamata 


| 293 
Google 


3. 16 WaASIKA TA FARI TA BULUS MANZO 


16 


P 19) 


4 


a gwoda chikkin gidan Allah, wanda shi 
ne ekklisiyar Allah mai-rai, jigon gaski- 
ya da karfinta. Ba kokanto fa asirin 
ibada da girma ya ke; Shi wanda ya 
bayanna chikkin jiki, ya bara chikkin 
ruhu, ya ganu ga malaïku, aka yi wa- 
'azinsa chikkin al'ummai, chikkin dun- 
iya aka bada gaskiya gareshi, aka karþe 
shi chikkin daraja. 


Amma Ruhu yana fadi a-sarari, 
chikkin kwanaki na karshe wadansu za 
su ridda dagga imani, garin maida 
hankali ga ruhohi na rudami da kwoi- 
yasuwar aljanu, ta wurn riyar 
mutane masu-fadin kariya, wadanda an 
yi ma lamirinsu lalas sai ka che da 
karfe mai-wuta; suna hana yin amre, 
suna umurni a hanu ga barin chin 
namomi, wadanda Allah ya halita 
domin a karbe su da godiya a-wojen 
masu-bada gaskiya masanan gaskiya. 
Gamma kowache halitar Allah mai- 

294 


Google a. 


10 


11 


ZUWA GA TIMOTHAWUS 4. 14 


kyau che, babu abin da ke na yasuwa 
kuma, idan da godiya aka karbe shi : 
gamma ya zamma tsarkakake ta 
wurin maganar Allah da addu'a. 


Idan ka tuna ma yan-uwa wadan- 
nan abu, ka zamma nagarin mai-hidima 
na Almasihu Isa, kiyayaye chikkin 
zantatukan imani, da na kwoiyasuwar 
kirki wada ka bi kar wa yau: amma 
hikayu na swaþo da irin na jatumai 
sai ka ki su. Ka wasa kanka zuwa 
ibada : gamma wasa jiki da anfaninsa 
kadan : amma ibada tana da anfani ga 
dukan abu, da shi ke tana da alkawali 
ga rai na yanzu, da na mai-zuwa. 
Batun nan mai-aminchi ne, ya kwa 
chanchanchi karba sarai. Gamma 
domin wannan mu ke wahalla muna kwa 
fama, domin mun rataya hope namu 
ga Allah mai-rai, shi da shi ke Mai- 
cheton dukan mutane, tun ba wadanda 
ke bada gaskiya. Sai ka yi umurni da 

295 
Google 


4. 12 WASIKA TA FARI TA BULUS MANZO 


12 wadannan abu ka kwa sanas. Kadda ka 
bari kowa shi rena kuruchiyarka; amma 
ka zamma gurbi ga masu-bada gaskiya, 
chikkin magana, tasarrufi, kamna, ban- 

13 gaskiya da tsabtar rai. Ka maida han- 
kali ga karatu, da galgadi, da kwoiya- 

14 suwa, har na zo. Kadda ka yi banza da 
baikon da ke chikkinka, wanda aka ba 
ka bissa ga annabchi, tare da dibiyawar 

15 hannuwa na jama'ar presbuteroi. Ka 
lizimchi wadannan al'amura; ka tsaye 
masu sosai; domin chin gabbanka ya 

16 bayanna ga kowa. Ka maida hankali 
da kanka, da kuma kwoiyasuwarka. 
Ka dawama a-chikkin wadannan; gam- 
ma garin yin wannan za ka chechi 
kanka duk da masu-jinka. 


Kadda ka tsauta ma datijo, amma 
5 ka galgadadda shi kammar uba; majiya 
2 karfi kuma kammar yan-uwa : datijal 
mata kuma kammar uwaye; kanka- 
nana kammar yan-uwa mata, chikkin 
296 
Google 


3 


4 


10 


ZUWA GA TIMOTHAWUS 5. 10 


dukan tsabtar rai. Ka bada girma 
ga gwamraye wadanda ke gwamrayen 
gaske. Amma idan kowache gwam- 
ruwa tana da yaya ko jikoki, bari su 
kwoiya su fara gwoda ibada zuwa ga 
iyalin gida nasu, su saka ma iyayensu: 
gamma wannan abin karba ne a-gabban 
Allah. Ita fa da ta ke gwamruwar 
gaske, mai-jin kewa fa, hope nata yana 
rataye ga Allah, ta kan lizima chikkin 
bidebide da addu'oi dare da rana. 
Amma ita da ta ke maida hankalinta 
ga annishuwa, matachiya che tun tana 
raye. Ka yi umurni da wadannan 
al'amura fa, domin su zamma ba da 
zargi ba. Amma idan wani ba ya yi 
tatalin nasa, bale fa na iyalinsa, ya 
musunchi imani, gwoma mara-bangas- 
kiya da shi. Kadda a rubuta kowa 
gwamruwa che in ta kasa shekara sattin, 
ta kasanche matar namiji daya, ana kwa 
shaidatta da kyau sabada kyawawan 
297 TE 


Google 


5. 11 WASIKA TA FARÌ TA BULUS MANZO 


11 


12 
13 


ayukanta ; idan ta gwoiyi yaya, idan ta 
yi garan baki, idan ta wanke kaffafun 
tsarkaka, idan ta yi ma masu-kunchi 
gudumawa, idan ta tsare kowanne 
kekyawan aiki da nachiya. Amma 
gwamraye kankanana sai ka ki; gamma 
sa'anda suka tashi gaba da Almasihu 
a-kan lalata, su kan so su yi amre; 
suna da shari'a a-kansu, da shi ke sun 
kakabe imaninsu na fari. Duk da 
wannan su kan kwoiyi ragonchi, suna 
yawo suna bin gidaje ; ba kwa ragonchi 
kadai ba, amma masu-chegumi kuma, 
masu-shishigi, suna fadin abin da ba ya 


14 kamata garesu ba. Ina so fa kananan 


gwamraye su yi amre, su haifi yaya, su 
mallaki iyalin gida, kadda su ba ma- 
gabchi huja ta maganar batanchi: 


15 gamma ko yanzu wadansu sun ratse 
16 garin bin Shaitan. Idan kowache, 


mache mai-bada gaskiya tana da gwam- 
raye, ta kawo masu sauki, kadda a 
298 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


ZUWA GA TIMOTHAWUS 5.23 


nauyeta ekklisiya; domin a saukaka 
wadanda ke gwamraye na gaske. 
Datibai wadanda ke mulki da kyau 
sai a maishe su mazowa bangirma 
ninki biyu, bale fa wadannan da ke yin 
eha chikkin Kalma da kwoiyasuwa. 
Gamma nassin ya che, Kadda ka yi ma 
sa takumkumi lokachinda ya ke takin 
hatsi. Da kuma, Maaikachi ya chan- 
chanchi hakinsa. Kadda ka amsa kara 
a-kan datijo, sai a-bakin shaidu biyu ko 
uku. Ka tsauta ma masu-yin zunubi 
a-gabban jama'a, domin saura kuma 
su kasanche da tsoro. Na umurche 
ka a-gabban Allah, da Almasihu Isa, da 
zababun malaïku, ka kiyaye wadannan 
abu ba da tara ba, kadda ka aika komi 
bissa ga tara. Kadda ka sa hannuwa 
bissa kowanne mutum da garaje, kadda 
kwa ka yi taraya a-chikkin zunuban 
wadansu: ka tsare kanka da tsabta. 
Kadda ka kara zamma kana shan 
299 
Google 


5. 24 WASIKA TA FARI TA BULUS MANZO 


24 


25 


3 


ruwa, amma ka mori wine kadan sabada 
tumbinka da yawan kumamanchinka. 
Zunuban wadansu mutane a-sarare su 
ke, suna rigaya gabba zuwa hukumchi; 
wadansu kwa binsu su ke yi baya 
Hakkanan kuma akwoi kyawawan 
ayuka wadanda ke a-sarare; kuma 
wadanda ba hakka ba ne ba su 
boyuwu. 


Iyakar wadanda ke bayi kalka- 
shin yoke, su maida shugabbaninsu 
masu-issa dukan daraja, domin kadda a 
yi swabon sunan Allah da kwoiyasuwan. 
Wadannan kwa da su ke da shugab- 
banni masu-bada gaskiya, kadda su 
rena su, domin su yan-uwa ne; gwoma 
dai su dada bauta masu, da shi ke su 
wadanda ke karban moriya masu-bada 
gaskiya ne, kamnatatu ne. Ka sanas 
da wadannan alamura, ka yi galga- 
dinsu kuma. 

Idan kowa yana yin kwoiyasuwa 


300 
Google 


=] 


ZUWA GA TIMOTHAWUS 6. 9 


dabam, ba ya kwa yi jiyeya da sahihan 
kalmomi, wato na Ubangijinmu Isa 
Almasihu, da kwoiyasuwa wada ke 
bissa ga ibada; ya kumburra, ba ya 
gane komi ba, amma machiwuchi ne 
bissa ga tuhuma da mahawara ta 
kalmomi, inda kishi ya ke fitowa, da 
husuma, da zagezage, da miyagun 
zachezache, gardama irin ta mutane 
rubabu ga wojen hankali, marasa- 
gaskiya, suna azza ibada hanyar riba 
che. Amma ibada tare da wadar zuchi 
riba che mai-girma: gamma ba mu 
shigo da komi chikkin duniya ba, ba 
kwa za mu fita chikkinta da komi ba; 
amma da shi ke muna da abinchi da 
sutura, da su za mu yi wadar zuchi. 
Amma wadanda suna nufi su zamma 
mawadata su kan fada chikkin jaraba 
da tarko da sha'awoyi dayawa na 
wauta da barna, irin da kan dulmaya 
mutane chikkin halaka da lalachewa. 
301 


Google 


6. 10 WASIKA TA FARI TA BULUS MANZO 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


Gamma son kurdi asalin kowache irin 
mugunta ne: wadansu kwa garin ribto 
su an ratse da su dagga imani, sun 
sha zaran kansu da bakinchikki 
mai-yawa. 


Amma kai, ya mutumen Allah, sai 
ka guje ma wadannan abu; ka bi 
adilchi, ibada, bangaskiya, kamna, 
hankuri, tawali'u. Ka yi jihadi jihadin 
kirki na imani, ka ribche rai na har 
abada, wanda aka kirra ka zuwa 
gareshi, har kwa ka furta kekyawan 
furchi a-gabban shaidu masu-yawa. 
Ina umurche ka a-gabban Allah, wanda 
ke rayadda abu duka, da Almasihu Isa, 
wanda ya shaida kekyawan furchi a- 
gabban Bilatus Ba-Bunti; ka kiyaye 
dokan, ba da aibi, ba da zargi ba, har 
bayannuwar Ubanginmu Isa Almasihu: 
wanda za ya gwoda chikkin nasa 
zamanu, shi da shi ke Mai-iko ma- 
kadaichi mai-albarka, Sarkin sarakuna, 

302 


Google 


16 


17 


18 


19 


20 


ZUWA GA TIMOTHAWUS 6. 20 


Ubangijin iyayengiji ; wanda shi kadai 
yana da rashin mutuwa, mazamne 
chikkin haske wanda ba shi kusantuwa ; 
mutum ba ya taþa ganinsa ba, ba kwa 
mai-ikon ganinsa: a-gareshi daraja da 
iko mara-matuka. Amin. 

Ka dokache wadanda ke mawadata 
chikkin wannan zamani na yanzu, 
kadda su yi girman kai, kadda su 
rataya hope nasu bissa wadata mara- 
tsayawa, amma bissa Allah, wanda ya 
ke bayas da komi a-garemu a-yalwache 
mu ji dadinsu; su yi alheri, su zamma 
mawadata na kyawawan ayuka, su 
kasanche da  niyar babayasuwa, 
masu-son zumunta; suna aje wa kansu 
tushe mai-kyau domin wakachi mai- 
zuwan, da za su ruski rai wanda shi ke 
hakikanin rai. 

Ya Timothawus, ka tsare abin da 
aka damka maka, kana bijire ma magan- 
ganu na swabo da kuma tsayeyar ilmin 


303 


Google a. 


6. 21 ZUWA GA TIMOTHAWUS 


nan da ana che da shi ilmi a-kariyache ; 
21 abin da wadansu garin shaidassa sun 
kuskure wojen imani. 
Alheri shi zamna tare da ku. 


304 


Google WW PAE 


WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


2 


3 


4 


5 


ZUWA GA TIMOTHAWUS 


Bulus, Manzon Almasihu Isa ta 
wurin nufin Allah, bissa ga alkawalin 
rai wanda ke chikkin Almasihu Isa, 
zuwa Timothawus, dana kamnatache: 
Alheri da jinkai da “salama, dagga 
wurin Allah Uba da Almasihu Isa 
Ubangijinmu. 

Ina gode ma Allah, wanda ni ke 
bautassa tun dagga kakan kakana da 
lamiri mai-tsabta, tunawa da kai da 
ni ke yi ba fasawa chikkin addu'oina, 
dare da rana ina marmarin ganinka, 
ina tunawa da hawayenka, domin in 
chikka da murna; da shi ke an tuna 

305 


Google 


1. 6 WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


10 


mani da bangaskiya mara-riya da ke 
chikkinka; bangaskiya wada ta fara 
zamma chikkin kakakka Lois, da 
uwarka Afniki; har a-chikkinka kuma 
na kawasda shakka. Domin wannan 
fa ina tuna maka ka rura baikon Allah, 
wanda ke chikkinka ta wurin dibiyawar 
hannuwana. Gamma Allah ba ya ba 
mu ruhun tsorata ; amma na iko da na 
kamna da na kimtsawa. Kadda fa ka 
ji kumyar shaidar Ubangijinmu, ko ni 
damrerensa: amma ka daure shan 
wuya tare da Bishara bissa ga ikon 
Allah; wanda ya cheche mu, ya kir- 
raye mu kuma da kirra mai-tsarki, ba 
gwalgwadon ayukanmu ba, amma bissa 
ga nasa nufi da alheri, wanda aka ba 
mu chikkin Almasihu Isa tun gabban 
madawaman zamanu, amma yanzu ya 
bayanna ta wurin bayannuwar Mai- 
chetonmu Almasihu Isa, wanda ya 
kawasda mutuwa, ya haskaka rai da 
306 


Google 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


ZUWA GA TIMOTHAWUS 1.217 


dawama ta wurin Bishara, wada aka 
sanya ni mai-wa'azinta, Manzonta, mal- 
kwoiyasuwanta. Sabili da wannan fa 
ina shan wuyan wadannan al'amura : 
duk da hakka ban ji kumya ba; gamma 
na san shi wanda na bada gaskiya gare- 
shi, na kwa kawas da shakka yana da 
iko ya tsare ajiya da na damka masa 
zuwa wachan rana. Ka rike da sura 
ta sahihan kalmomi wadanda ka ji 
dagga gareni, chikkin bangaskiya da 
kamna wada ke chikkin Almasihu Isa. 
Wannan abin kirki fa da aka damka 
maka ka tsare shi ta wurin Ruhu Mai- 
tsarki wanda ke zamne chikkinmu. 


Wannan kwa ka sani, dukan wa- 
danda su ke chikkin Asiya suka ba ni 
baya; dagga chikkinsu da Fijallus da 
Harmajones. Ubangiji shi bada jinkai 
ga gidan Onisifurus: gamma so dayawa 
ya kan wartsakadda ni, ba ya kwa ji 
kumyar sarkata ba; amma, sa'anda 

307 


Google 


1. 18 WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


18 


2 


2 


yana chikkin Rome, ya bide ni da 
nachiya, har ya same ni (Ubangiji shi 
yarda masa ya sami jinkai dagga wurin 
Ubangiji a-wachan rana); kai kwa ka 
sani sarai, abu dayawa ba misali ya yi 
dawoiniya a-Afisas. 


Kai fa, dana, ka karfafa a-chikkin 
alherin da ke chikkin Almasihu Isa. 
Abubuwan da ka ji dagga gareni kwa 
a-bakin shaidu dayawa, sai ka damka 
ma mutane masu-aminchi, wadanda za 
su iya kwoiya ma wadansu kuma. Ka 
daure shan wuya tare da ni, kammar 
mayakin kirki na Almasihu Isa. Ba 
wanda ya ke a-kan sha'anin yaki da za 
ya nanade kansa da dawoiniyar wan- 
nan rai; gamma yana so ya gami 
wanda ya rubuta shi mayaki. Idan 
kuma mutum yana kokuwa chikkin 
wasa, ba akan yi masa rawani ba, sai 
ya yi kokuwa ta halal. Ya kamata 
manomin da ke yin wahalla shi fara 


303 


Google a. 


10 


11 


12 


18 


ZUWA GA TIMOTHAWUS 10 


chin anfani. Rabe da abin da ni ke 
fadi; gamma Ubangiji za ya ba ka 
fahimi chikkin dukan abu. Ka tuna 
da Isa Almasihu, da ya tashi dagga 
matatu, dagga zuriyar Dawuda, bissa 
ga Bisharata: wada ni ke shan wuya 
a-chikkinta har zuwa madamra, kam- 
mar mazambachi; amma maganar 
Allah ba a-damre ta ke ba. Ina fa 
daurewa da dukan abu sabili da 
zababu, domin su kuma su sami 
cheton da ke chikkin Almasihu Isa 
tare da daraja ta har abada. 
Batun nan mai-aminchi ne: Gamma 
idan muka mutu tare da shi, za mu 
kuma rayu tare da shi: idan mun 
jimre, za mu kuma yin mulki tare da 
shi: idan mun yi musunsa, shi kuma 
za ya yi musunmu: idan mun zamma 
marasa-aminchi, shi ya tabatta mai- 
aminchi; gamma ba shi iya musun 
kansa. 
309 


Google 


2. 14 WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


14 


15 


16 


LẸ 


18 


19 


20 


Ka tuna masu da wadannan abu, 
kana dokache su a-gabban Ubangiji, 
kadda su yi mahawara a-kan kalmomi, 
abin da ba ya anfana komi ba, sai jir- 
kitadda masu-ji. Ka yi kokari ka 
mika kanka yardaje ne ga Allah, ma- 
aikachi wanda babu dalilin kumya 
gareshi, kana rarabe kalmar gaskiya 
sosai. Amma ka guje ma zantatukan 
banza na swabo: gamma za su yi 
gabba chikkin rashin ibada, - maga- 
nassu kwa za ta chi kammar zuganye : 
irinsu ke nan su Himinayus da Filitus; 
mutane masu-kuskure wojen gaskiya, 
suna chewa, Tashin ya rigaya ya wuche, 
su kan kwa jirkitadda bangaskiyar 
wadansu. Amma tushe mai-tsayawa 
na Allah ya tabatta, da shi ke yana da 
wannan hatimi, Ubangiji yana sane da 
wadanda ke nasa: da kuma, Wanda 
shi ke ambaton sunan Ubangiji duka, 
shi rabu da rashin adilchi. A-chikkin 

810 


Google 


21 


23 


26 


ZUWA GA TIMOTHAWUS DA 


baban gida dai akwoi santula, ba na 
zinariya da na azurfa kadai ba, amma 
na itache da na kassa; wadansu kwa 
zuwa daraja, wadansu zuwa kankanchi. 
Idan fa mutum ya tsarkake kansa 
dagga wadannan, za ya zamma san- 
tali na zuwa daraja, tsarkakake, daidai 
ga aikacheyar ubangiji, shiriyeye zuwa 
kowanne kekyawan aiki. Amma ka 
guje ma sha'awoyin kuruchiya, ka yi 
ta bin adilchi, da bangaskiya, da 
kamna, da salama, tare da wadanda ke 
kirra bissa ga Ubangiji dagga zuchiya 
mai-tsabta. Amma sai ka ki kakare- 
kakare na wauta, na jahilchi kuma, 
domin ka sani suna haifar husumai. 
Bawan Ubangiji kwa kadda shi yi hu- 
suma, amma sai shi yi nasiha ga 
duka, mai-saukin kwoiyasuwa, mai- 
hankuri, chikkin ladabi yana foron 
masu-jayeya; ko watakila Allah shi ba 
su tuba zuwa sanin gaskiya, su fidda 
311 


Google 


3. 1 


3 


2 


WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


kansu kwa dagga tarkon Shaitan, tun 
da bawan Ubangiji ya kama su zuwa 
nufin Allah. 


Amma sai ka san wannan, chikkin 
kwanaki na karshe miyagun zamanu 
za su zo. Gamma mutane za su 
zamma masu-son kansu, masu-son 
kurdi, masu-ruba, masu-girman kai, 
masu-zagi, marasa-bin iyaye, marasa- 
godiya, marasa-tsarki, marasa-kamna 
irin na tabi'a, masu-bakar zuchiya, 
masu-kirre, marasa-kamewa,  masu- 
zafin hali, marasa-son nagarta, muna- 
fukai, masu-taurin kai, masu-kumburra, 
ma-fiya son annishuwa da Allah; 
suna rike da surar ibada, amma sun 
musunchi ikonta: dagga wojen wadan- 
nan kuma sai ka bijire, Gamma 
irinsu masu-sanda zuwa chikkin gidaje, 
suna bautadda mata marasa-wayo, 
labtatu da zunubai, batatu ne ta wurin 
sha'awoyi iri iri, kullum suna kan 

312 
Google pa. 


8 


10 


Ji 


12 


ZUWA GA TIMOTHAWUS 3. 19 


kwoiyo, ba su kwa da iko dadai su 
ruski sanin gaskiya. Kammar yada 
Yannisu da Yambrisu kuma suka yi 
ma Musa tsayeya, hakkanan wadannan 
kuma su kan yi tsayeya da gaskiya v; 
mutane, batatu chikkin azanchinsu, 
lalatatu wojen imani. Amma ba za 
su kara chin gabba ba: gamma wau- 
tassu za ta bayanna a-sarari ga dukan 
mutane, kammar yada ta wadanchan 
ta yi kuma. Amma kai ka bi kwoi- 
yasuwata, da tasarrufina, da nufina, 
da bangaskiyata, da tsawon jimrewata, 
da kamnata, da hankurina, da shan 
tsanani nawa, da wahallaina ; irin al- 
'amuran da suka same ni chikkin 
Antakiya, da Ikoniya, da Lustra; irin 
tsananchetsananche da na jimre: 
dagga chikkinsu duka fa Ubangiji ya 
cheche ni. I, kuma, dukan wadanda 
su ke so su yi rai mai-ibada chikkin 
Almasihu Isa tsanani za su sha. 
313 
Google a... 


3. 13 WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


13 


14 


15 


16 


17 


Amma miyagun mutane da masu-hila 
za su dada mugunta gabba gabba, suna 
rudi ana rudinsu. Amma ka lizima kai 
a-chikkin al'amuran da ka kwoiya, 
wadanda ka tabatta kuma, kana sane 
wurin ko wadannene ka kwoiye su; 
tun kana jariri fa ka san litatafai 
masu-tsarki wadanda ke da iko su 
hikimtadda kai zuwa cheto ta wurin 
bangaskiya wada ke chikkin Almasihu 
Isa. Kowanne nassi hurare dagga 
wurin Allah mai-anfani ne ga kwoi- 
yasuwa, ga tsautawa, ga kwabewa, ga 
foro kuma da ke chikkin adilchi : 
domin mutumen Allah shi zamma 
kamili, shiriyaye sarai domin kowanne 
managarchin aiki. 


Ina umurche ka a-gabban Allah, 
da Almasihu Isa, wanda za ya shar- 
'anta masu-rai da matatu, ina umurche 
ka kuma bissa ga bayannuwassa da 


2 mulkinsa; ka yi wa'azin Kalma; ka 


314 
Google ER 


ZUWA GA TIMOTHAWUS D 


lizima ko da dama, ko ba dama; ka 
tsautas, ka kwaba, ka galgadas, da 
iyakachin jimrewa da kwoiyasuwa. 
Gamma kwanaki za su zuwa inda ba 
za su daure da sahihiyar kwoiyasuwa 
ba; amma bissa ga kaikayin kunnuwa 
za su tatara wa kansu masu-kwoi- 
yasuwa daidai sha'awoyinsu; za su 
kawasda kunnuwansu kuma ga barin 
gaskiya, su karkata zuwa tatsuniyoyi. 
Amma kai, sai ka natsu chikkin dukan 
abu, ka daure shan wuya, ka yi aikin 
mai-bishara, ka chikka  hidimarka. 
Gamma ko yanzu ana tsiyayata 
kammar sacrifice na sha, lokachin 
kaurachewata kuma ya kusa. Na yi 
jihadin jihadi mai-kyau, na kure fagen, 
na kiyaye imani: saura an aje mani 
rawanin adilchi, wanda Ubangiji, adilin 
mai-shari'a za ya ba ni a-wachan rana : 
ba kwa ni kadai ba, amma dukan wa- 
danda sun kamnachi bayannuwassa. 


315 
Google 


4. 9 WASIKA TA BIYU TA BULUS MANZO 


9 
10 


11 


12 
13 


14 


16 


hand 


1 


~ 


Ka yi hamzari ka zo wurina ba 
da jinkiri ba: gamma Dimas ya 
yashe ni, yana kamnar wannan zamani 
na yanzu, ya kwa taffi Tassaluniki ; 
Kirikis ya tafi Galatiya, Titus ya taffi. 
Dalmatiya. Luka kadai yana tare da 
ni. Ka dauko Markus, ka kawo shi 
tare da kai: gamma yana da anfani 
gareni wojen hidima. Amma na aike 
Tikikus zuwa Afisas. Mayafin da na 
bari a-Taruwas a-hannun Karbus, sa- 
'anda ka zo ka kawo, da litatafai kuma, 
tun ba takardun. Iskandari makerin 
tagula ya gwoda mani mugunta 
dayawa: Ubangiji za shi saka masa 
gwalgwadon ayukansa: ka yi hankali 
da shi kwa; gamma ya yi tsayeya 
da zantatukanmu kwarai.  Kariyar 
kaina ta fari da na yi ba wanda ya 
komo bayana, amma dukansu suka bar 
ni: kadda a lisafta wannan a-kansu. 
Amma Ubangiji ya tsaya tare da ni, 

316 


Google: man 


18 


19 
20 


21 


22 


ZUWA GA TIMOTHAWUS Æ 22 


ya kwa karfafa ni; domin ta wurina 
jawabi ya watsu sarai, domin kuma 
dukan Al'ummai su ji: aka cheche 
ni kuma dagga bakin zaki. Ubangiji 
za ya cheche ni dagga kowanne 
mumunan aiki, za ya ba ni chira kuma 
zuwa mulkinsa na samma: a-gareshi 
daraja har abada abadin. Amin. 


Ka gaida Firiska da Akilla, da 
gidan Onisifurus. Arastus ya zamna 
a-Korinthus: amma na bar Turufimus 
a-Militus yana chiwu. Ka yi hamzari 
ka zo kafin damana. Afbulus yana 
gaishe ka, da Budis da Linus, da 
Kalafidiya, da dukan yan-uwa. 

Ubangiji shi zamna tare da ru- 
hunka. Alheri gareku. 


317 


WASIKA TA BULUS ZUWA 
GA TITUS 


— a 





Bulus, bawan Allah, da Manzon 
Isa Almasihu, bissa ga imanin zababu 
na Allah, da sanin gaskiya wanda ke 
2 bissa ga ibada, chikkin hope na rai 
mara-matuka, wanda Allah, da ba 
shi iya yin kariya, ya alkawarta tun 
3 gabban madawaman zamanu; amma 
. chikkin nasa wakatai ya bayanna 
maganatasa a-chikkin wa'azin da aka 
damka mani bissa ga umurnin Allah 
4 Mai-chetonmu; Bulus zuwa ga 
Titus, dana na gaske bissa ga bangas- 
kiya ta taraya: Alheri da salama 
dagga wurin Allah Uba da Almasihu 
Isa Mai-chetonmu. 
218 


Google | kagak | 


5 


=] 


10 


ZUWA GA TITUS 1. 10 


Sabada wannan na bar ka chikkin 
Karita, domin ka daidaita al'amuran 
da sun tauye, ka kaffa datibai kuma 
chikkin kowanne birni, kammar yada 
na umurche ka; idan kowanne mutum 
mara-abin zargi ne, miji na mata daya, 
mai-yaya masu-bada gaskiya, wadanda 
ba a yi karassu a-kan rigima ko a-kan 
kin hukumchi ba. Gamma doile epis- 
kopos shi kasanche mara-abin zargi, 
da shi ke wakilin Allah ne; ba mai- 
taurin kai ba, ba. mai-samlin fushi ba, 
ba mai-sabobi ba, ba mai-yawan 
bugu ba, ba mai-kwadai na kazamar 
riba; amma mai-garan baki, mai-son 
nagarta, mai-hankali, mai-adilchi, mai- 
tsarki, mai-kamewa; yana rike da 
amintachiyar magana, wada ke bissa 
kwoiyasuwan, har da za ya sami iko 
ya yi galgadi da sahihiyar kwoiyasuwa, 
shi kwa rinjayi masu-jayeya. 

Gamma akwoi mutane dayawa 

319 


Google ORE: 


1; 


11 


12 


13 


11 WASIKA TA BULUS 


masu-kin hukumchi, masu-maganar 
banza, masu-rudi, tun ba na kachiya 
ba; doïle sai a toshe bakunansu ; mu- 
tane ke nan masu-jirkitadda gidaje 
dungum, suna kwoiyasda abin da ba 
ya kamata ba, sabada kazamar riba. 
Daya dagga chikkinsu, annabi na 
kansu, ya che, Karitawa kullum ma- 
kariyata ne, miyagun dabobi, lalatatun 
masu-zwarin chi. Wannan shaida 
gaskiya che. Domin wannan ka 
tsauta masu da zafi, domin su zamma 


14 sahihai chikkin imani, ba masu-kulla 


15 


16 


da tatsuniyoyin Yahudawa ba, 4: 
dokokin mutane wadanda sun ratse 
dagga gaskiya. Ga masu-tsabtan rai 
dukan abu da tsabta ya ke; amma 
ga wadanda ke kazamtatu da marasa- 
bangaskiya, babu abin da ke da tsabta, 
amma hankalinsu duk da lamirinsu 
sun kazamtu. Suna shaida, chewa, 
sun san Allah; amma ta wurin 
320 


Google a... 


ZUWA GA TITUS A | 


ayukansu masu-musunsa ne, abin 
kyama ne su, makangara ne, masu- 
sherare ne ga kowanne kekyawan aiki. 


Amma kai sai ka fadi abubuwan 
da sun dache da sahihiyar kwoiyasuwa: 
wato tsofofi su kasanche masu- 
kamewa, masu-kimtsa fuska, masu- 
hankali, sahihai chikkin bangaskiya, 
chikkin kamna, chikkin hankuri: 
hakkanan tsofofin mata kuma su yi 
ladabi chikkin al'amuransu, ba masu- 
kirre ba, ba bayi ne ga yawan wine, 
masu-kwoiyasda nagarta ; su hankaltad 
da kananan mata su yi kamnar maza- 
jensu, su yi kamnar yayansu, su zam- 
ma masu-hankali, masu-tsabtan rai, 
masu-aiki a-gidajensu, masu-nasiha, 
masu-biyeya ga mazajensu, domin 
kadda a swaba maganar Allah : majiya- 
karfi kuma ka yi masu galgadi su 
kasanche masu-hankali: chikkin ko- 
wache matsalla kana nuna kanka gurbi 

321 L 
Google 


A. 


10 


WASIKA TA BULUS 


na nagargarun ayuka; chikkin kwoi- 
yasuwarka kana nuna sahihanchi, nat- 
suwa, zanchen kirki, wanda ba shi 
kayuwa ; domin shi wanda ke gaba 
ya ji kumya, ya rasa mugun abin 
da za ya ambata a-kanmu. Ka galga- 
dadda bayi su yi biyeya da iyayengi- 
jinsu, a-chikkin al'amura duka kwa 
su gamshe su; ba masu-tankiya ba; 
ba masu-tabetabe ba, amma suna 
nuna halin aminchewa; domin su 
zamma addo ga kwoiyasuwa ta Allah 


. Mai-chetonmu chikkin dukan abu. 


11 


12 


13 


Gamma alherin Allah ya bayanna, 
mai-kawo cheto ga dukan mutane, 
yana kwoiya mamu, da nufin mu, bissa 
ga kin rashin ibada da sha'awoyi na 
duniya, mu rayu da hankali da adilchi 
da ibada chikkin wannan zamani na 
yanzu; muna sauraron hope nan mai- 
albarka da bayannuwar darajar Allahn- 
mu mai-girma Mai-chetonmu Isa 
322 


Google 


ZUWA GA TITUS 3. 4 


14 Almasihu; wanda ya bada kansa 


15 


dominmu, domin shi panshe mu dagga 
dukan zunubi, shi tsarkake wa kansa 
jamaa su zamma abin mulkinsa, masu- 
kishin nagargarun ayuka. 


Wadannan abu sai ka fadi ka 
galgadas ka tsautas kuma da iyaka- 
chin hukumchi. Kadda kowanne mu- 
tum shi rena ka. 


Ka tuna masu su yi biyeya ga 
mahukumta, ga masu-iko, su ji magana 
su zamma shiriyayu ga kowanne ke- 
kyawan aiki, kadda su ambachi kowa 
da mugunta, su kasanche marasa-fada, 
masu-labshin hali, suna nuna iyaka- 
chin tawali'u ga dukan mutane. 
Gamma mu kuma a-da marasa-wayo 
ne, masu-kangara ne, rudadu, muna 
bautan sha'awoyi da nishatai dayawa 
iri iri, muna zammanmu chikkin keta 
da hasada, abin ki ne, muna kin junan- 


4 mu. Amma sa'anda nasihar Allah 


323 
Google 


2 


WASIKA TA BULUS 


Mai-chetonmu, da kamnassa zuwa 
mutane, ta bayanna, ba ta wurin 
ayukan da aka yi chikkin adilchi, 
wadanda muka yi da kanmu, amma 
bissa ga jinkansa ya cheche mu, ta 
wurin wankan maya-haifuwa da sabon- 
tuwar Ruhu Mai-tsarki, wanda ya 
zuba mana a-wadache ta wurin Isa 
Almasihu Mai-chetonmu ; domin, mu, 
baratatu bissa ga alherinsa, mu 
zamma magada bissa ga hope na rai 
mara-matuka. Batun nan mai-amin- 
chi ne, ina kwa so ka shaida wadannan 
alamura da sakankanchewa, domin 
su wandanda sun bada gaskiya ga 


Allah su yi hankali su lizimchi nagar- 


garun ayuka. Wadannan abu masu- 
kyau ne, suna kwa da anfani ga 
mutane : amma sai ka guje ma tuhuma 
ta wauta, da lisafin asalai, da husu- 
mai, da jayeya a-kan sharia; gamma 


10 marasa-anfani ne banza kuma. Mutum 


324 


Google | a 


il 


12 


13 


14 


ZUWA GA TITU» 3. 15 


mai-bin bidia bayan an yi masa foro 
na fari da na biyu sai ka kakabe; 
ana sane irin wannan ya yaudaru, 
yana zunubi, yana kada kansa. 

Sa'anda na aike Artimas a-gareka, 
ko Tikikus, sai ka yi hamzari ka zo 
gareni zuwa Nikobolis: gamma chan 
na annita in yi damana. Ka raka 
Zinas mai-shari'a da Abulus a-taffiyarsu 
da kokari, domin kadda su rasa wani 
abu. Bari jama' armu kuma su kwoiya 
su yi ayukan kirki domin bukatai na 
lalura, domin kadda su zamma marasa- 
anfani. 

Dukan wadanda ke tare da ni 
suna gaishe ka. A gaida wadanda ke 
kamnarmu chikkin bangaskiya. 

Alheri shi zamma tare da ku duka. 


325 


Google 


WASIKA TA BULUS ZUWA 


1 


4 


5 


6 


GA FILIMON 


Bulus, damrare na Almasihu Isa, 
da Timothawus dan-uwanmu, zuwa 
ga Filimon kamnatachenmu, abokin 
aikinmu, da Abfiya yar-uwammu, da 
Arkibbusa abokin yaki tare da mu, da 
ekklisiya ta chikkin gidanka: Alheri 
gareka da salama dagga wurin Allah 
Ubanmu da Ubangiji Isa Almasihu. 

Ina gode Allahna kullayaumi, ina 
ambatonka chikkin addu'oina, da ni 
ke jin labarin kamnarka, da bangaskiya 
wada ka ke da ita zuwa ga Ubangiji 
Isa, zuwa ga dukan tsarkaka kuma; 
domin tarayar bangaskiyarka ta zamma 

326 


Google 


10 


12 


13 


ZUWA GA FILIMON 1. 13 


mai-ishi, chikkin sanin kowanne ke- 
kyawan abu, wanda ke chikkinka, zuwa 
Almasihu. Gamma ina da farinchikki 
mai-yawa da ta'aziya kuma chikkin 
kamnarka, domin zukatan tsarkaka sun 
wartsake ta wurinka, ya dan-uwa. 


Domin wannan, ko da shi ke ina 
da gabba gadi sarai chikkin Alma- 
sihu da zan umurche ka da abin da 
ya kamata, duk da wannan, sabili da 
kamna na gwomache in yi roko, ni 
da ni ke hakka Bulus tsofo, yanzu 
kwa damrare na Almasihu Isa: ina 
rokonka domin dana wanda na haifa 
chikkin sarkokina, Unisimus, wanda 
da a-gareka mara-anfani ne, amma 
yanzu mai-anfani gareka duk da ni: 
na kwa salame shi shi koma wurinka 
shi da kansa, wato, zuchiyar kaina 
ke nan: da kwa ina so in rike shi 
tare da ni, domin maimakonka shi yi 
mani hidima chikkin sarkokin Bisha- 

327 


Google 


BAÈ WASIKA TA BULUS 


ra: amma ba ni so in yi komi sai 
14 na waiwaye ka tukuna; domin kadda 
alherinka shi kasanche kammar na ti- 
15 las, amma na yardan rai ne. Gamma 
watakila domin wannan aka raba shi 
da kai yan kwanaki, domin kai adda 
16 shi har abada; nan gabba ba kammar 
bawa ba, amma fiye da bawa, dan- 
uwa kamnatache, kwarai a-gareni, bale 
gareka dayawa, da chikkin jiki da 
17 chikkin Ubangiji kuma. Idan fa ka 
maishe ni abokin taraya, karþe shi 
18 daidai kaina. Amma idan ya rigaya 
ya zalumche ka da wani abu, ko 
kwa shi mabarchinka ne da wani 
19 abu, ka lisafta wannan a-gareni; Ni 
Bulus da hannun kaina ni ke rubutun 
wannan, ni biya; kadda in che maka 
kai mabarchina ne har da ranka dagga 
20 bissani. I, dan-uwana, ka yarda mani 
in sami farinchikki dagga gareka 
21 chikkin Ubangiji : ka wartsakadda zu- 
328 


Google 


22 


23 
24 


25 


ZUWA GA FILIMON 1. 25 


chiyata chikkin Almasihu. Don ina 
sakankanchewa da biyeyarka ina ru- 
buta maka, na fa sani za ka yi 
gabba da abin da na fadi. Amma 
sai ka shiriya mani masabki kuma: 
gamma ina sa zuchiya ta wurin 
addu'oinku za a ba ku ni. 

Abrafas, abokin sarka nawa chikkin 
Almasihu Isa, yana gaishe ka; da 
Markus, da Aristarkus, da Dimas, da 
Luka, abokan aiki nawa. 

Alherin Ubangijinmu Isa Almasihu 
shi zamna tare da ruhunku. Amin. 


329 L2 


Aa Original from 
Bii Google m i © UNIVERSITY OF WISCONSIN | 


1 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


Allah da ya yi magana da ubanni 
a zamanin da chikkin annabawa da 
rabo dabam dabam, da hanya dabam 
dabam kuma, a karshen wadannan 
kwanaki ya yi mana magana chikkin 
Dansa, wanda ya sanya magajin abu 
duka, wanda kuma ya yi zamanu ta 
wurinsa; shi wanda shi ke kwarjinin 
darajassa, sura sosai kuma ta jauha- 
rinsa, mai-dauke da komi bissa ga 
maganar ikonsa, sa'anda ya rigaya ya 
yi tsarkakewar zunubai, ya zamna ga 
hannun dama na Madaukaki a samma ; 
da ya zamma mafifichi bissa ga malaïku 
dayawa, yayinda ya gaji madaukakin 
suna bissa ga nasu. Gamma ga wa- 


331 
Google 


1, 


6 WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


nene dagga chikkin malaiku ya taba 
che masa a-kowanne lokachi, 

Kai Dana ne, 

Yau na haife ka? 
da kuma, 

Ni zamma gareshi Uba, 

Shi kuma za ya zamma Da 

a-gareni ? 

6 Sa'anda kuma ya shigo da dan fari 
chikkin duniya ya che, Bari dukan 
malaiku na Allah kuma su yi masa 

7 sujada. A-kan malaiku kuma ya che, 

Wanda ya yi malaikunsa iskoki, 
Masu-hidimansa kuma harshen 
wuta : 

8 amma ya ambata Da da chewa, 

Al'arshenka, ya Allah, har abada 
ne zuwa abadin ; 

Kandirin nagarta kuma shi ne kan- 
dirin mulkinka. 

9 Ka yi kamnar adilchi, ka ki mu- 

gunta ; 
332 

Google 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 1. 13 


Domin wannan fa Allah, Allahnka, 
ya shafe ka 

Da man farinchikki gabba da 
tsaranka. 

10 Kuma, 

Kai, Ubangiji, tun farko ka kaffa 
tushen duniya, 

Sammai kuma ayukan hannuwan- 
ka ne: 


11 Su za su lalache; amma kai ka 
dawama ; 
Dukansu kwa za su tsufa kam- 
madda riga ta kan yi; 


12 Kammar alkyaba za ka nanade 
su, 
Kammar nga, kuma za su sake 
kamma : 


Amma kai ka tabatta, 
Shekarunka kuma ba za su 
sarewa. 
13 Amma dagga chikkin malaiku ya taba 
ambaton kowa da chewa, 
333 


Google 


1. 14 WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


Ka zamna dagga hannun damana, 
Harin maida makiyanka matashin 
sawayenka ? 
14 Ba dukansu ruhohi masu-hidima ba ne, 
aikaku ne domin su yi hidima sabili da 
wadanda za su gaji cheto? 


9 Domin wannan fa ya kamata mu 
dada maida hankali musaman ga abin 
da aka ji, domin kadda ya zamma wata- 

2 kila mu kama zakodawa. Gamma 
idan magana wada aka fadi ta bakin 
malaiku ta tsaya tabattachiya, dukan 
sabo da ta'adda kuma suka karbi saka- 

3 mako mai-dachewa : kaka za mu chira 
mu, idan mun kyale cheto mai-girma 
hakka? wanda aka fara fadinsa ta wurin 
Ubangiji, kana aka karfafa shaidassa a- 

4 garemu ta bakin wadanda suka ji; Allah 
kuma yana bada shaida tare da su, ta 
wurin alamu da al'ajibai, da ikoki iri 
iri dabam dabam, da baye-baye na 
Ruhu Mai-tsarki, bissa ga nufi nasa. 

334 


Google PAK... 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 2. 9 


5 Gamma ba ya sa duniya mai- 
zuwan, wada mu ke zanchenta, a-kai- 
6 kashin malaiku ba. Amma wani ya 
shaida a-wani nassi, chewa, 
Mi ne mutum, har da ka ke kulla 
da shi? 
Dan mutum kwa, har da ka ke 
ziyaratasa ? 
7 Ka yi shi da kadan ya gaza ma- 


laiku ; 

Ka nade shi da daraja da 
girma, 

Ka sa shi a-bissa ayukan hannu- 
wanka : 


8 Ka kaskantadda komi dagga kalka- 
shin sawayensa. 
Gamma tun da ya sa komi kalka- 
shinsa, ba ya rage komi ke nan da ba 
kalkashinsa ba ne. Amma yanzu ba 
mu ga an sa dukan abu kalkashinsa 
9 tukuna ba. Amma muna ganin shi 
wanda an maishe shi kadan ya gaza 
385 ' 


Google 


2. 10 WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


10 


11 


12 


13 


14 


malaiku, shi Isa, sabada radadin mutu- 
wa nadade ne da daraja da girma, 
domin bissa ga alherin Allah shi danda- 
na mutuwa sabili da kowanne mutum. 
Gamma ya wajabche shi, shi wanda 
dukan abu dominsa ne, ta wurinsa 
kuma dukan abu ya ke, garin kawowa 
yaya dayawa zuwa daraja, shi kamala 
shugabban chetonsu ta wurin radadi. 
Gamma shi mai-tsarkakewa da su 
wadanda ana tsarkake su duk dagga 
wojen daya ne: domin wannan fa 
a-gareshi ba wani abin kumya ba ne 
shi che da su yan-uwa, yana chewa, 

Ni fadi sunanka ga yan-uwana, 

A-chikkin tsakkiyar jama'a za ni 

raira wakar yabonka. 
Da kuma, Ni kalafa bangaskiyata 
gareshi. Da kuma, Ga ni da yaya 
wadanda Allah ya ba ni. Da shi ke fa 
yaya masu-taraya ne chikkin jiki da 
jini, shi kuma da kansa hakkanan ya 
336 


Google 


15 


16 


17 


18 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 3. 2 


dauki taraya da su; domin ta wurin 
mutuwa shi wofinta wanda ya ke da 
ikon mutuwa, wato Shaitan ; shi kuma 
chechi dukan wadanda ke kalkashin 
bauta duk muddar ransu sabada tsoron 
mutuwa. Gamma labudda ba tabi'ar 
malaiku yana dauke ba, amma zuriyar 
Ibrahim yana dauke. Domin wannan 
fa ya dache da shi shi kammantu ga 
yan-uwansa a-chikkin dukan abu, 
domin shi zamma baban priest mai- 
jinķai, mai-aminchi, chikkin matsalloli 
na wojen Allah, domin shi yi pansar 
zunuban mutane. Gamma yayinda shi 
da kansa ya sha wahalla yana mai-shan 
jaraba, yana da iko ya agaje wadanda 
su ke jarabtuwa. 


Domin wannan, yan-uwa tsarka- 
ka, masu-taraya na kirra ba-sammani- 


ya, ku lura da Manzo da Baban Priest 


na shaidarmu, wato Isa; wanda ke 


mai-aminchi ga wanda ya sanya shi, 
337 


Google 


3. 


3 


3 


8 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


kammar yada Musa kuma ya kasanche 
chikkin dukan gidansa. Gamma an 
azza shi ya issa daraja ma-fi girma 
bissa ta Musa, yada darajar mai-kaffa 
gida ta fi ta gida. Gamma kowanne 
gida akwoi mai-kaffa shi; amma wanda 
ya kaffa dukan abu Allah ne. Musa 
kwa labudda mai-aminchi ne chikkin 
dukan gidansa wato barra ne, domin 
shaidar wadannan al'amuran da za a 
fadassu dagga baya; amma Almasihu 
wato da ne, bissa gidansa; mu ne fa 
gidansa, idan mun riķe gabba gadinmu 
da darajar hope namu sarai har matuka. 
Domin wannan fa, kammar yada Ruhu 
Mai-tsarki ya che, 
Yau idan kuka ji muriyatasa, 
Kadda ku kekassa zukatanku, 
kammar chikkin kwanakin cha- 
kuna, 
Kammar chikkin ranar jaraba a- 
chikkin jeji, 
338 


Google s DEE 


10 


11 


12 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 3. 14 


Inda ubanninku suka jaraba ni da 
aunawa, 

Shekara arbain suna ganinayukana. 

Domin wannan raina ya bache da 
wannan tsara, 

Na che, Tutut suna karkachewa a- 


zukatansu : 
Amma ba su san tafarkuna 
ba ; 


Kammar yada na yi rantsuwa 
chikkin fushina, 

Ba za su shiga chikkin hutuna ba. 
Ku yi lura fa, yan-uwa, kadda wata- 
kila mugunyar zuchiya ta rashin ban- 
gaskiya ta kasanche a-chikkin ko- 
wanne dayanku, da za ku ridda dagga 


13 Allah mai-rai, amma ku yi ma juna 


14 


galgadi yau da gobe, muddar ana che 
da shi Yau ; kadda kowanne daya dagga 
chikkinku shi taurare ta wurin riki- 
chin zunubi: gamma mun zamma 


masu-taraya da Almasihu, kadan muna 
339 


Google EES 


3. 


15 


16 


17 


18 


19 


15 WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


rike da mafarin sakankanchewarmu da 
karfi har matuka : tun ana chewa, 

Yau in za ku ji muriyatasa, 

Kadda ku kekassa zukatanku, 

kammar chikkin tsokanan. 

Gamma su wanene, sa'anda suka ji, 
suka yi tsokana? labudda, ba dukan 
wadannan ba da suka fito Masar ta 
hannun Musa? Da su wa kuma ransa 
ya bache shekara arbain? ba da wa- 
dannan ba ne da suka yi zunubi, wadan- 
da gawansu suka zuba chikkin jeji? 
Da su wa kuma ya yi rantsuwa ba za 
su shiga chikkin hutunsa ba, sai ga 
wadannan da suka yi kangara? Mun 
gani fa ba su iya shiga sabada rashin 
bangaskiya. 


Bari fa mu ji tsoro kadda ya 
zamma kowanne daya dagga chikkin- 
ku, da aka bar maku alkawali na 
shiga chikkin hutunsa, shi bada alama 


ya kasa ruske shi. Gamma an yi 
340 


Google 


r 


-J 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 4. 7 


mana wa'azin Bishara, kammar yada 
aka yi masu kuma: amma maganar 
kunne ba ta anfane su ba, domin ba a- 
gamme su ke bissa ga bangaskiya da 
wadanda suka ji ba. Gamma mu da 
mun bada gaskiya shiga mu ke yi 
chikkin wannan hutu; kammar yada 
ya che, 

Yada na rantse chikkin fushina, 

Ba za su shiga chikkin hutuna ba: 
ko da aka gamma ayuka tun kaffuwar 
duniya. Gamma a-wani nassi ya yi 
zanchen rana ta bakwoi hakkanan, 
Allah kuma ya huta kan rana ta bak- 
woi dagga dukan ayukansa ; a-wannan 
nassi kuma, 

Ba za su shiga chikkin hutuna ba. 
Da shi ke fa ya zamma wadansu 
za su shiga chikki, wadannan kwa da 
aka yi masu wa'azin Bishara tun da 
suka kasa shiga domin kangara, ya 
sake ayana wata rana, yana fadi 

341 


Google 


4. 


8 


8 


9 
10 


11 


12 


13 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


chikkin Dawuda, bayan kwanaki da- 


yawa hakkanan, Yau, kammar yada 


an rigaya an fadi, 

Yau in kuka ji muriyatasa, 

Kadda ku kekassa zukatanku. 
Gamma da Yashu'a ya ba su hutu- 
wa, da ba ya sake ambata wata rana 
dagga baya ba. Akwoi fa hutun Assa- 
bat domin jama'ar Allah. Gamma 
wanda ya shiga chikkin hutunsa shi da 
kansa ya huta dagga ayukansa, 
kammar yada Allah ya yi dagga nasa. 
Mu yi kokari fa mu shiga chikkin 
wannan hutu, kadda kowanne mutum 
ya fadi bissa wannan misalin kangara. 
Gamma maganar Allah rayaya che, 
mai-aikatawa, ta fi kowanne takobi 
mai-kaifi biyu yaji, tana kwa hudawa 
har zuwa mararaban rai da ruhu, da 
gababuwa da lakka kuma, tana kwa da 
hamzari ga ganewar tunanen zuchiya 


da nufe-nufenta. Babu wata halita 
342 


Google IVERSITY 


mi a—RN— aaa 


14 


15 


16 


2 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA ti. YA 


kuma da ba a-bayanne ta ke a- 
gabbansa ba: amma abubuwa duka 
a-tsiraiche su ke, budadu kuma gabban 
idanun wannan wanda mu ke gare- 
shi. 

Da shi kefa muna da baban priest, 
wanda ya ratsa sammai, Isa Dan Allah, 
bari mu rike shaidammu. Gamma ba 
mu da baban priest da ba shi tabuwa 
da tarayar kumamanchimu: amma 
wanda an jarabche shi a-kowanne hali 
kammarmu, sai dai banda zunubi. 
Bari mu guso fa gabba gadi zuwa 
kursi'i na alheri, domin mu karbi 
jinkai, mu sami alheri kuma mai-taima- 
konmu chikkin lotun bukata. 


Gamma kowanne baban priest, 
kebabe dagga chikkin mutane, sabili 
da mutane a ke sanya shi chikkin 
al'amuran da sun tabatta na wojen 
Allah, domin shi mika baye-baye da 
sacrifices domin zunubai: wanda ya 


343 


Google 


Oi 


~J 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


iya hanķuri da jahilai da masu-sabo, 
da shi ke shi da kansa kewoyaye 
ne da kumamanchi; sabada wannan 
fa wajib ne gareshi shi yi sacrifices 
na zunubai, domin kansa, kammar 
yada ya ke yi domin jama'a. Ba wani 
mutum kuma ya ke amsa wa kansa 
darajan nan, sai dai lokachinda ya sami 
kirra dagga Allah, kammar Haruna. 
Hakkanan kuma Almasihu ba ya dau- 
kaka kansa da za ya zamma baban 
priest, sai shi wanda ya yi masa 
zanche, 

Kai Dana ne 

Yau na haife ka: 
kammar yada ya fadi kuma a-wani 
nassi 

Kai priest ne har abada 

Bissa tabi'ar Malkisadaka. 
Chikkin kwanakin jikinsa kwa, da 
ya mika addu'oi da roke-roke tare da 
kuka mai-zafi da hawaye ga wanda 

344 


Google 


10 


11 


12 


13 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 5. 13 


yana da iko ya cheche chi dagga 
chikkin mutuwa, da aka amsa masa 
kuma sabada tsoronsa mai-ibada, ko 
da shi ke Da ne shi, duk da wannan 
ya kwoiya biyeya ta wurin wahalla da 
ya sha; da ya zamma chikkake kuma, 
ya zamma dalilin cheto na har abada ga 
dukan wadanda su ke binsa; Allah 
ne ya sa masa suna baban priest bissa 
ga tabi'ar Malkisadaka. 


Muna kwa da abu dayawa da za 
mu fadi a-kansa, masu-wuyan fasara 
kuma, da shi ke kun zamma masu- 
nauyin ji. Gamma lokachinda ya ka- 
mata, domin an dade, ku zamma masu- 
kwoiyasuwa, ku da kanku kuna bukata 
wani shi kwoiya maku tussan ruknai na 
zantatukan Allah; kun zamma irin wa- 
danda ke bukatar madara, ba abinchi 
mai-karfi ba. Gamma kowanne mai- 
shan madara mara-sanin maganar 
adilchi ne; gamma jariri ne shi. 

345 


Google 


5. 14 WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


14 


ci 


Amma abinchi mai-karfi domin issasun 
mutane ne, wato wadanda bissa 
ga aikacheya suna da hankulansu 
wasasu ga rabewar nagarta da mu- 
gunta. 


Domin wannan fa bari mu dena 
zanchen ruknai na Almasihu, mu 
nache bi zuwa kamala ; ba a sake kaffa 
tushe na tuba ga barin matatun ayuka 
ba, na bangaskiya ga Allah, na kwoiya- 
suwar baptisma, na dibiyar hannuwa, 
na tashin matatu, da na hukumchi 
mara-matuka. Wannan kwa za mu 
yi, in Allah ya yarda. Gamma ga 
zanchen wadannan da an taba haskaka 
su, suka dandana baiwa ba-sammaniya 
kuma, aka ba su taraya kuma chikkin 
Ruhu Mai-tsarki, suka dandana ke- 
kyawar magana ta Allah, da ikokin 
zamani mai-zuwa, dagga baya suka 
ridda, ba shi yuwuwa a sake sabonta 


su zuwa tuba; da shi ke suna yi ma 
346 


Google 


10 


11 


12 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 6. 19 


kansu gichiyen Dan Allah sabo, suna 
kwa kumyatadda shi a-sarari. Gamma 
kassa wada ta sha ruwan samma da 
ke zuwa bissanta so dayawa, tana kwa 
fidda ganyaye abin karb: ga wadanda 
aka yi nomanta sabili da su, tana 
karba albarka dagga wurin Allah: 
amma kadan ta fidda sarkakiya da 
dakwara, ana kinta, ta kusa issa la/ana ; 
matukatta kwa konewa. 


Amma, ya ku kamnatatu, mun 
sakankache bissa gareku da abubuwan 
da sun fi hakka, masu-liziman cheto kwa, 
ko da muna fadi hakka: gamma Allah 
ba mara-adilchi ba ne da za shi manta da 
aikinku da kamna wada kuka nuna ga 
sunansa, yayinda kuka hidimta ma 
tsarkaka, kuna kwa yi har wa yau. 
Muna kwa so kowanne dayanku shi 
nuna wannan himma kanta zuwa ga 
chikkar hope har matuka: kadda ku 
yi nauyin jiki, amma ku zamma masu- 

347 


Google 


6. 13 WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


kwoiyi da wadanda ke gada alka- 
walai ta wurin bangaskiya da han- 
kuri. 

Gamma sa'anda Allah ya yi ma 
Ibrahim alkawali, domin babu wani da 
ya dara masa girma da za shi rantse- 
wa da shi, sai ya rantse da kansa, yana 
chewa, Hakika chikkin albarka zan 
albarkatadda kai, chikkin daduwa kuma 
zan dada ka. Hakkanan kwa, bayanda 
ya jimre da hankuri, ya karbi alkawali. 
Gamma mutane su kan yi rantsuwa 
bissa ma-fi girma: kuma chikkin 
kowache muhawara tasu, rantsuwa 
matukar matsalla che ga karfafawa. 
Allah fa, domin yana da nufi ya 
bayanna dayawa da gaske ga ma- 
gadan alkawali rashin tashin sha- 
waratasa, sai ya shiga da rantsuwa 
a-tsakani: domin bissa ga abu biyu 
da ba su sakuwa, inda ba shi yuwuwa 
Allah ya yi kariya, mu mu sami abin 

348 


Google 


19 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA TO 


karfafawar zuchiya mai-kwari, mu da 
mun gudu neman mafaka domin mu 
ruski hope da aka sanya a-gabbanmu; 
wanda muna da shi kammar anchor 
na rai, tabatachen hope mai-tsayawa 
mai-shiga kuma chikkin abin da ke 
dagga chikkin Veil: inda Isa ya shiga, 
waton shugabba, dominmu, da ya 
zamma baban priest har abada bissa 
tabi'ar Malkisadaka. 


Gamma wannan  Malkisadaka, 
sarkin Salima, priest na Allah Madau- 
kaki, wanda ya gammu da Ibrahim 
yana komowa dagga karkassar saraku- 
nan, har ya albarkache shi, wanda 
Ibrahim kuma ya raba masa ushirar 
dukan abu (a-mafari dai shi, bissa ga 
misali, Sarkin adilchi ne, kana Sarkin 
Salima kuma, wato Sarkin salama ; 
mara-uba, mara-uwa, ba ya da lisafin 


asali, ba ya da farkon kwanaki ko 


karshen rai, amma misaltache ne na 
349 
Google 


7. 


4 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


Dan Allah), ya dawama priest kulla- 
yaumi. 


Amma duba girman wannan 
mutum, har Ibrahim, uban ubanni, 
ya ba shi ushira dagga chikkin manyan 
kayan nassara. Kuma yayan Lawi 
da su ke karba shugabbanchin priest, 
am ba su umurni su karbi ushira dagga 
wurin jama’a bissa ga sharia, wato, 
dagga wurin yan-uwansu, ko da shi ke 
wadannan dagga tsatson Ibrahim suka 
fito: amma shi wanda ba a lasafta 
asalinsa dagga wojensu ba ya karbi 
ushira ga Ibrahim, har ya albarka- 
tadda shi wanda ya ke da alkawalai. 
Amma ba makawa ma-fi karamta ne 
mai-samun albarka ga ma-fi girma. 
A-nan fa mutane da kan mutu suna 
karba ushira; amma a-chan dayan, 
wanda an shaida shi rayaye ne. 
Kuma, da misali, har Lawi, wanda 
yana karba ushira, ta wurin Ibrahim 

350 


Google 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 7. 15 


ya bada ushira; gamma yana chikkin 
tsatson ubansa tukuna, sa'anda Malki- 
sadaka ya gammu da shi. 


Amma da a che da kamala ta 
wurin priesthood ba-Lawitawa (gamma 
kalkashinta jama'a suka karbi sharia), 
inna sauran bukata wani priest dabam 
shi tashi bissa ga tabi'ar Malkisadaka, 
ba a kwa lisafta shi bissa ga tabi'ar Ha- 
runa ba? Gamma yayinda priesthood 
ya sake, sai kuma doile a sake shari'a. 
Gamma shi wanda an ambata da 
wadannan abu mai-taraya ne chikkin 
wata kabila dabam, wada ba mutu- 
menta da ya taba yin hidimar gadon 
sacrifice ba. Gamma a-sarari ya ke 
Ubangijinmu dagga asalin Yahutha 
ya fito ; kabila wada Musa ba ya taba 
zanchenta ba gamme da maganar 
priests. Abin da mu ke chewa kuma 
ya dada bayanna a-sarari, idan bissa 


ga kammar Malkisadaka wani priest 
351 ii 


Google 


7. 16 WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


16 


17 


18 


19 


20 
21 


22 


23 


dabam yana tashi, wanda an yi shi, 
ba bissa kaida ta doka ba-jiki ba, amma 
bissa ikon rai mara-matuka : gamma an 
shaida shi, 

Kai priest ne har abada 

Bissa ga tabi'ar Malkisadaka. 
Gamma an kawasda doka ta da sabada 
rashin karfinta da rashin anfaninta 
(gamma shari'a ba ta kamaltadda komi 
ba), kuma an shigo da fiyeyen hope a- 
kai, wanda mu ke kusantowa ga Allah 
ta wurinsa. Da shi ke kuma ba da 
rashin rantsuwa ba ne (gamma gaskiya 
aka yi priests da su ba tare da yin 
rantsuwa ba; amma shi da rantsuwa 
ta wurin wannan da ya che masa, 

Ubangiji ya rantse ba kwa za shi 

tuba ba, 

Priest ka ke har abada) ; 
fiye ga wannan kuma dayawa hakka 
Isa ya zamma lamunin alkawali ma- 
fiye kyau. Su kuma gaskiya an yi 

352 


Google | WA. 


24 


26 


27 


28 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 7. 28 


priests da su dayawa, da shi ke sabada 
mutuwa sun hanu da za su dawama : 
amma shi, domin ya dawama har aba- 
da, yana da priesthood wanda ba ya 
koma ma wani. Domin wannan kwa 
yana da iko ya wo cheto ba iyaka 
domin wadanda ke kusantuwa ga Allah 
ta wurinsa, da shi ke kullum a-raye 
ya ke domin yin roko sabili da su. 


Gamma wannan irin baban priest 
ya dache da mu, mai-tsarki, mara-kirsa, 
mara-bachewa, rababe ne da masu- 
zunubi, daukakake ne gabba da 
sammai; babu larura gareshi kowache 
rana, kammar wadannan manyan 
priests, shi mika sacrifices, domin 
nasa zunubai tukuna, kana domin na 
jama'a : gamma wannan ya yi so daya 
dungum, sa'anda ya mika kansa. 
Gamma shari'a ta kaffa mutane man- 
yan priests, wadanda suna tare da 
kumamanchi; amma maganar rantsu- 

353 M 


Google Bi 


8. 


1 


bo 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


wa, wada ke bayan shari'a, ta kaffa 
Da, chikkake ne har abada. 


Kwayar magana chikkin abin da 
mu ke fadi ke nan: Muna da wannan 
irin baban priest, wanda ya zamna ga 
hannun dama na al'arshen Madaukaki 
chikkin sammai, mai-hidiman tsarka- 
kan abububwa, da na tabernacle na 
gaske, wanda Ubangiji ya kaffa, ba 
mutum ba ne. Gamma ana sanya 
kowanne baban priest domin shi mika 
baye-baye da sacrifices kuma: domin 
wannan fa ya wajabba wannan kuma 
shi kasanche da abin mikawa. Da a 
che yana nan duniya fa, da shi ba 


priest ba ne ko kadan, da shi ke akwoi 


Google _ 


wadanda ke mika baye-baye bissa ga 

shari'a ; masu-hidiman misalin abubu- 

wa na samma da innuwassu, kammar 

yada aka galgadadda Musa sa'anda 

yana shiriyin yin tabernacle: gamma, 

Ka lura, in ji shi, ka sifanta abu duka 
354 


6 


8 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 8. 9 


bissa fasalin da aka nuna maka chikkin 
duchi. Amma yanzu ya amshi hidima 
wada ta dara, da shi ke kuma shi 
matsakkanchi ne na mafifichin alka- 
wali, wanda an gudanas a-bissa mafi- 
fitan wa'adodi. Gamma da wanchan 
alkawah na farin ya zamma mara- 
aibi, da ba a nemi matsayi domin na 
biyu ba. Gamma da ya sami illa a- 
garesu, ya che, 
Duba, kwanaki suna zuwa, in ji 
Ubangiji, 
Inda zan yi sabon alkawali da 
gidan Israïla, da gidan Yahu- 
tha ; 


Ba bissa ga alkawalin da na yi da 
ubanninsu ba 

Chikkin rana da na kama han- 
nunsu garin in fito da su dagga 
chikkin kassar Masar ; 

Gamma ba su lizima chikkin 
alkawalina ba, 


355 
Google 


. 10 WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


Ni ma ban kulla da su ba, in ji 
Ubangiji. 
10 Gamma alkawali ke nan da zan 
yi da gidan Israila 
Bayan wadanchan kwanaki, in ji 
Ubangiji ; 
In sa dokokina a-chikkin hanka- 
linsu, 
Bissa zuchiyarsu kuma za ni rubu- 
ta su: 
In zamma Allah a-garesu, 
Su kuma su zamma jama'a a- 
gareni: 
11 Kowanne mutum kuma ba za ya 
kwoiya ma abokin garinsa, 
Ba kwa za shi kwoiya ma dan- 
uwansa, chewa, Ka san U bangiji : 
Gamma dukansu za su san ni, 
Dagga karami zuwa baba a-chik- 
kinsu. 
12 Gamma zan yi jinkai bissa ga mu- 
guntansu, 


356 
Google | Pa 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 9. 5 


Ba ni kwa kara tuna da zunu- 
bansu ba. 


13 Da shi ke fa ya che, Sabon alka- 


9 


2 


3 


4 


wali, wato, ya maida na fari tsofo 
ke nan. Amma abin da yana tsufa, 
har yana bada alaman tsufa, ya kusa 
shudewa ke nan. 


Amma har da alkawali na fari 
yana da shikashikai na hidimar Allah, 
da wuri mai-tsarki nasa, na duniyan 
nan. Gamma da akwoi tabernacle 
shiriyeye, na farin ke nan, inda ke 
alkukin, da table, da gurasa ta ajiya ; 
ana kwa che da shi Wuri Mai-tsarki. 
Bayan veil na biyu kuma sai tabernacle 
wanda ana che da shi Mai-tsarki na tsar- 
kaka; yana da gadon turare na zina- 
riya, da sanduki na alkawali rufafe 
koinna da zinariya, inda ke tukunya ta 
zinariya mai-karba manna, da sandar 
Haruna wada ta tofa, da kuma tables 
na alkawali ; a-bissansa kuma cherubim 


357 
Google 


x 





yi 


6 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


na daraja suna innuwantadda mazamni 
na jinķai; wadannan abu fa ba mu da 
dama yanzu mu yi zanchensu da daya 
daya ba. Wadannan abu fa domin an 
shiriya su hakka, su priests su kan 
rika shiga kullum chikkin tabernacle 
na fari, suna chikka hidimomi; amma 
chikkin na biyu sai baban priest kadai, 
so daya ga shekara, sai kwa da jini, 
wanda ya ke mika domin kansa, domin 


8 kuma kurakuran jama'a: Ruhu Mai- 


tsarki yana nuna wannan, turba zuwa 
chikkin wuri mai-taarki ba ta bayanna 
ba tukuna, muddar tabernacle na fari 


9 ya wanzu tukuna; wannan kwa 


misali ne domin wannan Zamani; a- 
tafarkinsa fa ana mika baye-baye da 
sacrifices, wadanda ba su da iko su 
kamaltadda mai-sujada, ga zanchen 


10 lamiri, da shi ke su (tare da namomi 


da abin sha da wanke-wanke iri 
iri) shikashikai na jiki ne kadai, 
358 


(0 gle | 


JI 


12 


13 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 9. 15 


sanyayu ne har zuwa lokachin gya- 
rawa. 


Amma Almasihu, da shi ke ya zo 
baban priest na kyawawan al'amura 
masu-zuwa, ta wurin tabernacle ma-fi 
girma, ma-fi kamalta, wanda hannuwa 
ba su yi ba, wato, ba na wannan 
halita ba, ba kwa ta wurin jinin 
awakai da yan maruka ba, amma ta 
wurin jini nasa, ya shiga so daya 
dungum chikkin wuri mai-tsarki, ba- 
yanda ya kawo pansa ta har abada. 
Gamma idan jinin awakai da na ba- 
jimai, da tokan karsana a-yafe bissa 
wadanda sun kazamtu, suna aikin 


14 tsarkakewa zuwa tsabtar jiki: bale fa 


15 


jinin Almasihu, wanda ya mika kansa 
mara-aibi ga Allah ta wurin Madawa- 
min Ruhu, za ya tsarkake lamirinku 
ga barin matatun ayuka da za ku bauta 
ma Allah mai-rai? Sabada wannan 
kuma shi matsakkanchi ne na sabon 


359 


Google 


9. 16 WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


alkawali, domin, da shi ke an yi mutuwa 
domin pansar kurakuran da ke a-zama- 
nin alkawali na fari, su wadanda an 
kirra su su amshi wa'adin gado na har 
abada. Gamma wurinda wasichi ya ke, 
doile sai an yi mutuwar wanda ya yi shi 
tukuna. Gamma wasichi ya tabatta 
wurinda an yi mutuwa: gamma an 
taba ji ya yi karfi tun mai-yi yana da 
rai? Har alkawali na fari fa ba a 
gudanadda shi ba sai tare da jini. 
Gamma bayanda Musa ya fadi kowache 
doka ga dukan jama'a bissa ga shari'a, 
ya dauki jinin yan maruka da awakai, 
tare da ruwa da jan wool da hyssop : 
ya yayafa ma litafi da kansa, da dukan 
jama'a, yana chewa, Wannan jinin 
alkawali ne wanda Allah ya umurta 
zuwa gareku. Kuma tabernacle da 
dukan tukane na hidima ya yayafa ma- 
su hakkanan kuma da jini. Bissa ga 
shari'a kuma, kadan in che, dukan abu 


360 


Google SENA gari 





WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 9. 27 


da jini ana tsarkake su, kuma banda 


zubawar jini babu gafara. 


23 


24 


25 


26 


27 


Ya wajabba fa a tsarkake misalan 
al'amuran da ke chikkin samma da 
wadannan abu; amma na samina da 
kansu da sacrifices wadanda sun dara 
wadannan. Gamma ba chikkin wani 
wuri mai-tsarki wanda aka yi da 
hannuwa ba, mai-kamma da na gaskiya 
ga zanchen misali, Almasihu ya shi- 
ga: amma chikkin samma da kansa, 
shi bayannu a-gabban fuskar Allah 
sabili da mu: ba kwa shi mika kansa 
so dayawa ; kammar yada baban priest 
yana shiga chikkin wuri mai-tsarki 
shekara a-kan shekara da jini ba nasa 
ba ne; da hakkanan ne da doile ne ya 
sha wahalla so dayawa tun kaffuwar 
duniya : amma yanzu so daya a-karshen 
zamanai ya bayannu domin ya kankare 
zunubi da sacrifice na kansa. Da shi 
ke fa an sanya ma mutane su mutu 

361 M2 
Google 


9. 28 WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


so daya, bayan wannan kuma shari'a ; 

28 hakkanan kuma Almasihu, bayan da 
aka mika shi so daya domin shi dauki 
zunuban mutane dayawa, za ya sake 
bayannu, bayannuwa ta biyu, banda 
zunubi, ga wadanda su ke sauraronsa, 
zuwa cheto. 


10 Gamma shari'a da shi ke tana da 
innuwar kyawawan matsalloli masu- 
zuwa, amma ba surar matsallolin nan 
ba, ba su da iko bissa ga wadannan 
sacrifices da su ke mikawa kullayaumi 
shekara biye da shekara, su baratadda 

2 wadanda su ke gusowa. Da ba hakka- 
nan ba ne da ba a dena mika su ba, 
tun da shi ke masu-sujada, bayanda an 
tsarkake su so daya, ba za su kara 

3 zamma da lamirin zunubaiba? Amma 
chikkin wadanchan sacrifices ana tuna- 
wa da zunubai shekara biye da shekara. 

4 Gamma ba shi yuwuwa jinin bajimai 
da na awakai shi kankare zunubai. 

362 
Google ie 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 10. 11 


5 Domin wannan sa'anda yana shigowa 
chikkin duniya, ya che, 
Da sacrifice da baiko ba ka so ba, 
Amma jiki ne ka shiriya mani; 
6 Da gudajin baye-baye konanu da 
sacrifices domin zunubi kuma 
ba ka ji dadinsu ba: 


7 Sa'annan na che, Ga ni, na zo 
(Chikkin nadin litafi an rubuta a- 
kaina) 


Garin in aika nufinka, Ya Allah. 

8 Fadin nan na da, Sacrifices da baye- 
baye da gudajin baye-baye konanu da 
sacrifices domin zunubi ba ka so ba, 
ba ka kwa ji dadinsu ba (abin da a 
ke mikawa bissa ga shari'a), sa'annan 

9 ya che, Ga ni, na zo garin in aika 
nufinka. Ya kawasda na farin, domin 

10 shi tsaida na biyu. Bissa ga wannan 
nufi an tsarkake mu ta wurin mikar 
jikin Isa Almasihu so daya dungum. 

11 Hakika kwa kowanne priest ya kan 

363 
Google 


10. 12 WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


tsaya yau da gobe yana hidima yana 
kwa mika wadannan sacrifices kul- 
layaumi, wadanda ba su da iko su 
12 kankare zunubai dadai: amma shi, 
sa'anda ya mika sacrifice guda daya 
domin zunubai har abada, ya zamna 
13 ga hannun dama na Allah; dagga 
nan gabba yana tsumayi har an ma- 
yasda makiyansa matashin sawayensa. 
14 Gamma bissa ga baiko guda daya ya 
kamalta har abada wadanda an tsarkake 
15 su. Ruhu Mai-tsarki kuma yana bada 
shaida garemu: gamma bayanda ya che, 


16 Wannan shi ne alkawalin da zan 

yi da su 

Bayan waqdannan kwanaki, in ji 
Ubangiji ; 

Za ni sa dokokina a-bissa zuchi- 
yarsu, 

A-bissa hankalinsu kuma za ni 
rubuta su; 


kana ya che, 
364 
Google 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 10. 25 


1 Da zunubansu da kurakuransu 

kuma ba ni kara tunawa da su. 

18 Amma inda gafarar wadannan ta ke, 
babu sauran baiko domin zunubi. 


19 Da shi ke fa, yan-uwa, muna da 
gabba gadi mu shiga chikkin wuri mai- 
20 tsarki ta wurin jinin Isa, bissa tafarkin 
da ya wusulta mana, sabon tafarki ne 
rayaye kuma, ta wurin veil wato 
21 namansa; da shi ke kuma muna da 
22 baban priest bissa gidan Allah; bari 
mu guso da zuchiya mai-gaskiya da 
sakankanchewar bangaskiya, zukatan- 
mu yayafafu ne dagga mugun lamiri, 
jikinmu kuma wankake ne da tsatsabtan 
23 ruwa: bari mu rike shaidar hope namu 
da karfi kadda ta yi rawa; gamma shi 
mai-aminchi ne wanda ya yi alkawali : 
24 bari kuma mu lura da juna domin mu 
tsokani juna zuwa ga kamna da nagar- 
25 garun ayuka; kadda mu fasa tataru- 
wan junanmu, kammar yada wadansu 
365 


Google 


10. 26 WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


sun saba yi, amma muna galgadadda 
juna; bale fa yanzu, da kuna ganin 
ranan tana gusowa. 


26 Gamma idan mun yi zunubi da 
nufin zuchiyammu bayanda mun karbi 
sanin gaskiya, babu sauran wani 

27 sacrifice domin zunubai, sai tabatta- 
chen sauraro mai-ban tsoro ga shari'a, 
da zafin wuta wada za ta chanye ma- 

28 gabta. Mutum wanda ya wakala sha- 
ri'ar Musa yana mutuwa, babu tausai, 
bissa maganar shaidu biyu ko uku: 

29 inna misalin fikon zafin hukumchi, 
ga tsamaninku, da za a azza ya 
lizimchi wannan, wanda ya tataki Dan 
Allah kalkashin sawunsa, ya maida 
jinin alkawali, wanda aka tsarkake shi 
da shi, abin banza, ya wakala Ruhu na 

30 alheri kuma? Gamma mun san wanda 
ya che, Daukan pansa a-gareni ta 
tabatta, ni in yi sakaiya. Da kuma, 
Ubangiji za ya shar'anta ma jama'assa. 

366 


Google 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA- 10. 37 


Abin ban tsoro ne a fada chikkin han- 
nuwan Allah mai-rai. 


Amma ku tuna da kwanakin da, 
inda kuka jimre da jayeyar wahalla 
mai-girma, bayanda kuka sami haske ; 
rabi, don kuka zamma abin kallo sabada 
zarge-zarge da kunche-kunche; rabi 
kwa, da kuka zamma kuna taraya da 
wadanda a ke yi masu hakka. Gam- 
ma kuka yi juyayin wadanda ke chik- 
kin saraka, har kuma da farinchikki 
kuka yarda da washen dukiyarku, kuna 
sane ku da kanku kuna da dukiya 
ma-fiya kyau, matabachiya fa. Kadda 
fa ku yasda gabba gadinku, abin da ke 
da sakamako mai-girma. Gamma 
kuna da bukatar hankuri, domin, ba- 
yanda kun aika nufin Allah, ku karbi 
alkawalin. | 

Gamma da sauran jimawa kadan, 

Wanda ke zuwa za shi zo, ba kwa 

za shi yin jinkiri ba 
367 


Google 


10. 38 WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


33 


39 


11 


ua 


Amma adilina da bangaskiya za 
shi rayu: 
Idan kwa ya toge, raina ba shijin 
dadinsa ba. 
Amma mu ba mu chikkin wadanda 
suna toge zuwa halaka ; amma chikkin 
wadanda su ke da bangaskiya zuwa 
cheton rai. 


Bangaskiya fa farilla che ta abin da 
a ke hope dominsa, tabattawar alamu- 
ran da ba a gani ba. Gamma a-chik- 
kinta aka shaida mutanen da. Ta wurin 
bangaskiya muna fahimtawa aka sifan- 
ta zamanai bissa ga maganar Allah, har 
abin da a ke gani ba a yi shi da abin da 
ke bayanna ba. Ta wurin bangaskiya 
Habila ya mika ma Allah sacrifice mafi- 
fichi bissa ga na Kayina, ta wurin wan- 
nan kwa aka bada shaida a-kansa mal- 
adilchi ne shi, Allah ya ke bada shaida 
a-kan baye-bayensa : ta wurin wannan 
fa shi da ya ke matache yana magana 

368 


Google 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 11. 9 


5 har yanzu. Ta wurin bangaskiya aka 
dauka Ahnuhu domin kadda ya ga mu- 
tuwa; ba a kwa iske shi ba, domin Allah 
ya dauka shi: gamma tun gabban dau- 
kassa aka shaida shi mai-gamen Allah 

6 ne sarai: ba shi kwa yuwuwa a gamshe 
shi sai tare da bangaskiya: gamma 
mai-zuwa wurin Allah sai shi bada gas- 
kiya akwoi shi, kuma shi mai-sakawa ne 

7 ga wadanda ke bidassa. Ta wurin ban- 
gaskiya Nuhu, da aka fadakadda shi 
a-kan al'amuran da ba a gani ba 
tukuna, domin ya ji tsoro ba-ibada, 
sai ya shiriya jirgi domin cheton gidan- 
sa; a-kan wannan fa ya kada duniya, ya 
zamma magajin adilchi wanda ke bissa 

8 ga bangaskiya. Ta wurin bangaskiya 
Ibrahim, sa'anda aka kirra shi, ya yi 
biyeya shi taffi chikkin wani wuri wanda 
za ya karbe shi gado; ya kwa fita, ba ya 

9 san inda za shi ba. Ta wurin bangas- 
kiya ya bakunta chikkin kassar alka- 

369 


Google 


11. 


10 


11 


12 


13 


14 


10 WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


wali, sai ka che ba tasa ba che, yana 
mai-sabka chikkin bukoki, tare da Isha- 
ku da Yakub, magada tare da shi na 
wannan alkawali: gamma yana tsuma- 
yen birnin da ke da tussa, wanda mai- 
sifansa da mai-aikinsa Allah ne. Ta 
wurin bangaskiya har Saratu da kanta 
ta sami iko da za ta yi juna biyu na 
zuriya sa'anda ta rigaya ta shige kwa- 
naki, tun da ta azza shi mai-aminchi 
ne wanda ya yi alkawali : domin wan- 
nan fa, dagga wojen mutum daya, shi 
fa daidai matache ne, mutane suka fito 
kammar tamrarin samma ga yawansu, 
kammar rairayi kuma a-bakin bahar, 
ba shi lisaftuwa. 


Dukan wadannan suka mutu chik- 
kin bangaskiya, ba su rigaya su amshi 
alkawalai ba, amma dagga nesa suka 
tsinkaye su, suka yi masu sallama, 
suka kuma furta, chewa, su baki ne, 
masu-taffiya ne chikkin duniya. Gam- 

370 


Google 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 11. 21 


ma masu-fadin irin wannan suna nuna 
a-sarari suna bidar wani gari na kansu. 
Kuma da a che suka kulla da kassan 
inda suka fita, da sun sami zarafin 
da za su koma. Amma dai wata 
kassa mafiya kyau su ke bida, wato 
ta samma: domin wannan Allah ba 
ya ji masu kumya, a che da shi 
Allahnsu ba: gamma ya tanaji masu 
birni. 

Ta wurin bangaskiya Ibrahim, da 
aka gwoda shi, ya mika Ishaku : i, shi 
wanda ya karbi alkawalai da farin- 
chikki yana chikkin mika dansa haifa- 
fensa kadai; wanda aka che masa, 
Chikkin Ishaku za a kirra zuriyakka 
yana zache Allah yana da iko ya tayas, 
har dagga matatu: inda ya sake karbe 
shi kuma chikkin misali. Ta wurin 
bangaskiya Ishaku ya sa ma Yakub da 
Isu albarka, har bissa ga al'amura 
masu-zuwa. Ta wurin bangaskiya 

371 


Google 


11. 22 WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


Yakub, sa'anda yana bakin mutuwa, 
ya sa ma kowanne dayan yayan Yusufu 
albarka; ya kuma yi sujada, yana 
22 tokare bissa kan sandassa. Ta wurin 
bangaskiya Yusufu, sa'anda matukassa 
ta kusa, ya ambachi tashin yayan 
Israila; ya bada wasiche kuma a-kan 
23 zanchen kasusuwansa. Ta wurin ban- 
gaskiya, lokachinda aka haifi Musa, 
iyayensa suka boye shi wata uku, 
domin suka gani kekyawan yaro ne 
shi; ba su kwa ji tsoron dokar sarki 
24 ba. Ta wurin bangaskiya Musa, sa'an- 
da ya yi girma, ya ki yarda a che da 
25 shi dan diyar Fir'auna; yana gwomache 
a kaskantadda shi tare da mutanen 
Allah, da ya ji dadin nishatin zunubi 
26 domin yan kwanaki; yana maida zargi 
domin Almasihu wadata ne ma-fi bissa 
ga dukiyar Masar: gamma yana saura- 
27 ron sakamakon. Ta wurin bangaskiya 
ya yada Masar, ba ya ji tsoron sarki 
372 


Google 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 11. 34 


ba: gamma ya jimre, kammar wanda 
ya ke ganin mara-ganuwa. Ta wurin 
bangaskiya ya yi Paska, da yayafar 
jini, domin kadda mai-halakan dan 
fari shi taba su. Ta wurin bangaskiya 
suka haye ta tsakkar Jan bahar, sai 
ka che ta sandarariyar kassa: Masa- 
rawa kwa da suka yi kokari su yi hakka 
suka dulmiya. Ta wurin bangaskiya 
ganuwar Ariha ta fadi, bayanda aka 
kewoye ta kwana bakwoi. Ta wurin 
bangaskiya Rahabu karuwan ba ta 
halaka ba tare da masu-kangara, da 
shi ke ta karbi magewoya da salama. 
Mi zan dada chewa fa? gamma zarafi 
za ya yi mani kadan im bada labarin su 
Jid'auna, da Baraka, da Shamshuna, 
da Yaftaha; na Dawuda da Samuila 
da annabawa : wadanda ta wurin ban- 
gaskiya suka kassadda mulkoki, suka 
aika adilchi, suka amshi alkawalai, 
suka kwabe bakunan zakuna, suka 
373 


Google 


11. 35 WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


biche ikon wuta, suka chere ma kaifin 
takobi, dagga chikkin rashin karfi aka 
karfafa su, suka zamma zarumawa 
chikkin yaki, suka juyadda rundunan 
35 abokan gaba su gudu. Mata suka 
karbi matatunsu bissa ga tashi: aka 
gwoda ma wadansu azaba, ba su 
karbi pansarsu ba; domin su ruski 
36 tashi ma-fi kyau: wadansu suka sha 
tsananin ba'a da dukan bulala, i, har da 
37 sarkoki da damri: aka jejefe su da 
duwatsu, aka raba su biyu da zarto, 
aka jarabche su, aka yanke su da takobi : 
suka yi yawo chikkin fatun tumaki, da 
fatun awakai; marasa-wuri, kuntatu, 
38 wulakantatu (duniya ba ta chanchanta 
garesu ba), suna yawo a-jeji, chikkin 
duwatsu da kogai, da ramamukan 
39 kassa. Wadannan duka fa, da aka 
bada shaida a-kansu ta wurin bangas- 
kiyarsu, ba su amshi alkawali ba, 
40 Allah ya rigaya ya tanada wani abu 
374 


Google AD PENA 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 12.5 


ma-fi kyau domin mu, domin kadda su 
kamala sai tare da mu. 


Domin wannan fa mu kuma, da 
shi ke taron shaidu mai-girma hakka 
yana kewoye da mu, bari mu tuþe 
kowanne abin nauwaitawa, da zunubin 
da ke lizimche mu, tare da hankuri 
kuma mu yicheren da an sa gabbanmu, 

2 muna zuba ido ga “Isa shugabban 
bangaskiyarmu da mai-chikkanta, shi 
wanda domin farinzuchiya da aka sa 
gabbansa ya jimre da gichiye, yana 
rena kumyan, ya kwa zamna ga hannun 

3 dama na al'arshen Allah. Gamma ku 
lura da shi wanda ya jimre da wannan 
irin jayeya ta masu-zunubi sabanin 
kansu, domin kadda ku gaji, kuna 

4 suwu chikkin rayukanku. Ba ku yi 
tsayeya ba tukuna har jini, chikkin 

5 kokuwa da zunubi: kuma kun manta 
da galgadi wanda ke yi maku fada 
kammar ga yaya, 

375 
Google 


12. 6 WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


Dana, kadda ka wakala foron 
Ubangiji, 

Kadda ka suma kuma sa'anda ka 
sami tsauta gareshi ; 


G Gamma wanda Ubangiji ya ke 
kamna shi ya ke foro, 
Yana kwa dukan kowanne dan da 
ya ke karba. 


7 Domin foro ne kuna jimrewa; Allah 
yana yi da ku kammar da yaya; 
gamma inna dan wanda ubansa ba 

8 ya yi masa foroba? Amma idan kuna 
zamma banda foro, abin da kowa ya 
zamma mai-taraya a-chikki, shegu 

9 ne ku, ba yaya ba ne. Banda wannan 
kuma, muna da ubanninmu na tabi'ar 
jiki, masu-yi mana foro, muka kwa ba 
su girma: bale fa mu yi ladabi ga 

10 Uban ruhohinmu, mu rayu? Gamma 
hakika su suka yi mana foro yan kwa- 
naki kadan yada suka ga dama ; amma 
shi domin anfaninmu, domin mu 

376 


Go gle 


— NIN — .— — 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 12. 16 


zamma masu-taraya chikkin tsarki 
nasa. Kowanne irin foro ana ganinsa 
ba abin faranta zuchiya ba, amma abin 
ban chiwo ne a-loton yi: amma dagga 
baya ya kan bada anfani mai-salama 
ga wadanda sun wasu ta wurinsa, 
anfani na adilchi ke nan. Domin 
wannan fa ku tada hannuwan da ke 
reto, da swantatun gwiwoyi; ku yi 
mikakun gwadabai kuma domin sawa- 
yenku, domin kadda abin da ke da 
gurgunta shi turu dagga hanya, gwoma 
dai shi warke. 


Ku nemi salama da dukan mutane, 
da tsarkakewa wada babu mutum da 
za shi ganin Ubangiji im ba tare da 
ita ba: kuna lura a-hankali kadda 
wani ya kasa rusken alherin Allah; 
kadda ya zammu wani tushen dachi ya 
chirro har ya wahalshe ku, masu-yawa 
kuma zu kazamtu ta wurin; kadda 
wani mai-fasikanchi ya kasanche, ko 


377 
Google 


12; 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


17 WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


kwa wani batache kammar Isu, wanda 
ya seyasda gadonsa na dan fari sabada 
akushen abinchi. Gamma kun sani 
dagga baya ko da yana marmarin ya 
gada albarkan, aka ki shi (gamma ba 
ya sami zarafin tuba ba), duk da ya 
nema da nachiya har da hawaye. 


Gamma ku ba ku zo wurin wani 
duchin da a ke tabawa ba, wanda ya 
ke kunawa da wuta, zuwa kuma baki, 
da dufu, da hadari, da muriyar kafo, 
da muriyar maganganu; muriya wada 
masu-ji suka roka kadda a kara zantas 
masu da wata magana : gamma ba su 
da iko su jimre da abin da aka hukum- 
ta, chewa, Idan ko dabba ya taba 
duchin, zæ a jejefe shi da duwatsu ; 
bayannuwassa fa da ban tsoro ne hakka, 
har Musa, ya che, Ina jin tsoro kwarai 
da rawan jiki: amma ku kun zo ga 
duchin Sihiyona, da birnin Allah mai- 
rai, Urushalima ta samma, zuwa ga 

378 


Google 


23 


24 


25 


26 


27 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 19. 27 


rundunar malaiku kuma wada ba ta 
kidayuwa, ga taron jama'a kuma da 
ekklisiya ta dan far wadanda an 
rubuta sunayensu a-samma zuwa ga 
Allah kuma Mai-shari'an dukan mu- 
tane, zuwa ga ruhohin mutane masu- 
adilchi kuma kamilai, zuwa ga Isa 
kuma matsakkanchi na sabon alkawali, 
da jinin yayafawa wanda ya ke da 
mafifichiyar magana bissa ga ta Habila. 
Ku yi hankali kadda ku ki wanda ya ke 
magana. Gamma in su ba su chira ba, 
sa'anda suka ki wanda ya yi masu 
fadaka a-duniya, bale fa mu, da mu 
ke kawasda fuska ga wanda ya yi 
dagga samma: wanda muriyatasa ta 
raurawadda duniya a-sa'an nan: amma 
yanzu ya yi alkawali, chewa, Sauran 
so daya tukuna zan sa ba duniya 
kadai ba, amma har da samma su rau- 
rawa. Wannan fa, Sauran so daya 
tukuna, ya nuna alamar kauwasuwar 
379 


Google 


12. 


28 


29 


28 WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


wadannan abubuwan da an raurawadda 
su, wato abubuwan da aka yi su, 
domin wadanchan da ba a raura- 
wadda su su wanzu. Domin wannan 
fa, mu, da mu ke karba mulki wanda 
ba shi rauwuwa, bari mu kasanche 
da alheri, inda za mu mika hidima 
abin yarda ga Allah tare da ladabi da 
tsoro : gamma Allahnmu wuta ne mai- 
chanyasuwa. 


Bari kamnar yan-uwa ta lizima. 
Kadda a manta a nuna kamna ga 
baki : gamma garin yin wannan wadan- 
su sun sabkadda malaiku ba da sani 
ba. Ku tuna da wadanda ke chikkin 
maruruwa, kammar kuna damre tare 
da su; wadanda a ke wulakanta kuma, 
da shi ke kuna chikkin jiki da kanku. 
Amre shi zamma abin darajantuwa 
a-wojen dukan mutane, gado kuma shi 
kasanche mara-kazamta: gamma da 
fasikai da mazinnata Allah za shi 

380 


Google 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 13.9 


sharanta. Ku kawasda hankalinku 
dagga kamnar kurdi; ku hankura da 
abin da ku ke da shi: gamma shi da 
kansa ya che, Ni dadai ba ni tauye ma- 
ka, ba kwa za ni yashe ka ba ko kadan. 
Domin wannan fa da gabba gadi muna 
chewa, 
Ubangiji mai-taimakona ne; ba za 
ni jin tsoro ba: 
Inna abin da mutum za ya yi 
mani? 


Ku tuna da wadanda su ke shugab- 
baninku, wadanda suka fada maku 
maganar Allah; kuma ku yi kwoiyi da 
bangaskiyarsu, kuna tuna da matukar 
tasarrufinsu. Isa Almasihu daya ne, 
da jiya, da yau, i, har abada kuma. 
Kadda ku kauwu bissa ga kwoiyasuwa 
iri iri sabobi: gamma ya yi kyau 
zuchiya ta kafu bissa ga alheri; 
ba bissa abinchi ba, abin da ba ya 
anfani komi ga wadanda suka ka- 


381 
Google 


13. 10 WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


lafa ransu a-chikki. Muna da gadon 
sadaka, wanda masu-hidiman taber- 
nacle ba su da iko su chi dagga chikki. 
Gamma jikunan wadannan dabobi, 
wadanda baban priest yana kawo ji- 
ninsu chikkin wuri mai-tsarki domin 
zunubi, a-bayan sansani a ke konassu. 
Domin wannan Isa kuma, domin shi 
tsarkake jama'a ta wurin jini nasa, ya 
sha radadi a-bayan birni. Mu fa bari 
mu fita zuwa gareshi a-bayan sansani, 
muna dauke da zarginsa. Gamma 
dagganan ba mu da madawamin birni, 
amma muna bida wanda ke zuwa. 
Ta wurinsa fa bari mu mika sacrifice 
na yabo ga Allah kullayaumi, wato, 
yayan lebunan da su ke bada shaida ga 
sunansa. Amma kadda ku manta da 
yin alheri da zumuntar taraya : gamma 
da irin wadannan sacrifices Allah yana 
jin dadi. Ku yi biyeya da wadanda 
ke shugabbaninku, ku kaskantadda 
382 
Google a a 


18 


19 


20 


21 


WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 13. 21 


kanku garesu : gamma suna yin tsaro 
sabili da rayukanku, kammar wadanda 
za su amsa tambaya ; su yi shi da farin- 
chikki, ba da bakinchikki ba: gamma 
wannan mara-anfani ne gareku. 


Ku yi addu'a dominmu : gamma 
mun kawasda shakka muna da kekya- 
wan lamiri, muna so mu yi tasarrufin 
kirki chikkin dukan abu. Ina kwa yi 
maku galgadi da mafifichiyar nachewa 
ku yi wannan, domin a maishe ni 
gareku da samli. 


Yanzu dai Allah na salama, wanda 
ya sake komo dagga matatu da baban 
makiyayi na tumaki da jini na mada- 
wamin alkawali, wato Ubangijinmu 
Isa, shi kamala ku chikkin kowanne 
kekyawan aiki garin ku aika nufinsa, 
yana aika chikkinmu abin da ke na 
yarda gareshi, ta wurin Isa Almasihu ; 
daraja gareshi har zamanun zamanai. 
Amin. 

383 
Google 


13. 22 WASIKA ZUWA GA IBRANIYAWA 


22 Amma ina bida gareku, yan-uwa, 
ku jimre da maganar galgadi: gamma 

23 na rubuta maku da zanche kadan. Ku 
sani an sakki dan-uwanmu Timotha- 
wus ; tare da shi, idan ya zo da wuri, 
zan gan ku. 

24 Ku gaida dukan shugabbaninku, 
da dukan tsarkaka. Na Italiya suna 
gaishe ku. 

25 Alheri shi zamna tare da ku duka. 
Amin. 


384 


Google 


WASIKA TA YAKUB 


A 


Yakub, bawan Allah da na Uban- 
giji Isa Almasihu, gaisuwa zuwa 
kabilan goma sha biyu wadanda su ke 
na Warwatsuwa. 

2 Yan-uwana, kadan jarabobi masu- 
yawa sun same ku, ku maishe shi abin 

3 farinchikki sarai; kuna sane gwodawar 
bangaskiyarku ta kan jawo hankuri. 

4 Kuma bari hankuri shi chikka 
aikinsa, domin ku zamma sarai, 
chikkaku kuma, ba ragagu ba ga 
komi. 

5 Amma idan kowanne a-chikkinku 
ya rasa hikima, bari shi yi roķo ga 
Allah, wanda ya kan bayar ga kowa 

385 N 
Google 


-J 


10 


p} 


WASIKA TA YAKUB 


a-yalwache, ba ya kan yi tsawa ba; 
za a kwa ba shi. Amma bari shi 
yi roko da bangaskiya, ba da shakkar 
komi ba: gamma mai-shakka yana 
kamma da peshi na rakuman bahar, 
wanda iska yana kora, yana jiji- 
gassa kuma. Gamma kadda wan- 
chan mutum ya yi tsamani za shi 
karbi komi dagga wurin Ubangiji; 
mutum mai-zuchiya biyu ke nan, 
ba tsayeye ba a-chikkin dukan tafar- 
kunsa. 


Bari dan-uwa kankantache shi yi 
fahariya a-chikkin daukakassa: mai- 
arziki kwa domin an kaskantadda shi: 
gamma kammar furen chiyawa za shi 
shude. Gamma rana ta kan fito tare 
da iska mai-zafi, ta yausadda chiyawa ; 
furenta kuma ya kakabe, jamalin si- 
fanta ya lalache : hakkanan kwa mai- 
arziki za shi yankone chikkin taff- 
yassa. 


386 


Google a. 


12 


13 


WASIKA TA YAKUB 1.18 


Mai-albarka ne mutum wanda ya 
kan daure da jaraba : gamma sa'anda 
ya amintu, za shi karbi rawanin rai, 
wanda Ubangiji ya alkawarta ga 
wadanda su ke kamnassa. Kadda 
kowa sa'anda ya jarabtu ya che, Na 


. jarabtu dagga wurin Allah: gamma 


14 


15 


16 


17 


Allah ba shi jarabtuwa da mugunta, 
shi kwa da kansa ba shi kan jarabchi 
kowa ba: amma kowanne mutum ya 
jarabtu, sa'anda kwadai nasa ya janya 
shi, ya yi masa tarko. Sa'annan, 
lokachinda kwadai ya habala, ya kan 
haifi zunubi : zunubi kwa, sa'anda ya 
kasaita, ya kan fidda mutuwa. Yan- 
uwa masowa, kadda ku yaudaru. 
Kowache kekyawar baiwa da kowa- 
che chikkakiyar kyauta dagga bissa 
ta ke, tana sabkowa dagga wurin 
Uban haskoki, wanda sakewa ba 
ta yuwuwa gareshi, ba kwa innuwa ta 


18 juyawa. Da nufin kansa ya fito da 


387 
Google Pa 


La 


19 WASIKA TA YAKUB 


mu ta wurin maganar gaskiya, domin 
mu zamma waton yayan fari dagga 
chikkin halitatunsa. 


19 Yan-uwa masowa, kun san wan- 
nan. Amma bari kowanne mutum 
shi yi hamzarin ji, shi yi jinkirin 
yin magana, shi yi jinkirin yin fushi: 

20 gamma fushin mutum ba ya kan 

21 aikata adilchin Allah ba. Domin 
wannan ku kawasda dukan kazamta da 
yaduwar mugunta, ku karbi da tawali'u 
dassashiyar magana, wada ta ke da iko 

22 ta chechi rayukanku. Amma ku zamma 
masu-aika magana, ba masu-ji kadai 
ba, wato yaudara kanku ke nan. 

23 Gamma idan kowa mai-jin magana 
ne, ba mai-aikawa ba, yana kamma 


da mutum wanda yana dubar halita- 


chiyar fuskassa a-chikkin madubi : 
24 gamma ya duba kansa, kana ya kama 


hanya, nan-da-nan sai ya manta irin | 


25 mutum da shi ke. Amma wanda ya 
388 





Google wA 


26 


27 


WASIKA TA YAKUB 2. 8 


ke duba chikkin chikkakiyar shari'a, 
shari'a ta yanchi, ya lizima, shi kwa 
ba mai-ji da mantawa ba ne, amma 
mai-yi ne, mai-aikatawa, wannan za ya 
zamma mai-albarka a-chikkin aikinsa. 
Idan kowanne mutum yana zatton 
shi mai-addini ne, shi kwa ba ya 
kame harshensa ba amma yana 
yaudara zuchiyatasa, addinin wannan 
banza ne. Addini mai-tsarki mara- 
bache a-gabban Allahnmu Ubanmu ke 
nan, mutum shi ziyarchi marayu da 
gwamraye chikkin kunchinsu, shi tsare 


kansa mara-aibi dagga duniya. 


Yan-uwana, kadda ku rike bangas- 
kiya ta Ubangiji Isa Almasihu, Uban- 
gijin daraja, tare da tara. Gamma 
idan wani mutum ya shigo majami'arku 
da zobe na zinariya, da tufa masu- 
kwarjini, wani fakiri kuma ya shigo da 
tufa tsuma; ku kwa kuna la'akari da 
wanda ya ke yafe da tufa masu-kwarji- 

389 
Google 


4 WASIKA TA YAKUB 


ni, ku che, Ka zamna dagganan wuri 
mai-kyau; amma ku che ma fakirin 
nan, Ka tsaya daggachan, ko kwa ka 
zamna kalkashin matashin sawuna ; 
4 ba tara ku ke yi ba a-chikkin rayu- 
kanku, har kun zamma masu-shari'a da 
5 miyagun tunani. Ku ji, yan-uwana 
kamnatatu; ko Allah ba ya zabi fakirai 
ga wojen duniya su zamma mawadata 
chikkin bangaskiya, da magadan mulki 
wanda ya alkawarta ga wadanda su ke 
6 kamnassa? Amma kun kaskantadda 
fakiri. Mawadata ba su zalumche ku 
fa, da kansu kwa su ke jan ku zuwa 
7 mazamnan shara? Ko ba su kan yi 
saþo da sunan nan mai-daraja wanda 
aka kirra bissanku? Duk da hakka. 
idan kun chikka shari'an nan ba-sarau- 
chiya, bissa chewar nassin, Ka yi 
kamnar makwabchinka kammar ranka. 
9 kun yi kyau: amma idan kuna tara. 
zunubi ku ke yi, shari'a tana kashe ku 


390 
Google aa 


0. 


10 


11 


12 


13 


14 


16 


WASIKA TA YAKUB 2. 16 


masu-ta'adda ne. Gamma iyakar wanda 
za shi kiyaye dukan shari'a, amma ya 
yi tuntube a-chikkin daya, ya zamma 
mai-laifi ga duka. Gamma shi s 

ya che, Kadda ka yi zinna, ya che 
kuma, Kadda ka yi kissankai. Idan 
fa ba ka yi zinna ba, amma ka yi 
kissankai, ka zamma mai-ketaren sha- 
ra. Hakka za ku yi magana, hakka 
za ku aika kuma, kammar mutane 
wadanda za a yi masu shari'a bissa ga 
shara ta yanchi. Gamma shara 
mara-jinkai che ga wanda ba ya yi 
jinkai ba: jinkai kuma yana fahariya 
bissa shari'a. 

Yan-uwana, idan mutum ya che 
yana da bangaskiya, amma ba shi da 
ayuka, mi ya anfana ? ko wannan ban- 
gaskiya ta iya chetonsa? Idan wani 
dan-uwa ko kwa wata yaruwa sun yi 
tsiraichi, kuma sun rasa abinchin yini, 
daya dagga chikkinku kwa ya che 

391 


Go gle UNIVERSITY OF WISCONSIN 


2. 


17 


18 


19 


20 


21 


23 


17 WASIKA TA YAKUB 


masu, Ku taffi lafiya, ku ji dumi, ku 
koshi ; ba ku ko ba su bukatar jiki ba ; 
mi ya anfana ? Hakkanan kwa bangas- 
kiya, im ba ta da ayuka, matachiya 
che chikkin kanta. Amma wani za ya 
che, Kana da bangaskiya, ni kwa ina 
da ayuka: ka nuna mani bangaskiyarka 
ba tare da ayuka ba, ni kwa ta wurin 
ayukana ni nuna maka bangaskiyata. 
Ka gaskanta Allah daya ne; ka yi 
daidai: aljanu kuma suna gaskantawa, 
suna kwa rawan jiki. Amma kana da 
nufin sani, ya kai mutumen wofi, ban- 
gaskiya ba tare da ayuka bakarariya 
che? Ko ba ta wurin ayuka ubanmu 
Ibrahim ya barata ba, da ya mika 
Ishaku dansa bissa gadon sadaka ? 
Ka gani fa bangaskiya ta aika tare da 
ayukansa, ta wurin ayuka kuma bangas- 
kiya ta chikka; kuma nassi ya 
chikka wanda ya che, Ibrahim kwa ya 
gaskanta Allah, aka lisafta wannan kwa 
392 


Google a. 


pau a — — — 
. 


24 


26 


WASIKA TA YAKUB 3.0 


adilchi a-gareshi ; aka che da shi kuma 
ba-dadin Allah. Kun gani fa ta wurin 
ayuka mutum ya barata, ba ta wurin 
bangaskiya kadai ba. Hakkanan kuma 
Rahabu karuwan nan, da shi ke ta 
karbi manzanin, ta salame su ta wata 
hanya dabam, ba ta wurin ayuka ta 
barata ba? Gamma kammar yada jiki 
ba tare da ruhu matache ne, hakkanan 
kuma bangaskiya ba tare da ayuka 
matachiya che. 


Kadda ku zamma masu-kwoiyasu- 
wa dayawa, yan-uwana, da shi ke kun 
sani za mu karbi shari'a ma-fi girma. 
Gamma a-chikkin abu dayawa dukan- 
mu mu kan yi tuntube. Idan wani 
ba ya yi tuntube ga wojen magana 
ba, wannan chikkaken mutum ne, mai- 
ikon sarafa dukan jiki kuma. Idan 
mun sa linzaman dowaki chikkin baku- 
nansu, domin su yi jiyeya da mu, mu 
kan juyadda dukan jikinsu kuma. 

393 N 2 
Google 


3. 4 WASIKA TA YAKUB 


4 Duba! ga jirage kuma, ko da shi ke 
suna da girma hakka, iskoki masu- 
fyauchewa suna korassu kuma, duk da 
hakka ana juya su da rudder kankan- 
uwa, dukan inda nufin mai-juyasuwa 

5 ya ke so. Hakkanan harshe kuma 
kankanin gaba ne, yana kwa manya 
manyan ruba. Duba wuta kankanuwa 

6 yada ta kan kunna baban jeji! Harshe 
ma wuta ne: duniyar mugunta a-tsa- 
kanin gababuwa namu harshe ya ke, 
yana kazamtadda dukan jiki, yana kun- 
na ma dukan kewayawar halita, shi 
kwa dagga Jahannama a-ke kunna shi. 

7 Gamma kowanne irin namomin jeji da 
tsuntsaye, da masu-rarafe da abubuwan 
da ke chikkin bahar, ana foronsu, sun 
zamma kuma foraru ga yan Adam: 

8 amma harshe, babu mutum wanda ya 
ke da iko ya fore shi; mugunta ne shi 
mara-hutu, chikke da gubba mai-mata- 

9 suwa. Da shi mu ke albarkatta U ban- 

394 


Google 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


WASIKA TA YAKUB 3. 15 


giji, Uba; da shi kuma mu ke 
la'antadda mutane, wadanda an yi su 
bissa ga kammanin Allah: dagga 
chikkin bakin nan daya albarka da 
la'ana su ke fita. Yan-uwana, ba ya 
kamata wadannan al'amura su zamma 
hakka ba. Ko bubuga ta kan bubugo 
da ruwa mai-dadi da mai-zarchi dagga 
ido daya? yan-uwana, itachen baure 
yana da iko ya bada yayan zaitun, ko 
kwa annab yayan baure? Ruwan 
gishiri kuma ba ya da iko shi bada 
ruwan dadi ba. 


Wanene a-chikkinku mai-hikima 
ne, mai-fahimi ? ta wurin kekyawan 
tasarrufinsa shi nuna ayukansa chikkin 
tawalľun hikima. Amma idan kuna 
da kishi mai-zafi da tsaguwa a-chikkin 
zuchiyarku, kadda ku yi fahariya kadda 
ku * yi kariya bissa gaskiya kuma. 
Wannan hikima ba hikima mai-sabkowa 
dagga bissa ba, amma ta duniya che, ta 

395 


Google 


an E s S WASIKA TA YAKUB 


16 


KA 


18 


IND 


jiki, ta Shaitan. Gamma wurinda 
kishi da tsaguwa su ke, akwoi yamutsai 
da kowanne irin mugun al'amari. 
Amma hikima mai-fitowa dagga bissa 
tsatsarka che dafari, bayan wannan 
mai-salama che, mai-saukin hali, mai- 
siyasa, chikke da jinkai da kyawawan 
yaya, mara-kokanto, mara-riya che. 
Kuma ana shibka diyan adilehi chikkin 
salama domin masu-yin salama. 


Dagga inna fa yakoki, dagga inna 
husumai a-tsakaninku ? ba dagganan ba 
ne, chikkin jejiyan-dakinku da su ke 
yaki a-chikkin gababuwanku? Kuna 
yin kyashi, ba ku samu ba: kuna kissa, 
kuna yin kishi, kun kasa samuwa : kuna 
husuma, kuna yaki; ba ku samu ba, 
domin ba ku roka ba. Kuna roko, ba ku 
karba ba; domin kuna roka a-karkache, 
da za ku batas wojen jejiyan-dadinku. 
Ku mazinnata mata, ba ku sani ba 


abutar duniya magabtaka che da 
396 


Go gle UNIVERSITY OF WISCONS 


WASIKA TA YAKUB 4. 11 


Allah? Dukan fa wanda ya ke so shi 
zamma abokin duniya ya maida kansa 
5 magabchi ga Allah. Ko kuna tsamani 
nassi banza ya fadi, ruhu wanda ya 
zamshe shi a-chikkinmu yana marmari 
6 zuwa kishi? Amma yana bada alheri 
ma-fi girma. Domin wannan nassin ya 
che, Allah yana tsayeya da masu-girman 
kai, amma yana bada alheri ga masu- 
7 tawali'u. Ku zamma fa masu-biyeya 
ga Allah; amma ku yi tsayeya da 
8 Shaitan, za ya fa guje maku. Ku 
kusato ga Allah, shi kwa za ya kusato 
gareku. Ku tsabche hannuwanku, ya 
ku masu-zunubi; ku tsarkake zukatan- 
9 ku, ya ku masu-zuchiya biyu. Ku 
kuntata, ku yi bakinzuchiya, ku yi 
kuka: bari dariyarku ta komo bakin- 
zuchiya, murnarku kwa ta zamma 
10 alhini. Ku kaskanta a-gabban Uban- 
giji, shi kwa za ya daukaka ku. 
11 Yan-uwa, kadda ku aibata juna. 
397 


Google ena eron SANA 


gk WASIKA TA YAKUB 


12 


13 


14 


15 


16 


Wanda ya ke aibata dan-uwansa, ko 
kwa yana shar'anta dan-uwansa, aibata 
shari'a ya ke yi, yana kwa shar'anta 
shara: amma idan shar'anta shari'a 
ka ke yi, kai ba mai-kiyayen shari'a 
ba ne, amma mai-shari'a ne. Daya 
ne kadai mai-bada shari'a, mai-yin 
shari'a kuma, shi wanda ya ke da iko 
ya cheta ya halaka kuma : amma wane- 
ne kai da ka ke yi ma makwabchinka 
shari'a ? 


Taffi, ku da ku ke chewa, Ko yau 
ko gobe za mu taffi chikkin wannan 
birni, mu shekara a-wurin, mu yi chiniki, 
mu chi riba: ku kwa ba ku san abin da 
za ya faru gobe ba. Wanne irin abu 
ne ranku? Ku fa tururi ne, abin da 
ya kan bayanna dan lokachi kadan, 
kana ya watse. Da fa kun che, Idan 
Ubangiji ya yarda, za mu yi rai, mu yi 
abu kaza da kaza. Amma yanzu kuna 


fahariya chikkin alwashinku : irin faha- 
398 


Google 


17 


wW NA 


O> 


WASIKA TA YAKUB 5. 6 


riyan nan duka mugu ne. Ga wanda 
ya san yin nagarta fa, ba ya aika ba, 
a-gareshi zunubi ne. 


Taff, ku mawadata, ku yi kuka, ku 
yi sowa sabada masifunku masu-zuwa 
bissanku. Wadatanku sun rube, tufa- 
finku assu sun chi. Zinariyarku da 
azurfarku sun yi tsatsa ; tsatsarsu kuma 
za ta zamma shaida a-bissanku, za ta 
chanye namanku kammar wuta. Kun 
yi tari a-chikkin kwanuka na karshe. 
Duba, hakkin masu-kodago wadanda 
suka nome gonakinku, abin da kuka. 
hana masu bissa ga munafunchi, yana 
daukaka muriya : kukan magirba kuma 
ta shiga chikkin kunnuwan Ubangiji 
Mai-runduna. Kun yi anishuwa a- 
duniya, kun yi ta jin-dadinku ; kun yi 
kiwon zukatanku chikkin ranar yanka. 
Kun yi hukumchi bissa mai-adilchi, 
kun kashe shi : ba ya yi maku tsayeya 
ba. 

399 


Google 


wa 
7 


10 


11 


12 


WASIKA TA YAKUB 


Ku yi hankuri fa, yan-uwa, har 
zuwan Ubangiji. Duba, mai-gona ya 
kan jira anfanin kassa na tamani, yana 
hankuri da su, har su sami ruwa na 
fari da na baya. Ku kwa ku yi han- 
kuri; ku tsaida zukatanku: gamma 
zuwan Ubangiji ya kusa. Yan-uwa, 
kadda ku yi kunkuni ga juna, domin 
kadda a yi maku shari'a: ga mai- 
shari'a yana tsaye a-bakin kofofi. 
Yan-uwa, ku lura da annabawa wa- 
danda suka yi magana a-chikkin sunan 
Ubangiji, su zamma gurbi gareku na 
shan wahalla da na hankuri. Duba! 
wadanda suka jimre muna che da su 
masu-albarka : kun ji labarin jimrewar 
Ayuba, kun ga karkon Ubangiji kuma, 
Ubangiji da shi ke chikke da tausai, 
mai-jinkai ne kuma. 


Amma gabba da dukan abu, yan- 
uwana, kadda ku yi rantsuwa, ko da 
samma, ko da kassa, ko da kowache 


400 


Google aa 


13 


14 


15 


16 


Li 


EP 


WASIKA TA YAKUB . 5. 17 


irin rantsuwa: amma 1 naku ya 
zamma 1, a'a naku kuma ya zamma 
aa; domin kadda ku fada chikkin 
sharia. 


Akwoi wani mai-shan wahalla a- 
chikkinku ? sai shi yi addu'a. Akwoi 
wani mai-farinchikki ? sai shi raira 
wakar yabo. Akwoi wani mai-chiwo 
a-chikkinku ? sai shi kirra datiban 
ekklesiya, su yi addu'a a-bissansa, suna 
shafe shi da mai chikkin sunan Uban- 
giji: addu'ar bangaskiya kwa za ta 
chechi mai-chiwo, JJbangiji kwa za 
ya tashe shi; idan kwa ya aika zu- 
nubai, za a gafarta masa. Ku fadi 
zunubanku ga juna fa, ku yi ma juna 
addu'a, domin ku warke. Adduar 
mai-adilchi tana da iko dayawa chikkin 
aikinta. Iliya mutum ne da tabia 
daya da tamu, ya kwa yi addu'a da 
nachiya, kadda a yi ruwa; kuma 
shekara uku da wata shidda ba a yi 

401 


Google a. 


. 18 WASIKA TA YAKUB 


18 ruwa a-kassa ba. Ya kwa sake yin 
addu'a: kuma samma ta bada ruwa, 
kassa kwa ta fidda anfaninta. 


19 Yan-uwana, idan wani a-chikkinku 
ra ratse ga barin gaskiya, daya kwa 

20 ya juyo da shi; shi sani, wanda ya 
juyo da mai-zunubi ga barin ratsen 
hanyassa yana cheton rai dagga mu- 
tuwa, yana suturtadda zunubai masu- 
yawa kuma. 


Google 


WASIKA TA FARI TA BITRUS 


Bitrus, Manzon Isa Almasihu, 
zuwa ga zababu wadanda ke sabkaku 
na Watsewa chikkin Bunti, da Gala- 

2 tiya, da Kapadokiya, da Asiya, da Bu- 
tiniya, bissa ga rigyasanin Allah Uba, 
chikkin tsarkakewar Ruhu, zuwa bi- 
yeya da yayafar jini na Isa Almasihu : 
Alheri da salama su dadu a-gareku. 

3 Albarka ga Allah Uban Ubangi- 
jinmu Isa Almasihu, wanda ya maya 
haifuwarmu bissa ga jinkansa mai- 
girma zuwa hope mai-rai ta wurin 
tashin Isa Almasihu dagga matatu, 

4 zuwa gado mara-rubewa, mara-kazam- 


tuwa, wanda ba shi yankonewa, aji- 
403 


Google 


s6 WASIKA TA FAKI TA BITRUS 


5 yeye a-samma dominku, ku da ke bissa 
ikon Allah kiyayayu ne ta wurin ban- 
gaskiya zuwa cheto wanda yana nan a- 
shiriye ga bayannuwa a-karshen zama- 

6 ni. Chikkin wannan kuna murna 

dayawa, ko da shi ke yanzu domin 

kwana kadan, idan akwoi dalili, ya 
zamma an sanya maku bakinzuchiya 
chikkin jarabobi masu-yawa, da nufin 

a iske aunuwar bangaskiyarku,—abin 

da ya fi zinariya daraja wada ta kan 

lalache duk da an gwoda ta da wuta,— 
ta kai zuwa yabo da daraja da girma 
8 a-kan bayannuwar Isa Almasihu: wan- 
da kuna kamna, ko da ba ku gan shi 
ba; wanda, ko da ba ku ganinsa yanzu 
ba, duk da hakka, garin bada gaskiya 
gareshi, murna ku ke yi kwarai da 
murna wada ta fi gabban a fadi, chikke 
9 da daukaka kuma: kuna karþa ma- 
tukar bangaskiyarku, cheton rayukan- 
10 ku ke nan. Zanchen wannan cheto 


404 


-J 


(30 gle INIVERSITY OF WISC 


11 


12 


13 


14 


WASIKA TA FARI TA BITRUS 1. 14 


fa annabawan da suka yi annabchin 
alheri wanda ke zuwa a-gareku, suka 
yi bidassa, suka binchikke kuma da 
himma : suna nema ko wanne loto ne 
da ko minene alamar loton nan wanda 
Ruhun Almasihu da ke chikkinsu yana 
nuna, sa'anda ya rigaya ya shaida 
radadai na Almasihu, da daraja da za 
ta bi bayansu. Su kwa aka bayanna 
masu, ba kansu ba ne, amma ku ne, 
su ke hidimta maku wadannan abu, 
wadanda an labarta maku yanzu ta ba- 
kin wadannan da suka yi maku wa'azin 
Bishara chikkin Ruhu Mai-tsarki aikake 
dagga samma; wadannan abu fa malai- 
ku suna guri su tsinkayo. 


Domin wannan fa ku natsu, kuna 
damarranchen gindin hankalinku, ku 
kaffa hope naku sarai a-kan alherin da 
a ke kawo maku a-bakin bayannuwar Isa 
Almasihu; kammar yayan biyeya, ba 
ku daidaita kanku bissa sha'awoyinku 

405 


Google wa NAH 


1 


15 WASIKA TA FARI TA BITRUS 


15 


16 


17 


18 


19 


21 


ba na da a-zamanin jahilchinku; amma 
yada shi wanda ya kirra ku mai-tsarki 
ne, ku kuma ku zamma masu-tsarki 
chikkin dukan irin zammanku ; domin 
an rubuta, Ku za ku zamma masu-tsar- 
ki; gamma ni mai-tsarki ne. Idan 
kuma kuna kirra bissa gareshi kammar 
Uba, shi wanda ya ke hukumtawa, ba 
da tara ba, amma gwalgwadon aikin 
kowanne mutum, sai ku yi zamman 
bakontarku da tsoro: domin kun sani 
aka panshe ku, ba da abubuwa masu- 
lalachewa ba, da su azurfa ko kwa 
zinariya, dagga chikkin irin zammanku 
na banza abin gado ne dagga uban- 
ninku; amma da jini mai-daraja, 
kamınar na dan rago mara-aibi, mara- 
chikal, jinin Almasihu : wanda aka 
kadara shi lalai gabban kaffuwar duni- 
ya, amma sai a-karshen zamanu aka 
bayanna shi sabili da ku, wadanda 
ke masu-bada gaskiya ta wurinsa ga 
406 


Google Ee 


22 


23 


24 


25 


WASIKA TA FARI TA BITRUS 1.25 


Allah, wanda ya tashe shi dagga ma- 
tatu, ya kuma ba shi daukaka; domin 
bangaskiyarku da hope naku su kasan- 
che chikkin Allah. Da shi ke kun 
tsarkake rayukanku chikkin biyeyarku 
ga gaskiya zuwa ga sahihiyar kamna 
ta yan-uwa, sai ku yi kamnar junanku 
dagga zuchiya kwarai: da shi ke an 
maya haifuwarku, ba dagga iri mai- 
rubewa ba, amma mara-rubewa, ta 
wurin maganar Allah, wada ta ke 
rayaye, ta kuma dawama. Gamma, 
Dukan nama kammar chiyawa ya 
ke, 
Dukan darajassa kwa kammar fu- 
ren chiyawa. 
Chiyawa ta kan yi yaushi, furenta 
ya ladi; 
Amma maganar Allah ta tabatta 
har abada. 
Ita che maganar Bishara kwa wada 
aka yi maku wa'azinta. 
407 


Google 


ZA 


1 


WASIKA TA FARI TA BITRUS 


Ku tube dukan keta ta, da dukan 
rikichi, da riya, da kishi, da dukan 
mugun zanche, kammar jarirai sabobin 
haifuwa, ku yi marmarin madara mai- 
ruhaniya wada ke sahihiya, domin ta 
wurinta ku yi girma zuwa cheto; idan 
kun dandana Ubangiji mai-alheri ne : 
kuna zuwa gareshi, rayayen duchi, 
kiyeye dai ga mutane, amma zababe 
ne wurin Allah, madaukaki, ku kuma, 
kammar rayayun duwatsu, ana gininku 
gida mai-ruhaniya, da za ku zamma 
priesthood mai-tsarki, domin ku mika 
sacrifices masu-ruhaniya, abin karba 
ga Allah ta wurin Isa Almasihu. 
Gamma yana nan a-chikkin nassi 
a-rubuche, 

Ga shi, ina sanya duchi magab- 
bachi na kusuruwa, zababe, 
mai-daraja, a-chikkin Sihiyon: 

Wanda ya bada gaskiya gareshi 
kuma ba za ya kumyatta ba. 

408 


Google Ta Tanon 


WASIKA TA FARI TA BITRUS J. JI 


7 A-gareku fa, ku masu-bada gaskiya 
daraja che: amma ga wadanda ba su 
bada gaskiya ba, 

Duchin da magina suka ki 

Shi ne aka maishe shi kan kusu- 

ruwa 

8 Kuma, 

Duchin tuntube, da pa na zargi; 
gamma suna tuntube a-kan maganar, 
da shi ke makangara ne: aka kwa 

9 kadara su ga wannan. Amma ku za- 
þaþen iri ne, priesthood ba-sarauchi, 
al'umma mai-tsarki, jama’a abin mulki 
na Allah kansa, domin ku gwoda 
mafifitan haluluka na wannan wanda 
ya kirraye ku dagga chikkin dufu zuwa 
chikkin haskensa mai -ban al'ajibi : 

10 kuda bajama’a ba ne a-da, amma yanzu 
jama'ar Allah ne: da ba ku karbi jinkai 
ba, amma yanzu kun karbi jinkai. 


11 Kamnatatu, ina rokonku misalin 
sabkaku, baki kuma masu-taffiya, ku 
409 


Google 


2. 


12 


13 


14 


15 


16 


12 WASIKA TA FARI TA BITRUS 


hanu dagga sha'awoyi na jiki, wadan- 
da ke yaki da rai; kuna alamura na 
dachewa wurin Alummai; domin, 
yayinda su ke kushenku kammar ma- 
aikatan mugunta, ta wurin nagargarun 
ayukanku, da su ke dubawa, su dau- 
kaka Allah chikkin ranar ziyara. 

Ku yi biyeya ga kowanne hukum- 
chi na mutane sabili da Ubangiji : ko 
ga sarki ne, wato na birbishin duka; 
ko kwa ga masu-mulki, wato aikakunsa 
ne domin ramawa bissa masu-aikan 
mugunta da yabo ga masu - aikan 
nagarta. Gamma hakkanan nufin 
Allah ya ke, bissa ga aikin kirki ku 
kwabe jahilchin mutane marasa-hikima : 
kammar yantatu, ba kwa za ku mori 
diyanchenku misalin mayafin keta ba. 
amma kammar bayin Allah ne. Ku 
girmama dukan mutane. Ku kamnachi 
yan-uwanchi. Ku yi tsoron Allah. 
Ku girmama sarki. 

410 


Google wA AA 


WASIKA TA FARI TA BITRUS 2 2B 


18 Ya ku barrori, ku zamma kuna 
biyeya ga masu-gidanku tare da tsoro 
da kyau; ba ga nagargaru da masu- 
nasiha kadai ba, amma har ga masu- 

19 sherare: gamma wannan abin karþa 
ne, idan sabili da lamiri zuwa ga 

Allah mutum ya jimre bakinzuchiya, 

20 yana shan zalumchi. Gamma wanne 
abin fahariya ke nan, idan, sa'anda ku 
ke yin zunubi, ana kwa malmarinku, 
kuna hankurewa ? amma idan, sa'anda 
ku ke yin nagarta, kuna shan wuya 
dominta kwa, kuka yi hanķuri, wannan 

21 abin karba ne wurin Allah: gamma 
zuwa wannan aka kirraye ku: gamma 
Almasihu kuma ya sha azaba dominku, 
yana bar maku gurbi, domin ku bi 

22 sawunsa:. shi wanda ba ya yi zunubi 
ba, ba a kwa iske algus a-bakinsa ba: 

23 sa'anda aka zage shi, ba ya mayasda 
zage ba; sa'anda ya sha azaba, ba ya 
yi kashedi ba; amma ya damka maga- 

411 


Google WA 


yA 


24 


25 


2 
3 


4 


24 WASIKA TA FARI TA BITRUS 


natasa ga wanda ke yin shari'a mai- 


-adilehi : da kansa fa shi ya dauke 


zunubanmu ya kai su chikkin jiki nasa 
bissa itachen, domin mu, da mun 
zamma matatu ga zunubai, mu rayu 
ga adilchi; ta wurin dukansa kwa kuka 
warke. Gamma da kuna bachewa 
kammar tumaki; amma yanzu kun 
komo wurin Makiyayi da Shugabban 
rayukanku. 


Hakkanan, ku mataye kuma, ku 
zamma chikkin biyeya ga mazajenku ; 
domin ko da akwoi wadansu da ba 
su biyeya da Magana, su rinjayu 
banda Magana sabada halayen matan- 
su; suna lura da halayenku mai-tsabta 
tare da tsoro. Kadda addonku ya 
zamma addo na woje, wato su kitson 
gashi, da sa addo na zinariya, ko yafan 
tufafi masu-kawa; amma ya zamma 
boyayen mutum na zuchiya, chikkin 
tufafi, wadanda ba su lachewa, na ruhu 

412 


Google NA Ni 


ae 
riba; 


WASIKA TA FARI TA BITRUS 3. 9 


mai-ladabi mai-lafiya, abin da ke da 
tamani mai-girma a-gabban Allah. 
Gamma hakkanan ne tsarkakan mata 
kuma na da, wadanda suna kaffa hope 
ga Allah, suka yi ma kansu addo, suna 
zamman biyeya ga mazajensu: kammar 
yada Saratu ta bi maganar Ibrahim, 
tana che da shi ubangiji: ku ne kwa 
kun zamma yayanta yanzu, idan kuna 
aika nagarta, ba ku chikkin tsoro ga 
kowanne abin firgita kuma. 


Hakkanan kuma ku mazaje, ku” 


zamna da matayenku bissa ga sani, 
kuna bada girma ga mata, kammar ga 
wadanda sun fi rashin karfi, da kuma 
masu-tarayan gado na alherin rai; 
domin kadda addu'oinku su hanu. 


A-karewa fa, dukanku ku zamma 
hankalinku daya, masu-juyayi, kuna yin 
kamna kammar yan-uwa, masu-tabshen 
zuchiya, masu-tawali'u : ba masu-rama 
ma mugunta da mugunta ba, ba kwa 

413 


Google 


x 


a; 


10 


WASIKA TA FARI TA BITRUS 


zage da zage ba; amma akasin wannan 

kuna rama da albarka; gamma aka kirra 

ku zuwa ga wannan, domin ku gaji 
10 alþarka. Gamma, 


T1 


12 


13 


Wanda yana so ya yi kamnar rai, 

Shi ga kwanuka nagargaru kuma, 

Sai shi kame harshensa dagga 
fadin mugunta, 

Lebunansa kuma kadda su yi 
maganar algus : ; 

Shi juya ga barin mugunta, shi yi 
nagarta ; 

Shi nemi salama, ya bi ta kuma. 

Gamma idanun Ubangiji suna 
bissa masu-adilchi, 

Kunnuwansa kuma suna bude ga 
jin rokonsu : 

Amma fuskar Ubangiji tana bissan 
wadanda ke aika mugunta. 


Wanene shi da za ya yi maku 


ta'adda kuma, idan kuna da ki- 
14 shin abin da ke nagari? Amma idan 


414 


(30 gle INIVERSITY OF WISC 


15 


16 


17 


18 


19 


WASIKA TA FARI TA BITRUS 3. 19 


kun sha wuya sabili da adilchi, masu- 
albarka ne ku: kadda kwa ku ji 
tsoron kashedinsu, kadda hankalinku 
ya tashi kuma; amma chikkin zuka- 
tanku ku tsarkake Almasihu kammar 
Ubangiji : kullum a-shiriye ku ke ku 
amsa ma kowanne mai-tambayarku 
dalilin hope da ke chikkinku, amma 
dai da ladabi da tsoro: tare da lamiri 
mai-kyau ; domin, inda a ke kushenku, 
su wadanda ke zagen kekyawan hala- 
yenku chikkin Almasihu, su kumyatta. 
Gamma ya fi kyau, idan nufin Allah 
ya nufi hakkanan, ku sha wuya sabada 
aikin nagarta ba aikin mugunta ba. 
Domin Almasihu kuma ya sha azaba 
sabili da zunubai so daya, mai-adilchi 
sabili da marasa-adilchi, domin shi 
kawo mu ga Allah; an matasda shi 
chikkin jiki, amma an rayadda shi 
chikkin ruhu; chikkin ruhun nan kwa 
ya taffi ya yi wa'azi ga ruhohin da ke 
415 


Google 


3. 20 WASIKA TA FARI TA BITRUS 


20 chikkin madamra, wadanda suka yi 


21 


22 


kangara a da, lokachinda hankurin 
Allah yana jinkiri a-zamanin Nuhu, 
ana chikkin shiriya jirgi, inda mutane 
kima, wato masu-rai takwas, suka chira 
ta wurin ruwa: daidai kwa, bissa ga 
wannan misali, baptisma ke chetonku 
yanzu, ba zanchen kawasda kazamta ta 
jiki ba, amma nufin kekyawan lamiri 
zuwa bidan Allah, ta wurin tashin Isa 
Almasihu ; shi wanda ke ga hannun 
dama na Allah, ya rigaya ya hawa 
samma; an sa malaiku da mulkoki 
da ikoki kalkashinsa. 


Da shi ke fa Almasihu ya sha 
azaba chikkin jiki, ku kuma sai ku 
damre wa kanku wannan niya; gamma 
wanda ya sha azaba chikkin jiki ya 
fita sha'anin zunubi; domin nan gabba 
kadda ku kara zamma da sauran 
kwanakinku chikkin jiki kuna bin sha- 
'awoyin mutane, sai dai bin nufin Allah. 

416 


Google Da. 


WASIKA TA FARI TA BITRUS 4. 8 


3 Gamma kwanakin da sun wuche sun 


Ha 


issa na bin irin guri na Al'ummai, da 
tafiya chikkin lalata, da sha'awoyi, 
da maye, da haukan wasa, da shan 
giya, da bautar gumaka masu-kazamta : 
wannan kwa suna maishe shi abin ma- 
maki da ba ku yi gudu tare da su zuwa 
chikkin haukar lalata irin tasu, suna 
aibatanku: za su kwa amsa tambaya 
ga wanda ke a-shiriye garin hukumtan 
shara bissa masu-rai da matatu. 
Gamma da wannan nufi aka yi wa'azin 
Bishara har ga matatu, domin a yi 
masu shara kammar ga mutane 
chikkin jiki, amma su rayu ga Allah 
chikkin ruhu. 


Amma matukar dukan abu ta 
kusa: domin wannan ku yi natsuwa 
chikkin hankalinku, ku yi rai shimfide 
zuwa ga addu’a : gabba da komi kuma 
ku zamma da kamna mai-kuna zuwa 


ga junanku; gamma kamna tana 
417 0 


Google 


AA ————————-—-. 


4. 9 WASIKA TA FARI TA BITRUS 


9 suturtadda tullin zunubai: ku yi ma 


10 


11 


12 


13 


junanku garan baki, ba kwa da guna- 
guni ba: yayinda kowa ya karbi baiko, 
ku yi ma junanku hidima da shi, 
kammar nagargarun wakilai na alherin 
Allah iri iri masu-yawa ; idan kowanne 
mutum yana zanche, shi yi, sai ka che 
kalmomin Allah ; idan kowanne mutum 
yana hidima, shi yi, kammar da kķarfi 
wanda Allah ke bayasuwa: domin 
Allah shi daukaka chikkin dukan 
alamura ta wurin Isa Almasihu, a- 
gareshi daukaka da mulki su ke zuwa 
zamanun zamanai. Amin. 


Ya ku kamnatatu, kadda ku gan 
shi abin mamaki tsanani mai-zafin 
nan da ke wurinku, wanda ya abko 
maku domin auna ku, sai ka che wani 
bakon al'amari ya same ku: amma da 
shi ke kuna masu-tarayan azabai na 
Almasihu, sai ku yi murna; domin a- 
kan bayannawar darajatasa kuma ku 

418 


Google 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


WASIKA TA FARI TA BITRUS 4-19 


yi murna da mafifichiyar murna. Idan 
kuna shan zargi sabili da sunan Alma- 
sihu, masu-albarka ne ku; domin 
Ruhu na daraja da Ruhu na Allah 
yana zamne a-kanku. Gamma kadda 
wani dagga chikkinku ya sha wuya 
kammar mai-kissankai, ko kwa ba- 
rawo, ko kwa mai-aikin mugunta, ko 
kwa mai-shishigi: amma idan wani 
yana shan wuya kammar Christian, 
kadda shi ji kumya, amma sai shi 
daukaka Allah chikkin wannan suna. 
Gamma lokachi ya yi da shari'a za 
ta faru a-kan gidan Allah: idan kwa 
a-wojen mu ta faru, inna matukar 
wadanda ba su bi Bisharar Allah ba? 
Idan kwa da kyar mai-adilchi yana 
chira, inna za a ga mara-ibada da mai- 
zunubi? Domin wannan fa bari 
wadannan da ke shan wuya bissa ga 
nufin Allah su damka rayukansu chik- 
kin aika nagarta ga Mahalichi mai- 
aminchi. 


Google 419 


Wa 


5 


IN 


Or 


Google FE 


WASIKA TA FARI TA BITRUS 


Domin wannan ina galgadadda 
datibai wadanda ke chikkinku, ni da 
ni ke zumun datijo, mashaidi kuma 
ga azabai na Almasihu, ni da ni ke 
mai-taraya kuma na daraja wada za 
ta bayannu: Ku yi kiwon garken 
Allah wanda ke wurinku, kuna yin 
shugabbanchin nan, ba kammar na 
dlas ba, amma da yardan rai, bissa 
ga nufin Allah; ba kwa domin riba 
mai-kazamta, amma da son rai; ba 
kwa kammar masu-nuna sarauta bissa 
ajiya da aka raba maku, amma kuna 
nuna kanku gurbi ga garken. Sa'anda 
baban Makiyayi ya bayanna kuma, za 
ku karþi rawanin daraja wanda ba za 
ya yi yaushi ba. Hakkanan kuma, 
ku da ke yara, ku yi biyeya da datibai. 
Hakika, dukanku kwa ku yafa damarra 
da tawali'u, garin ku bauta ma juna: 
gamma Allah yana tsayeya da mai- 
girman kai, amma yana bada alheri 

420 


WASIKA TA FARI TA BITRUS 5. 12 


6 ga mai-tawali'u. Ku kaskantadda 
kanku fa dagga kalkashin hannu mai- 
iko na Allah, domin shi daukaka ku 

7 loton da ya zamma daidai; kuna zuba 
dukan alhininku a-bissansa, domin 

8 yana kulla da ku. Ku yi hankali 
shimfide, ku yi zamman tsaro: ma- 
gabchinku Shaitan, kammar zaki mai- 
ruri, yana yawo, yana neman wanda 

9 za ya chanye: ku tsaya masa, 
kuna tabattawa chikkin imaninku, 
da shi ke kun sani yan-uwanku 
da ke chikkin duniya suna shan 
wadannan azabai da kansu da ku ke 

10 sha. Allah ma na alheri duka, wanda 
ya kirraye ku zuwa chikkin mada- 
wamiyar darajatasa chikkin Almasihu, 
bayan da kun sha wuya jim kadan, 
da kansa za ya kamala ku, shi kaffa 

11 ku, shi karfafa ku kuma. A-gareshi 
mulki har zamanun zamanai. Amin. 


12 Na rubuta maku wasika mai- 
421 
Google 


5. 


13 WASIKA TA FARI TA BITRUS 


gajerta ta hannun Silwanisu, dan- 
uwanmu mai-aminchi, gamma hakka 
na maishe shi, ina galgadi, ina shaida 
wannan shi ne alheri mai-gaskiya na 
Allah : ku tsaya a-chikkinsa fa da kari. 
13 Ita wada ta ke chikkin Babila, zaba- 
biya tare da ku tana gaishe ku; 
14 hakkanan kuma Markus dana. Ku 
gaida juna da sumba ta kamna. 
Salama gareku duka wadanda 
ke chikkin Almasihu. 


422 


Google 


WASIKA TA BIYU TA BITRUS 


Siman Bitrus, bawa da Manzo na 

Isa Almasihu, zuwa ga wadannan da 
sun samu imani mai-daraja daidai da 
wanda ke namu chikkin adilchin Allahn- 
mu da na Mai-chetonmu Isa Almasi- 

2 hu: Alheri da salama su dadu a-gareku 
chikkin sanin Allah da na Isa Ubangi- 

3 jinmu; da shi ke ikonsa ba-Allah ya 
bayas a-garemu dukan abin da a ke 
bukata domin rai da ibada, ta wurin 
sanin wannan da ya kirraye mu bissa 
ga nasa daraja da mafifichin hali; 
4 bissa ga wadannan dai ya bayas a- 
garemu nasa alkawalai masu-daraja 
masu-girma gabba da misali; domin 
ta wurin wadannan ku zamma masu- 

| 423 


Google 


15 


-J 


9 


10 


WASIKA ŤA BIYU TA BITRUS 


taraya chikkin tabi'a ta Allahntaka, da 
kuka chere ma lalata da ke chikkin 
duniya ta wurin sha'awa. I, domin 
wannan kuma ku a-wojenku sai ku 
kara bada kokari, chikkin bangaskiyarku 
kuma ku kawo halin kirki; chikkin 
halin kirki kuma ilmi ; chikkin ilmi 
kuma kamewa; chikkin kamewa ku- 
ma hankuri; chikkin hankuri kuma 
ibada; chikkin ibada kuma son yan- 
uwa; chikkin son yan-uwa kuma 
kamna. Gamma idan wadannan abu 
naku ne, suna kwa yawaita, su za su 
hana ku zamma ragaye, ko kwa marasa- 
anfani zuwa ga sanin Ubangijinmu Isa 
Almasihu. Gamma wanda ya rasa 
wadannan abu da makamta ya ke, sai 
abin da ke kusa kadai ya ke gani, ya 
manta da tsarkakewar zunubansa na 
da. Domin wannan fa, yan-uwa, ku 
dada bada anniya garin ku tabattadda 
kirranku da zabenku : gamma idan kun 
424 


Google a. 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


WASIKA TA BIYU TA BITRUS 116 


yi wadannan abu, ba za ku yin tuntube 
ba dadai: gamma hakkanan za a ba ku 
shigowa mai-yalwa zuwa chikkin mada- 
wamin mulki na Ubangijinmu da Mai- 
chetonmu Isa Almasihu. 


Za ni fa kasanche da shiri kulla- 
yaumi garin in tuna maku da wadannan 
alamura, ko da shi ke kun san su, kun 
kwa kaffu chikkin gaskiya da ke tare 
da ku. Ni ma ga ganina daidai ne, 
muddar ina chikkin wannan tabernacle, 
in dama hankalinku ta wurin tuna 
maku; domin na sani tubewan taber- 
nacle nawa yana zuwa da samli, 
kammar yada Ubangijinmu Isa Alma- 
sihu ya bayanna mani. I, za ni bada 
anniya domin kowanne loto bayan 
rassuwata ku iya tuna da wadannan 
alamura. Gamma mu, lokachinda 
muka sanashe ku ikon Ubangijinmu 
Isa Almasihu da zuwansa, ba tatsuni- 


yoyi samamu dagga wayon mutane 
425 02 


Google 


d; 


LI 


18 


19 


20 


21 


17 WASIKA TA BIYU TA BiTRUS 


muka bi ba, amma mu shaidun ido ne 
na daukakarsa. Gamma ya karbi girma 
da daukaka dagga wurin Allah Uba, 
sa'anda aka kawo masa dagga chikkin 
mafifichiyar daukaka wannan irin mu- 
riya, Wannan kamnatachen Dana ne, 
wanda ni ke jin dadinsa sarai : wannan 
muriya kwa mu da kanmu muka ji 
dagga samma ta fito, sa'anda muna 
tare da shi chikkin duchi mai-tsarki. 
Muna kwa da maganar annabchi wada 
ta fi aminchewa; abin da ya yi maku 
kyau ku lura da shi, kammar ga fitilla 
mai-haskakawa chikkin wuri mai-dufu, 
har gari ya waye, tamraro na assubah 
kuma ya fito chikkin zukatanku : kuna 
fa sanin wannan masamman, babu 
wani annabchi na Litatafai wanda 
fasarassa ke dagga hankalin kan wani. 
Gamma dadai ba a taba kawo wani 
annabchi bissa ga nufin mutum ba: 
amma mutane suka yi magana dagga 
426 


Google 


WASIKA TA BIYU TA BITRUS 2. -p 


wurin Allah, Ruhu Mai-tsarki ne yana 
motsa su. 


Amma masu-kariyan annabchi su- 
ka tashi dagga chikkin mutane, kam- 
mar yada masu-kariyan malamta za su 
kasanche kuma a-chikkinku, wadanda 
za su shigo da bidi'oi masu-batawa da 
wayo, har suna musun Ubangijin da 
ya seye su, suna jawo ma kansu halaka 
mai-samli. Mutane dayawa kwa za su 
bi ayukansu na miyagun gurori ; sabada 
su za a yi kushen hanyar gaskiya. Da 
maganganun rikichi kuma chikkin kwa- 
dai za su maishe ku kayan chiniki: 
sharia fa da aka hukumta masu tun 
da yanzu ba za ta yi jinkiri ba, hala- 
kassu kuma ba ta barchi ba. Gamma 
idan Allah ba ya kewoye ma malaïku 
sx anda suka yi zunubi ba, amma ya 
jefa su chikkin Jahannama, ya.sanya 
su kuma chikkin ramumuka masu-dufu, 
ajiyeyu zuwa hukumchi; ba ya kwa 

427 
Google 


2. 


6 


10 


WASIKA TA BIYU TA BITRUS 


kewoye ma duniya ta da ba, amma ya 
kebe Nuhu tare da wadansu bakwai, 
mai-shelar adilchi, sa'anda ya kawo 
rigyawa bissa duniya ta masu-fa- 
jirchi; ya maida biranen Saduma 
da Gamurata toka, yana yi masu 
hukumchi da kabantuwa, kakkanan 
yana maishe su abin nuni ga wadanda 
za su yi zamman fajirchi; ya kuma 
chechi Lutu adilin, sa'anda ransa ya 
bachi kwarai domin zakuwa ta masu- 
mugunta (gamma wannan mai-adilchi 
da ya ke zamne a-tsakkiyarsu, yana 
gani yana ji, yau da gobe ya azabatadda 
ransa mai-adilchi domin ayukansu ma- 
rasa-shari'a): Ubangiji ya san yada za 
ya chechi masu-ibada dagga chikkin 
jaraba, ya tsare marasa-adilchi kuma 
kalkashin hukumchi har zuwa ranar 
shari'a; bale wadanda ke taffiya bissa 
tabi'ar jiki chikkin sha'awar kazamta, 
masu-renan mulki. Masu-karfin hali, 
428 


Google 


11 


13 


14 


15 


WASIKA TA BIYU TA BITRUS 2. 15 


masu-taurin kai, ba su yin rawan jiki 
ba sa'anda suna yi ma madaukaka 
kirre: ga fa malaiku, ko da shi ke sun 
fi karfi da iko, ba su kai sara ta kankan- 
chi gun Ubangiji a-kansu ba. Amma 
wadannan, kammar masu-rai marasa- 
azanchi, dabobi ne kadai haifafu domin 
a kama a halaka, suna kirre chikkin 
matsallolin da ba su fahimche su ba, 
chikkin halakasuwassu hakika za su 
halaka, suna shan mugunta sakama- 
kon mugunta; su ne suna azza abin 
nishati ne a yi zari da rana, aibobi 
ne su, tabba, suna nishati chikkin buku- 
kuwansu na kamna sa'anda suna buki 
tare da ku ; idanunsu chikke da zina su 
ke, wadanda ba su da iko su dena 
zunubi; suna jarabta mutane marasa- 
tsayawa; suna da zuchiya forariya bissa 
ga kwadai ; yayan la'ana; masu-sakken 
hanyar gaskiya, suka bache, suna bin 


tafarkin Bala'am dan Basura, wanda 
429 


Google 


2. 


16 


17 


18 


19 


20 


16 WASIKA TA BIYU TA BITRUS 


yana kamnar ladan aikin mugunta ; 
amma aka tsauta masa domin zunu- 
binsa : jaka mara-magana ta yi masa 
zanche da muriyar mutum ta kwabe 
haukar annabin. Wadannan mabubu- 
gai ne marasa-ruwa, hazajen da hadari 
ke kora kuma; an kwa tanada masu 
bakin dufu. Gamma, lokachinda su 
ke furtadda manyan rubobi, bissa ga 
lalata, chikkin sha'awoyin jiki suna 
jarabchi mutane wadanda suna kan 
chira dagga hannun mazamna chikkin 
sabo; suna alkawarta masu yanchi, 
su da kansu fa a-chikkin bautar ruba 
su ke; gamma shi wanda ya kan chi 
nassara bissa mutum, shi ke sakka shi 
chikkin bauta kuma. Gamma idan, 
bayanda sun chere ma kazamtar duniya 
ta wurin sanin Ubangiji da Mai-cheto 
Isa Almasihu, sun sake nanadewa a- 
chikki kuma kar an chi su, ya zamma 
masu karshen muhalinsu ya fi farkon 
430 


Google 


21 


22 


3 


4 


WASIKA TA BIYU TA BITRUS 3.4 


muni. Gamma gwoma a-garesu da ba 
su san hanyar adilchi ba, da, bayanda 


'suka san ta, su juya ga barin umurnin 


nan mai-tsarki wanda aka bayas a- 
garesu. Ya zamma garesu bissa ga 
karin maganan nan mai-gaskiya, Karre 
yana komawa zuwa wojen hararwatasa, 
gursuna wada ta yi wanka kuma ga 
birkida chikkin laka. 


Wannan yanzu, kamnatatu, wasika 
ta biyu che da ni ke rubuta maku; 
chikkin dukansu biyu kwa ina daman 
sahihin hankalinku ina yi maku tuni; 
domin ku tuna da zantatuka wadanda 
annabawa musu-tsarki suka fadi a-da, 
da kuma umurnin Ubangiji da Mai- 
cheto ta bakin Manzaninku: kun san 
wannan dafari, chikkin kwanaki na 
karshe masu-ba'a za su zo da ba'a, suna 
bin nasu sha'awoyi, suna chewa, Inna 
alkawalin taffowassa? gamma, tun 
dagga randa ubanni suka fada barchi, 

431 


Google 


3. 


5 


WASIKA TA BIYU TA BITRUS 


dukan al'amura suna nan kammar yada 
su ke tun farkon halita. Gamma da 
gangar suna manta da wannan, akwoi 
sammai tun da, da duniya kuma a- 
tatare dagga bissa ruwa chikkin tsakki- 
yar ruwa kuma, bissa ga maganar 
Allah; bissa ga wannan fa duniya wada 
ta ke a sa'an nan, yayinda ruwa ya 
malala a-kanta, ta halaka: amma 
sammai da su ke yanzu, da duniya 
kuma, bissa ga wannan magana kanta 
an tanaje su domin wuta, ajiyeyu 
zuwa ranar sharia da halakar mutane 
masu-fajirchi. ' 

Amma kadda ku manta da wannan 
abu guda, kamnatatu, rana daya a- 
wurin Ubangiji kammar shekera dubu 
che, shekara dubu kuma kammar rana 
daya ne. Ubangiji ba mai-jinkiri ba 
ne ga zanchen alkawalinsa, yada wa- 
dansu mutane su ke azza jinkiri; amma 
mai-hankuri ne zuwa gareku, ba shi 

432 


Google 


10 


11 


12 


13 


14 


WASIKA TA BIYU TA BITRUS 3. 14 


nufin kowa da halaka ba, amma sai 
duka su kai ga tuba. Amma ranar 
Ubangiji kammar barawo za ta zo; a- 
chikkinta fa sammai za su shude tare 
da kara mai-girma, rundunan kuma za 
su narke da kuna mai-zafi, duniya kwa 
da ayukan da ke chikkinta za su kone. 
Da shi ke fa dukan wadannan abu 
za su narke hakkanan, wadanne irin 
mutane ya kamata ku zamma chikkin 
tasarrufi mai-tsarki da ibada kuma, 
kuna sauraron ranar Allah, kuna kwa 
marmarin zuwanta kwarai; bissa ga 
zuwanta kwa sammai da shi ke suna 
chin wuta za su narke, rundunan kuma 
za su narke da kuna mai-zafi ? Amma, 
bissa ga alkawalinsa, muna sauraron 
sabobin sammai da sabuwar duniya, 
inda adilchi ya ke zamne. 


Domin wannan, kamnatatu, tun 
da kuna sauraron wadannan al'amura, 
sai ku bada anniya a tarasda ku chikkin 

433 


Google A. 


3. 


15 


16 


17 


18 


15 WASIKA TA BIYU TA BITRUS 


salama, marasa-aibi marasa-laifi a- 
gabbansa. Kuma ku maida jimrewar 
Ubangijinmu cheto che; kam- 
mar yada kamnatachen dan-uwanmu 
Bulus kuma, bissa ga hikima da aka 
bayas a-gareshi, ya rubuta maku; 
hakkanan kuma chikkin dukan nasa 
wasikai, inda yana zanchen wadannan 
al'amura; akwoi fa wadansu abu masu- 
wuyan ganewa a-chikkinsu, jahilai fa 
da marasa-tsayawa su kan bata azan- 
chinsu, kammar yada su ke yi da 
saur n litatafai, zuwa halakar kansu. 
Ku fa, kamnatatu, domin kun rigaya 
kun sani, ku yi hankali kadda ya 
zamma ku fadi dagga chikkin tsaya- 
warku, bayanda kun kauwu bissa ga 
sabon miyagun mutane. Amma ku yi 
girma chikkin alherin Ubangijinmu 
Mai-chetonmu Isa Almasihu da sa- 
ninsa. A-gareshi daraja yanzu da har 
abada. Amin. 
| 434 


Google 


I. WASIKA TA FARI TA YOHANNA 


1 


(wu) 


5 


Abin da ke tun dagga farko, abin 
da mun ji, abin da mun gani da 
idanunmu, abin da muka duba, hannu- 
wanmu suka taba, a-kan Kalma ta rai 
(aka kuma bayanna ran, mu kwa mun 
gani, muna bada shaida, muna fada 
maku labarin rai, rai na har abada, 
wanda ke tare da Uba, wanda aka 
bayanna mamu kuma); abin da mun 
gani da mun ji, shi mu ke fada maku 
labari, domin ku kuma ku yi zumunta 
da mu: i, zumuntarmu tare da Uba ta 
ke, da Dansa Isa Almasihu : wadannan 
abu mu ke rubutawa kuma, domin 
farinzuchiyarmu ta chikka. 


Jawabi ke nan da mun ji dagga 
435 


Google 


. 6 


=] 


10 


WASIKA TA FARI TA YOHANNA 


wurinsa, muna ba ku labarinsa kuma, 
Allah haske ne, a-wurinsa babu dufu 
ko kadan. Idan mun che muna zu- 
munta da shi, mu kwa chikkin dufu 
mu ke taffiya, kanya mu ke yi, ba 
mu yi gaskiya ba: amma idan muna 
taffiya chikkin haske, kammar yada 
shi ke chikkin haske, muna zumunta 
da junanmu, kuma jinin Isa Dansa 
yana tsarkake mu dagga zunubi duka. 
Idan mun che ba mu da zunubi, muna 
rudin kanmu, gaskiya kwa ba ta 
chikkinmu ba. Idan mun fadi zunu- 
banmu, shi mai-alkawali ne, mai-adilchi 
ne, da za shi gafarta mamu zunuban- 
mu, shi tsarkake mu dagga dukan 
rashin adilchi. Idan mun che ba mu 
yi zunubi ba, muna maishe shi maka- 
riyachi, kuma maganatasa ba ta chikkin 
mu ba. 


Yayana kankanana, wadannan 
abu ni ke rubuta maku, domin kadda 
436 


Google wai KATA 


7 


WASIKA TA FARI TA YOHANNA 2. 8 
E S 


ku yi zunubi. Idan kowa ya yi 
zunubi, muna da Mai-taimako wurin 
Uba, Isa Almasihu mai-adilchi: shi 
ne pansar zunubanmu; ba kwa ta 
namu kadai ba, amma ta duniya duka 
kuma. Inda mun sani mun san shi 
ke nan, idan muna kiyaye dokokinsa. 
Wanda ya che, Na san shi, amma ba 
ya kiyaye dokokinsa ba, maķariyachi 
ne, gaskiya kwa ba ta chikkinsa ba : 
amma wanda yana kiyaye maganatasa, 
a-chikkinsa lale an chikka kamnar 
Allah. Domin wannan mun sani 
muna chikkinsa : wanda ya che yana 
zamne chikkinsa ya kamata shi yi 
tafiya da kansa kammar yada shi ya 
yi tafya. 

Masoya, ba sabuwar doka ba che 
ni ke rubuta maku, amma tsofuwar 
doka che wada ku ke da ita tun dagga 
farko: magana da kuka ji ita che 


8 tsofuwar doka. Kuma, sabuwar doka 


437 
Google 


2. 


10 


11 


12 


13 


9: 


WASIKA TA FARI TA YOHANNA 


ni ke rubuta maku, abin da ke gaskiya 
chikkinsa da chikkinku ; gamma dufu 
yana shudewa, ko yanzu haske mai- 
gaskiya ya rigaya yana ta haskakawa. 
Wanda ya che yana chikkin haske, shi 
kwa yana kin dan-uwansa, chikkin 
dufu ya ke har yanzu. Wanda yana 
kamnar dan-uwansa chikkin haske ya 
ke zamne, ba kwa abin tuntube 
chikkinsa ba. Amma wanda yana kin 
dan-uwansa chikkin dufu ya ke, 
chikkin dufu ya ke taffiya, ba ya san 
inda za shi ba, gamma dufu ya rufe 
masa idanu. 


Ina rubuta maku, yayana kanka- 
nana, domin an gafarta maku zunu- 
banku sabili da sunansa. Ina rubuta 
maku, ubanni, domin kun san shi 
wanda ke tun dagga farko. Ina rubuta 
maku, majiya-karfi, domin : kun yi 
nassara da Mugun. Na rubuta maku, 
yaya kankanana, domin kun san Uba. 

438 
Google a. 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


WASIKA TA FARI TA YOHANNA 2. 19 


Na rubuta maku, ubanni, domin kun 
san shi wanda ke tun dagga farko. 
Na rubuta maku, majiya-karfi, domin 
ku karfafa ne, maganar Allah tana 
zamne chikkinku, kuma kun yi nassara 
da Mugun. Kadda ku yi kamnar 
duniya, ko kwa abubuwan da ke chik- 
kin duniya. Idan kowa yana kamnar 
duniya, kamnar Uba ba ta chikkinsa 
ba. Gamma dukan abin da ke chikkin 
duniya, da kwadayin jiki, da sha'awar 
idanu, da girman rai na wofi, ba na 
Uba ba ne, amma na duniya ne. 
Duniya ma tana wuchewa, duk da 
kwadayinta: amma wanda yana aika 
nufin Allah ya zamna har abada. 


Yaya kankanana, sa'a ta karshe ta 
yi: kammar yada kuka ji magabchin 
Almasihu yana zuwa, ko yanzu ma- 
gabtan Almasihu dayawa sun tashi; 
sabada wannan mun sani sa'a ta karshe 
ke nan. Suka fita dagga chikkinmu, 

439 


Google 


2. 


22 


23 


24 


25 


20 WASIKA TA FARI TA YOHANNA 


amma ba namu ba ne; gamma da 
namu ne, da sun lizima tare da mu: 
amma suka fita, domin su bayannu, 
su duka ba namu ba ne. Kuna da 
shafewa dagga wurin Mai-tsarki, kun 
san abu duka fa. Ban rubuta maku 
domin ba ku san gaskiya ba, amma 
domin kun san ta, kuma domin babu 
kariya wada ta fito dagga wurin gaski- 
ya ba. Wanene makariyachi sai 
wanda yana musun Isa shi ne Alma- 
sihu? Magabchin Almasihu ke nan, 
shi wanda yana musun Uba da Da. 
Dukan wanda yana musun Da, ba 
shi da Uba: wanda yana shaidar Da 
shi ke da Uba kuma. Ku dai, bari 
abin da kuka ji tun dagga farko 
ya zamna chikkinku. Idan abin da 
kuka ji tun dagga farko ya zamna 
chikkinku, ku kuma za ku zamna 
chikkin Da, da Uba kuma. Alkawalin 
da ya yi mamu ke nan, rai na har 


440 


Google 


26 


27 


28 


29 


b2 


WASIKA TA FARI TA YOHANNA 3, 2 


abada. Wadannan abu na rubuta 
maku bissa wadanda su ke so su bashe 
ku dagga hanya. Ku dai, shafewa 
da kuka karba a-wurinsa tana zamne 
chikkinku, ba ku da bukata kowa shi 
kwoiya maku ba; amma kammar yada 
shafewassa tana kwoiya maku zanchen 
abu duka, ita kuma gaskiya che, ba 
kariya ba che, yada fa ta kwoiya maku, 
hakkanan ku zamna chikkinsa. Yanzu, 
yayana kankanana, ku zamna chikkin- 
sa; domin, kadan am bayanna shi, 
mu same karfinzuchiya, ba mu ji 
kumya a-wurinsa ba lokachin taffo- 
wassa. Idan kun sani shi mai-adilchi 
ne, kun sani kuma dukan wanda yana 
aika adilchi haifafe ne dagga wurinsa. 


Duba irin kamna wada Uba ya 
bayas garemu, da za a che da mu 
yayan Allah: hakkanan kwa mu ke. 
Sabada wannan duniya ba ta san mu 
ba, domin ba ta san shi ba. Masoya, 

441 
Google 


3. 


3 WASIKA TA FARI TA YOHANNA 


3 


yanzu yayan Allah mu ke, ba a ba- 
yanna ba tukuna yada za mu zamma. 
Mun sani, kadan am bayanna shi, mu 
za mu zamma kammatasa; gamma za 
mu gan shi kammar yada shi ke. 
Dukan wanda yana da hope nan bissa 
gareshi ya kan tsarkake kansa, kam- 


4 mar yada shi tsatsarka ne. Dukan 


JJ 


wanda yana aika zunubi yana ketaren 
doka kuma: zunubi shi ne ketaren 
doka. Kun sani aka bayanna shi domin 
daukar zunubi ; a-chikkinsa kwa babu 
zunubi. Dukan wanda yana zamne 
chikkinsa ba shi aika zunubi ba: dukan 
wanda shina aika zunubi ba ya taþa 
ganinsa ba, ba ya san shi kuma. Ya- 
yana kanķanana, kadda ku bari kowa 
shi þashe ku dagga hanya : wanda yana 
aika adilchi mai-adilchi ne, kammar 
yada shi mai-adilchi ne; wanda yana 
aika zunubi na Shaitan ne; gamma 
Shaitan yana yin zunubi tun dagga 
442 


Google 


9 


10 


11 


12 


13 
14 


WASIKA TA FARI TA YOHANNA 3. 14 


farko. Dalilin bayannuwar Dan Allah 
ke nan, domin shi kashe ayukan 
Shaitan. Dukan wanda shi ke haifafe 
dagga wurin Allah ba shi aika zunubi 
ba, gamma irinsa yana chikkinsa 
zamne: ba shi iya aika zunubi ba 
kuma, domin an haife shi dagga wurin 
Allah. Inda yayan Allah sun bayannu 
ke nan, da yayan Shaitan: dukan 
wanda ba shi aika adilchi ba, ba na 
Allah ba ne, da wannan kuma wanda 
ba ya yi kamnar dan-uwansa ba. 
Gamma jawabi ke nan da kuka ji tun 
dagga farko, mu yi kamnar junan- 
mu : ba kammar Kayina na Shaitan ne, 
ya kashe dan-uwansa. Sabada mi ya 
kashe shi? Sabada ayuka nasa miyagu 
ne, na dan-uwansa masu-adilchi ne. 


Yan-uwa, kadda ku yi mamaki 
idan duniya tana kin ku. Mun sani 
mun ratsa mutuwa zuwa chikkin rai, 


domin muna kamnar yan-uwa. Wanda 
443 


Google 


15 WASIKA TA FARI TA YOHANNA 


ba ya yi kamna ba chikkin mutuwa 


15 ya ke zamne. Dukan wanda yana kin 


16 


17 


18 


21 


dan-uwansa mai-kissankai ne: kun sani 
babu mai-kissankai wanda shi ke da 
rai na har abada a-chikkinsa zamne. 
Inda mun san kamna ke nan, bada 
ransa da ya yi dominmu: mu kuma 
ya kamata mu bada ranmu domin 
yan-uwa. Amma wanda shi ke da 
dukiyar duniya, shina kwa ganin dan- 
uwansa da tsiya, ya hana masa tausai, 
kaka kamnar Allah tana zamne a- 
chikkinsa ? Yayana kankanana, kadda 
mu yi kamna da baki ko kwa da har- 
she; amma da aiki da gaskiya kuma. 
Sabada wannan za mu sani muna 
wojen gaskiya, mu rinjaya zuchiyarmu 
a-gabbansa kuma, dukan inda zuchi- 
yarmu tana kashe mu; gamma Allah 
ya fi zuchiyarmu girma, ya kwa san 
abu duka. Masoya, idan zuchiyarmu 
ba ta kashe mu ba, gabba gade mu 
444 


Google 


22 


23 


24 


WASIKA TA FARI TA YOHANNA di R 


ke gabban Allah; dukan komi da muna 
roka kuma, muna karba dagga wurinsa, 
domin muna kiyaye dokokinsa, muna 
yin abubuwan da su ke da dadin gani 
a-gareshi. Umurminsa ke nan, mu 
bada gaskiya ga sunan Dansa Isa 
Almasihu, mu yi kamnar junanmu 
kuma, kammar yada ya umurche mu. 
Wanda yana kiyaye dokokinsa chik- 
kinsa ya ke zamne, da shi kuma a- 
chikkinsa. Yada mun sani yana zamne 
chikkinmu ke nan, ta wurin Ruhu 
wanda ya ba mu. 


Masoya, kadda ku bada gaskiya 
ga kowanne ruhu, amma ku gwoda 
ruhohi, ko na Allah ne: gamma masu- 
kariyan annabchi dayawa sun fita 


2 chikkin duniya. Hakkanan kun san 


Ruhun Allah: kowanne ruhu wanda 
yana shaida Isa Almasihu ya zo chik- 


3 kin jiki na Allah ne. Kowanne ruhu 


wanda ba ya shaida Isa ba, ba na 
445 


Google 


4. 


4 


4 


8 


9 


WASIKA TA FARI TA YOHANNA 


Allah ba ne: ruhun magabchin Alma- 
sihu ke nan, wanda kun ji labari shina 
zuwa; ya rigaya yana nan duniya ko 
yanzu. Ku na Allah ne, yayana kan- 
kanana, kun yi nassara da su: domin 
shi wanda ke chikkinku ya fi wanda 
ke chikkin duniya girma. Su na duni- 
ya ne: sabada wannan suna yin zan- 
che kammar na duniya, duniya kuma 
tana jinsu. Mu na Allah ne: wanda 
ya san Allah yana jinmu; wanda ba 
na Allah ba ne ba ya jinmu ba. Dag- 
ga wannan mun san ruhun gaskiya, 
mun san kuma ruhun sabo. 

Masoya, mu yi kamnar junanmu : 
gamma kamna ta Allah che; dukan 
wanda yana yin kamna an haife shi 
dagga wurin Allah, ya san Allah 
kuma. Wanda ba ya yi kamna ba, 
ba ya san Allah ba; gamma Allah 
kamna ne. Inda aka bayanna kamnar 
Allah aremu ke nan, Allah ya aike 

446 


Google 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


WASIKA TA FARI TA YOHANNA 4. 16 


Dansa haifafensa kadai chikkin duni- 
ya, domin mu rayu ta wurinsa. Nan 
akwoi kamna, ba chewa mu ne muka 
yi kamnar Allah ba, amma shi ne ya. 
kamnache mu, ya aike Dansa kuma 
shi zamma pansar zunubanmu. Ma- 
soya, idan Allah ya kamnache mu 
hakka, ya kamata mu kuma mu yi 
kamnar junanmu. Ba wanda ya taba 
duban Allah ba: idan muna kamnar 
junanmu, Allah yana zamne chikkin- 
mu, kuma kamnatasa ta chikka a- 
chikkinmu : hakkanan mun sani muna 
zamne chikkinsa, shi kuma chikkinmu, 
da ya ba mu dagga chikkin Ruhunsa. 
Mun duba, kuma muna bada shaida 
Uba ya aike Dan shi zamma Mai- 
cheton duniya. Dukan wanda za ya 
shaida Isa Dan Allah ne, Allah yana 
zamne chikkinsa, shi kuma chikkin 
Allah. Mun sani, mun gaskanta 
kuma kamna wada Allah ya ke da 
447 


Google 


4. 


17 


18 


19 
20 


17 WASIKA TA FARI TA YOHANNA 


ita garemu. Allah kamna ne; kuma 
wanda yana zamne chikkin kamna 
yana zamne chikkin Allah, Allah kuma 
yana zamne chikkinsa. Hakkanan 
kamna ta chikka a-wurinmu, da za 
mu yi gabba gade kan ranar shari'a; 
gamma kammar yada shi ke, hakka- 
nan mu ke chikkin duniyan nan. 
Babu tsoro wurin kamna: amma chikka- 
kiyar kamna tana fitarda tsoro, gamma 
tsoro yana da azaba; wanda yana jin 
tsoro kwa ba ya chikka ga wojen 
kamna ba. Muna kamna, domin ya 
fara kamnache mu. Idan wani ya 
che, Ina kamnar Allah, shi kwa yana 
kin dan-uwansa, makariyachi ne: do- 
min wanda ba ya kamnar dan-uwansa 
ba wanda ya gani, ba shi iya kamnar 
Allah wanda ba ya gani ba. Kuma 
muna da wannan umurni dagga wu- 
rinsa, wanda yana kamnar Allah shi yi 
kamnar dan-uwansa kuma. 
448 


Google a 


5 


2 


3 


WASIKA TA FARI TA YOHANNA 5. 8 


Dukan wanda yana bada gaskiya 
Isa shi ne Almasihu an haife shi dagga 
wurin Allah: kuma dukan wanda yana 
kamnar mahaifi yana kamnar haifa- 
fensa kuma. Inda mun sani muna 
kainnar yayan Allah ke nan, lokachin- 
da muna kamnar Allah, muna kiyaye 
dokokinsa kuma. Gamma kamnar 
Allah ke nan, mu kiyaye dokokinsa : 
dokokinsa fa ba su da ban chiwo ba. 
Gamma kowanne haifafe dagga wurin 
Allah yana yin nassara da duniya : 
nassara wada ta chi dumya ke nan, 
bangaskiyarmu. Wanene mai-nassara 
da duniya fa; sai shi wanda yana 
bada gaskiya Isa Dan Allah ne? 
Wannan ke nan wanda ya zo da ruwa 
da jini kuma, Isa Almasihu; ba da 
ruwa kadai ba, amma da ruwa da jini 
kuma. Ruhu ne yana bada shaida, 
domin Ruhu shi ne gaskiya. Akwoi 
fa uku da suna bada shaida, da 

449 P 


Google 


5. 


9 


9 


10 


i 


WASIKA TA FARI TA YOHANNA 


Ruhu, da ruwa, da jini: su uku kwa 
mawafaka su ke yi. Idan mun karbi 
shaidar mutane, shaidar Allah ta fi 
girma: domin shaidar Allah ke nan, 
ya bada shaida bissa Dansa. Wanda 
yana bada gaskiya ga Dan Allah 
yana da shaida a-chikkinsa: wanda 
ba ya bada askiya ga Allah ba ya 
maishe shi makariyachi; da shi ke 
ba ya bada gaskiya ga shaida wada 
Allah ya yi a-bissa Dansa ba. Shaida 


“ke nan, Allah ya ba mu rai na har 


12 


13 


14 


abada, wannan rai kuma chikkin 
Dansa ya ke. Wanda shina da Da 
shina da rai; wanda ba shi da Dan 
Allah ba shi da rai. 

Wadannan abu na rubuta maku, 
domin ku sani kuna da rai na har 
abada, ku x? ke ambato, wadanda kuna 
bada gaskiya ga sunan Dan Allah. 
Gabba gade ke nan da mu ke yi 
a-gabbansa, idan mun roki komi daidai 

450 


Google 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


WASIKA TA FARI TA YOHANNA 5. 20 


da nufinsa, yana jinmu: kuma idan 
mun sani yana jinmu, komi mu ke 
roko, mun sani muna da roke-roke. 
wadanda mun roka a-gareshi. Idan 
kowanne mutum ya ga dan-uwansa 
yana yin zunubi wanda ba ya kai ga 
mutuwa ba, shi yi roko, Allah kwa za 
ya ba shi rai domin su wadanda suna 
yin zunubi da ba ya kai ga mutuwa ba. 
Akwoi zunubi wanda ya kai ga mu- 
tuwa: ba sabada wannan ni ke chewa 
shi yi roko ba. Dukan rashin adilchi 
zunubi ne: kuma akwoi zunubi wanda 
ba ya kai ga mutuwa ba. 


Mun sani kowanne haifafe dagga 
wurin Allah ba shi yin zunubi ba; 
amma shi wanda aka haife shi dagga 
wurin Allah yana tsaronsa, Shaitan ba 
ya taba shi ba. Mun sani mu na 
Allah ne, duniya duka kwa tana 
kwanche chikkin Shaitan. Mun sani 
kuma Dan Allah ya zo, ya ba mu 

451 


Google 


5. 21 WASIKA TA FARI TA YOHANNA 


fahimi kuma, domin mu san shi wanda 
ya ke mai-gaskiya, kuma muna chik- 
kinsa wanda ya ke mai-gaskiya, wato 
chikkin Dansa Isa Almasihu. Wannan 
shi ne Allah mai-gaskiya, wannan 
21 kuma rai na har abada ne. Yayana 
kankanana, ku tsare kanku da gumaka. 


452. 
Google a. 


WASIKA TA BIYU TA YOHANNA 


Datijun zuwa ga uwargida zababi- 
ya da yayanta, wadanda ni ke kamna 
da gaskiya ; ba kwa ni kadai ba, amma 
dukan wadanda sun san gaskiya; 

2 sabili da gaskiya wada ta ke zamne 
kullum a-chikkinmu, za ta kwa dawama 

3 tare da mu har abada: Alheri, da jinkai, 
da salama za su kasanche tare da mu, 
dagga wurin Allah Uba, da Isa Alma- 
sihu, Dan Uba, chikkin gaskiya da 
kamna. 

4 Ina murna kwarai da na iske wa- 
dansu dagga chikkin yayanki suna 
tafiya chikkin gaskiya, kammar yada 
muka sami umurni dagga wurin Uba. 


5 Yanzu kwa ina rokonki, uwargida, ba 
453 


Google 


. 6 


6 


10 


11 


WASIKA TA BIYU TA YOHANNA 


kammar ina rubuta maki sabuwar doka 
ba, amma wada mu ke da ita tun 
dagga farko, mu yi kamnar juna. 
Kamna ke nan, mu yi tafliya bissa ga 
dokokinsa. Ita che doka, daidai yada 
kuka ji tun dagga farko, ku yi taffiya 
chikkinta. Gamma masu-rudan mutane 
dayawa sun fita zuwa chikkin duniya, 
wato wadanda ba su shaida Isa Alma- 
sihu ya zo chikkin jiki ba. Mai-rudawa 
ke nan da magabchin Almasihu. Ku 
lura da kanku, kadda ku yasda abin da 
mun aika, amma ku karbi chikkaken la- 
da. Dukan wanda ya ke chin gabba ba 
ya kwa lizima chikkin kwoiyasuwar 
Almasihu ba, ba shi da Allah : wanda ya 
lizima chikkin kwoiyasuwan, wannan 
shi ke da Uban da Dan kuma. Idan 
kowanne ya zo wurinku, ba ya kwa 
kawo wannan kwoiyasuwa, kadda ku 
karbe shi chikkin gidanku, kadda ku 
yi masa sallama kuma: gamma wanda 
454 


Go gle INIVERSITY OF 


WASIKA TA BIYU TA YOHANNA 1. 18 


ya yi masa sallama yana taraya chik- 
kin miyagun ayukansa. 


12 Domin fa ina da abu dayawa da 
zan rubuta maki, ba ni so in yi da 
takarda da tadawa: amma ina hope 
in zo gareki, in yi magana baki da 
baki, domin farinchikkinki ya chikka. 

13 Yayan yar-uwarki zababiya suna gaishe 
ki. 


Google 


WASIKA TA UKU TA YOHANNA 


Datijun zuwa ga Gayus kamna- 
tachen, wanda ni ke kamna da 
gaskiya. 

2 Masoyina, ina yin addu'a chikkin 
dukan al'amura ka sami albarka ka 
zamma lafiya kuma, kammar yada ranka 

3 yana albarka. Gamma na yi murna 
dayawa, sa'anda yan-uwa suka zo zuka 
shaida gaskiyarka, kammar yada ka ke 

4 taffiya chikkin gaskiya. Ba ni da wani 
farinchikki wanda ya fi wannan, in ji 
labarin yayana suna taffiya chikkin 
gaskiya. 

5 Masoyina, kana aikin aminchi 
chikkin dukan tasarrufinka zuwa ga 
wadanda ke yan-uwa, ko da su ke baki 


456 
Google 


WASIKA TA UKU TA YOHANNA kaki 


6 ne; suna kwa shaida ga kamnarka 
a-gabban ekklesiya : za ka kwa kyauta 
idan ka raka su chikkin taffiyarsu yada 

7 za ya chanchanta ga Allah: domin 
sabili da Sunan suka fita, ba su karbi 
komi dagga hannun Al'ummai ba. 

8 Ya fa kamata mu yi ma irin wadannan 
maraba, domin mu zamma abokan aiki 

9 tare da gaskiya. Na rubuta magana 
ga ekklesiya: amma Diyoturifus, 
wanda ya ke kamna ya sami shugab- 
banchi a-chikkinsu, ba ya karbe mu ba. 

10 Ni fa, idan na zo, sai in tuna da ayu- 
kansa da ya ke aika, miyagun zanta- 
tukan da ya ke ambatonmu da su: 
har wannan ma ba ya ishe shi ba, sai 
kwa ba shi karba yan-uwa da kansa, 
wadanda suna so su yi kwa, yana hana 
su, yana fitarda su dagga chikkin 

11 ekklesiya. Masoyina, kadda ka bi 
mugun gurbi, sai mai-kyau. Wanda 


ya ke aika nagarta na Allah ne: wanda 
457 P2 


Google 


1.312 WASIKA TA UKU TA YOHANNA 


nT 


13 


14 


< ya ke aika mugunta ba ya ga Allah ba. 


Dimitiriyus yana da shaida dagga 


-wurin dukan. mutane, har dagga wurin 


gaskiya da kanta: hakika, mu kuma 
muna shaida; ka kwa sani shaidarmu 
gaskiya che. 


Da ina da abu dayawa da zan 
rubuta maka, amma ba ni so in rubuta 
su gareka da alkalami da tadawa : 
amma ina hope in an jima in gan ka, 
mu yi zanche baki da baki. Salama 
gareka. Abokai suna gaishe ka. A 
gaida abokai da sunansu. 


458 


Google | a aaa 


WASIKA TA YAHUTHA 





1 Yahutha, bawan Isa Almasihu, da 
dan-uwan Yakub, zuwa ga wadannan 
da su ke kirrayayu, kamnatatu chikkin 
Allah Uba, ajiyeyu kuma domin Isa 

2 Almasihu : Jinkai da salama da kamna 
su dadu a-gareku. 

3 Masoyana, lokachinda ina bada 
himma kwarai in rubuta maku maga- 
nar chetonmu na taraya, na matsu in 
rubuta maku in galgadadda ku ku yi 
jihadi da himmar rai domin imani wanda 
aka bayas ga tsarkaka so daya dungum. 

4 Gamma akwoi wadansu mutane sun 
shigo da kwanto, su wadanda an 
kadara su tun da zuwa wannan hu- 
kumchi, mutane masu-fajirchi, masu- 


459 
an Google 


. 5 


7 


8 


WASIKA TA YAHUTHA 


kaþantadda alherin Allah zuwa wojen 
lalata, suna kwa musun Mai-mulkinmu 
Ubangijinmu kadai, Isa Almasihu. 


Yanzu dai ina so in tuna maku, 
ko da shi ke kun rigaya kun san abu 
duka, Ubangiji, bayanda ya chechi 
wata alumma dagga chikkin kassar 
Masar, dagga baya ya halaka wadanda 
ba su bada gaskiya ba. Malaïku kuma 
wadanda ba su rike matsayi nasu, 
amma suka rabu da nasu wurin 
zamma, ya tsare su chikkin madawa- 
man sarkoki a-chikkin dufu zuwa 
hukumchin babar ranan. Kammar 
yada Saduma da Gamurata, da birane 
na wojensu, da shi ke tare da su suka 
bada kansu ga fasikanchi, suka bidi 
kwadai ba irin na tabi'a ba, an nuna 
su a-sarari kammar misali, suna shan 
hukumchi na wuta ta har abada. Duk 
da wannan wadannan kuma hakkanan 
chikkin mafalkansu suna kazamtadda 


460 
Google 


10 


11 


12 


WASIKA TA YAHUTHA 1. 12 


jiki, suna wakala shugabbanchi, suna 
kirre bissa sarautai. Amma Mikailu 
shugabban malaiku, sa'anda yana 
muhawara da Shaitan yana gardama 
da shi a-kan jikin Musa, ba ya yi 
karfin hali ya furta masa da shari'a 
mai-zafin magana ba, amma ya che, 
Ubangiji shi tsauta maka. Amma 
wadannan su kan kama zagin iyakar 
abin da ba su san shi ba: abin da sun 
fahimta kuma bissa ga tabi'ar jiki, 
kammar dabobi marasa-azanchi, chik- 
kin wadannan al'amura sun bache. 
Kaitonsu! gamma suka bi hanyar 
Kayinu, suka tunzura a-guje chikkin 
kuskuren Bil'amu domin ijara, suka 
halaka kuma chikkin makagara irin ta 
Kuraha. Wadannan su ne pannu bo- 
yayu sa'anda suna chi tare da ku chik- 
kin bukukuwanku na kamna, makiyaya 
ke nan wadanda su kan kiyaya kansu 


ba da tsoro ba; hadaru ba ruwa, iska 
461 


Go gle a 





1. 19. WASIKA TA YAHUTHA 


14 


15 


n 
Q> 


17 


tana taffe da su; itatuwan damana 
ba yaya ba, matatu so biyu, tumbukaku 
dagga saiwassu; rakuman ruwa na 
bahar masu-hauka, suna kumfa da 
kumyar kansu; tamrari masu-yawo, 
wadanda an tanada masu bakin dufu har 
abada. Ahnuhu kuma, na bakwai dagga 
Adamu, ya yi annabchi a-kan wadan- 
nan, yana chewa, Ku duba, ga Uban- 
giji ya zo da rundunan tsarkakansa 
dubbai, garin ya hukumta shari'a bissa 
dukan mutane, garin ya kada dukan 
masu-fajirchi kuma a-kan dukan ayu- 
kansu na fajirchi da suka yi chikkin 


fajirchinsu, da dukan maganganu na 


batanchi wadanda masu-zunubi masu- 
fajirchi sun ambache shi da su. Wa- 
dannan masu-gunaguni ne, masu- 
kawo kara, suna bin sha'awoyin ransu 
(bakinsu kuma yana furtadda manyan 
ruba), suna tara domin riba. 


Amma ku, masoya, ku tuna da 
462 


Google 


18 


19 


WASIKA TA YAHUTHA 1. 24 


zantatukan da Manzanin Ubangijinmu 
Isa Almasihu suka fadi tun da; da suka 
che maku, Chikkin kwanaki na karshe 
masu-ba'a za su kasanche a-nan, suna 
bin nasu sha'awoyi masu-fajirchi. Su 
ne masu-yin tsatsaguwa, masu-tabi'ar 


20 jiki, ba su da Ruhu. Amma ku, maso- 


21 


ya, chikkin gina kanku bissa imaninku 
mafifichin tsarki, kuna addwa chikkin 
Ruhu Mai-tsarki, sai ku tsare kanku 
chikkin kamnar Allah, kuna sauraro ga 
jinkan Ubangijinmu Isa Almasihu zuwa 
rai na har abada. Bissa ga wadansu 
kuma sai a yi jinkai, lokachinda suna 
mahawara da ku; wadansu kuma sai 
a yi chetonsu, ana fizge su dagga chik- 
kin wuta; bissa ga wadansu kuma a 
yi jinkai tare da tsoro; ana kin ko 
tufar da ke tababiya da jiki. 

Yanzu ga wanda yana da iko ya 
tsare ku dagga yin tuntube, ya sanya 
ku a-gabban bayannuwar darajassa 

463 
Google 


1; 


25 WASIKA TA YAHUTHA 


marasa-aibi chikkin mafifichin farinzu- 

25 chiya, ga Allah Makadaichi Mai-che- 
tonmu, ta wurin Isa Almasihu 
Ubangijinmu, daraja da daukaka da 
mulki da iko, tun gabban zamanai 
duka, da yanzu kuma, har abada 
abadin. Amin. 


Google 


RUWAYA TA YOHANNA 


Ruwaya ta Isa Almasihu, wada 
Allah ya ba shi domin shi bayanna 
ma bayinsa, al'amuran da za su faru 
ba da jinkiri ba: ya kuma aiko ya 
shaida ta bakin malaikansa zuwa ga 
bawansa Yohanna; shi kuma ya bada 
shaida ga maganar Allah, da shaidar 
Isa Almasihu, wato dukan alamuran 
da ya gani. Mai-albarka ne shi wanda 
ke karantawa, da su kuma wadanda ke 
jin zantatukan annabchin, suna kiya- 
yen abin da ke a-rubuche dagga 
chikki : gamma sa'an ta kusa. 


Yohanna zuwa ga ekklesiyai bak- 
wai wadanda ke chikkin Asiya: 
465 


Google 


i; 


5 


RUWAYA TA YOHANNA 


Alheri gareku da salama, dagga wurin 


, wannan wanda ya kasanche yanzu, ya 


kasanche a-da, mai-zuwa ne kuma; 
dagga wurin ruhohi bakwai kuma wa- 
danda ke gabban kursi'insa; dagga 
wurin Isa Almasihu kuma, wanda ke 
mashaidi mai-aminchi, dan fari dagga 
chikkin matatu, mai-mulkin sarakunan 
duniya kuma. Shi wanda ya ke kam- 
narmu, ya kwanche mu kuma dagga 
zunubanmu chikkin jininsa; ya sa 
mu mu zamma mulki, mu zamma 
priests ga Allahnsa da Ubansa; a- 
gareshi daukaka da mulki zuwa zama- 
nun zamanai. Amin. Ga shi, yana 
zuwa tare da gajimarai; kowanne ido 
kuma za ya gan shi, da su kuma 
wadanda suka soke shi; dukan kabilan 
duniya kuma za su yi bakinchikki a- 
kansa. Hakkanan ne, Amin. 

Ni ne Alpha da Omega, in ji 
Ubangiji Allah, wanda ya kasanche 

466 


Google | a. 


9 


10 


11 


12 


13 


RUWAYA TA YOHANNA 1-33 


yanzu, ya kasanche a-da, mai-zuwa ne 
kuma, Alkadari. 

Ni Yohanna, dan-uwanku da abo- 
kin taraya da ku chikkin tsanani da 
mulkin da hankuri da ke chikkin Isa, 
ina chikkin tsibirin da a ke che da 
shi Batmusa, sabili da maganar Allah 
da shaidar Isa. Ina chikkin Ruhu a- 
kan ranar Ubangiji, sai na ji babar 
muriya a-bayana, kammar ta kafo 
yana chewa, Abin da ka gani, ka 
rubuta chikkin litafi, ka aike zuwa ga 
ekklesiyan bakwai; ga Afisus, ga Sa- 
miruna, ga Birgamos, ga Thayatara, 
ga Sardisu, ga Filadalfiya, ga Lawu- 
dikiya. Sai na waiwaya domin in ga 
muriya wada ta yi zanche da ni. Da 
na waiwaya na ga alkuki guda bakwai 
na zinariya ; a-chikkin tsakkiyar alku- 
kai kuma ga wani mai-kamma da dan 
mutum, yana yafe da riga ta kawo har 
sawo, a-wojen kirji kuma yana damre 

467 
Google 


1. 


14 RUWAYA TA YOHANNA 


14 da damarra ta zinariya. Kansa kuma da 


15 


16 


17 


18 


19 


gashin kansa fari ne kammar farin 
wool, kammar snow; idanunsa kuma 
kammar harshen wuta ne; kaffafunsa 
kammar gogagen jan karfe, sai ka che 
an gyarta shi chikkin tanderu ; muri- 
yatasa kwa tana kamma da muriyar 
ruwaye masu-yawa. Chikkin hannun- 
sa na dama kuma yana da tamrari bak- 
wai: dagga chikkin bakinsa kuma 
takobi mai-kaifi, kaifinsa biyu, yana 
fitowa: fuskatasa tana kamma da 
rana sa'anda tana haskakawa da kar- 
finta. Sa'anda na gan shi, na fadi a- 
kaffafunsa kammar matache. Ya qi- 
biya mani hannunsa na dama, yana 
chewa, Kadda ka ji tsoro: Ni ne na 
farko da na karshe, ni ne wannan Mai- 
rai; na mutu, ga shi kwa, ina da rai 
har abada, ina kwa da makublai na 
mutuwa da na Hades. Ka rubuta fa 
abin da ka gani, da abin da ke yanzu, 
468 


(0 gle 


20 


3 


RUWAYA TA YOHANNA 2. 4 


da wadanda za su faru gabban nan; 
Asirin tamrarin nan bakwai wadanda 
ka gani chikkin hannuna na dama da 
na alkukai bakwaidin kuma. Tamra- 
rin bakwai malaiku ne na ekklesiyan 
nan bakwai: alkukai bakwai kuma 
ekklesiyai bakwai ne. 


Ka rubuta ma malaikan ekklesiya 
chikkin Afisus ; 

Ga magana da wannan ya ke fadi 
wanda yana rike da tamrari bakwai 
chikkin hannunsa na dama, shi wanda 
ya ke taffiya chikkin tsakkiyar alkukai 
bakwaidin na zinariya: Na san ayu- 
kanka, da wahallarka da hankurinka, 
na sani kuma ba ka iya jimrewa da 
miyagun mutane, ka kuma auna wa- 
danda ke che da kansu Manzani, su kwa 
ba hakka ba ne, har ka iske su maka- 
riyata ; ka yi hankuri kuma, ka jimre 
sabili da sunana, ba ka gaji kuma. 


4 Amma ina da wannan gamme da kai, 


469 
Google 


ib RUWAYA TA YOHANNA 


Or 


-J 


da ka bar kamnarka ta fari. Ka tuna 
fa dagga inda ka fadi, ka tuba kuma, 
ka yi ayuka na fari; im ba hakka ba 
na zo wurinka, in kawasda alkukinka 
dagga wurinsa, in ba ka tuba ba. 
Amma wannan ka ke da shi, kana 
kin ayukan Nikolawiyana, abin da ni 
kuma na ki. Wanda ke da kunne, 
bari shi ji abin da Ruhu ke fada ma 
ekklesiyai. Wanda ya yi nassara, a- 
gareshi zan bayas ya chi dagga chikkin 
itache na rai, wanda ke chikkin Para- 
dise na Allah. 


Ka rubuta ma malaikan ekklesiya 
chikkin Samiruna ; 

Ga magana da Na fari da Na 
karshe ke fadi, shi wanda ya mutu, 
ya sake rayuwa : na san kunchinka da 
talauchinka (amma mawadachi ne kai), 
da alfashiyar wadannan da ke che 
da kansu Yahudawa, amma ba hakka 
su ke ba, amma majami’ar Shaitan ne. 

470 


Google NTT aaa WANA 


RUWAYA TA YOHANNA 2. 14 


10 Kadda ka ji tsoron wahalla da za ka 


11 


12 


13 


sha: ga shi, Shaitam yana shiri ya 
jefa wadansu dagga chikkinku a-kurku- 
ku, domin a gwoda ku; kwana goma 
kwa za ku sha kunchi. Ka yi aminchi 
har mutuwa, ni ma im ba ka rawani 
na rai. Wanda ke da kunne, bari shi 
ji abin da Ruhu ke fada ma ekklesiyai. 
Wanda ya yi nassara ba za ya ji komi 
ga mutuwa ta biyu ba. 


Ka rubuta ma malaikan ekklesiya 

chikkin Birgamos ; 

Ga magana da wannan ya ke fadi 
wanda yana da takobi mai-kaifi, kai- 
finsa biyu: Na san inda ka ke zamne, 
inda mazamnin sarauta na Shaitan 
ya ke: kana kwa rike da sunana, ba 
ka yi musun imanina ba, ko chikkin 
kwanakin Antibas mashaidina, mai- 
aminchina, wanda aka kashe hi a- 
chikkinku, wurinda Shaitan ke zamne. 


14 Amma ina da wadansu abu gamme da 


471 
Google 


2. 


15 


16 


17 


18 


15 RUWAYA TA YOHANNA 


kai, da shi ke kana da wadansu a-nan 
da suna kiyaye kwoiyasuwa ta Bil'amu, 
wanda ya kwoiya ma Balak shi zuba 
abin tuntube a-gabban yayan Israila, 
su chi abin da aka yi sacrifice da shi 
ga gumaka, su yi fasikanchi kuma. 
Hakkanan kuma kana da wadansu 
masu-kiyayen tafarkin Nikolawiyana. 
Ka tuba fa: im ba hakka ba na zo 
wurinka da samli, in yi yaki da su da 
takobi na bakina. Wanda ke da kunne, 
bari shi ji abin da Ruhu ke fada ma 
ekklesiyai. Wanda ya yi nassara, a- 
gareshi zan bayas dagga chikkin boya- 
yen manna, zan ba shi farin duchi 
kuma, bissa duchi kuma sabon suna 
rubutache, wanda ba mai-saninsa ba, 
sai shi wanda ya ke karba. 

Ka rubuta ma malaikan ekklesiya 
chikkin Thayatara ; 

Ga magana da Dan Allah ke fadi, 
shi wanda idanunsa suna kamma da 

472 


Google 


19 


20 


21 


23 


RUWAYA TA YOHANNA 2. 23 


harshen wuta, kaffafunsa kuma suna 
kamma da gogagen jan karfe: Na san 
ayukanka, da kamnarka da bangaski- 
yarka da hidima da hankuri, na sani 
kuma ayukanka na karshe sun dara 
na farin. Amma ina da wannan 
gamme da kai, da ka bari machen nan 
Izabil, wada ta ke che da kanta anna- 
biya; tana kwoiya ma bayina tana 
rudinsu kuma su yi fasikanchi, su chi 
abin da aka yi sacrifice da shi ga gu- 
maka. Na kuma ba ta zarafin da za 
ta tuba; amma ba ta da nufi ta tuba 
ba ga barin fasikanchinta. Ga shi, 
ina jefa ta chikkin gado, da wadanda 
ke yin zinna tare da ita chikkin kunchi 
mai-zafi, im ba su tuba ga barin ayu- 
kanta ba. Za ni kashe yayanta kuma 
da mutuwa; dukan ekklesiyai za su 
sani kuma ni ne mai-bimbini chikkin 
chikki da zukata : kuma zan saka ma 
kowanne chikkinku gwalgwadon ayu- 
413 


Google 


2: 24 RUWAYA TA YOHANNA 


24 kanku. Amma ku ni ke fada maku, 


25 


26 


28 


29 


Google 


sauran wadanda ke chikkin Thayatara, 
iyakar wadanda ba ku da wannan 
kwoiyasuwa, wadanda ba ku san zurfa- 
fan al'amura na Shaitan, in ji su; ba 
ni sa maku wani kaya kuma. Sai dai 
abin da ku ke da shi, ku rike har na zo. 
Wanda ya yi nassara kuma, wanda 
ya kiyaye ayukana kuma har matuka, 
a-gareshi zan bada iko bissa al'ummai: 
za ya mallaka su kuma da sanda ta 
karfe, kammar yada a ke parpashen 
tukanen mai-tukane ; kammar yada ni 
kuma na karþi dagga wurin U bana: 
za ni kwa ba shi tamraron assubah. 
Wanda ke da kunne, bari shi ji abin 
da Ruhu ke fada ma ekklesiyai. 


Ka rubuta ma malaïkan ekklesiya 
chikkin Sardisu ; 

Ga magana da wannan ke fadi 
wanda ya ke da Ruhohi bakwai na 
Allah, da tamrari bakwaidin: Na san 

474 


Or 


RUWAYA TA YOHANNA 3. 6 


ayukanka, kana da suna rayaye ne kai, 
matache ne kwa. Ka yi zamman tsaro, 
ka karfafa abin da ya rage, wadanda 
suna bakin mutuwa : gamma ban iske 
kowanne aiki naka chikkake ne gabban 
Allah. Ka tuna fa yada ka karþi da 
ka ji kuma; ka kiyaye shi kuma, ka 
tuba. Idan fa ba ka yi tsaro ba, na zo 
da kammar þarawo, ba kwa za ka san 
sa'a da zan afko maka. Amma kana 


da wadansu sunaye kima chikkin Sar- 


disu wadanda ba su kazamtadda tufa- 
finsu ba: wadannan za su yi taffiya 
tare da ni a-yafe da fari; gamma sun 
chanchanta. Wanda ya yi nassara 
hakkanan za a yafa shi da fararen 
tufafi; ba ni kwa kankare sunansa 
dagga chikkin litafin rai dadai, za ni 
kuma shaida sunansa a-gabban Ubana, 


6 da gabban malaïkunsa. Wanda ya ke 


da kunne, bari shi ji abin da Ruhu ke 
fada ma ekklesiyai. 
475 


Google 


Sa 
7 


10 


11 


RUWAYA TA YOHANNA 


Ka rubuta ma malaikan ekklesiya 
chikkin Filadalfiya ; 

Ga magana da wannan ke fadi 
wanda ya ke mai-tsarki, shi wanda 
ke mai-gaskiya, wanda ya ke da makub- 
lin Dawuda, wanda ya ke bude, ba 
mai-rufewa, yana rufe, ba mai-budewa: 
Na san ayukanka (ga shi, na sa kofa 
a-gabbanka budadiya, wada ba mai- 
rufenta), kana da iko kankani, ka kuma 
kiyaye maganata, ba ka yi musun 
sunana kuma. Ga shi, na ba ka dagga 
chikkin majami'ar Shaitan, wadanda 
su ke che da kansu Yahudawa, amma 
ba hakka su ke ba, suna kariya; ga shi, 
in sa su su zo su yi sujada a-gabbanka, 
su sani na kamnache ka. Tun da ka 
kiyaye maganar hankurina, ni ma in 
kiyaye ka dagga loton jaraba, wannan 
da ke zuwa bissa ga dukan duniya, 
domin a jaraba mazamnan duniya. 
Ina zuwa da samli : ka rike abin da ka 

476 


Google 


12 


13 


14 


1! 


N 


16 


17 


RUWAYA TA YOHANNA 3. 17 


ke da shi da kyau, kadda kowa shi 
amshi rawaninka. Wanda ya yi nassa- 
ra, in maishe shi jigo chikkin haikalin 
Allahna, ba za shi kara fita dagga 
chikki kuma : za ni rubuta bissansa 
sunan Allahna, da sunan birnin Allah- 
na, sabon Urushalima, wada ta ke 
sabkowa dagga chikkin samma dagga 
wurin Allahna, da nawa sabon suna 
kuma. Wanda ya ke da kunne, bari 
shi ji abin da Ruhu ke fada ma 
ekklesiyai. 

Ka rubuta ma malaikan ekklesiya 
chikkin Lawudikiya ; 

Ga magana da Amin ke fadi, 
amintachen mashaidi mai-gaskiya, far- 
kon halitar Allah: Na san ayukanka, 
ba sanyi ka ke ko zafi ba: da ma kana 
sanyi ko zafi. Da shi ke fa kana tsak- 
ka tsakka, ba ka sanyi ko zafi ba, sai 
in zubasda kai dagga chikkin bakina. 
Domin kana chewa, Na wadata, na 

477 


Google _ 


9. 


18 


19 


20 


21 


18 RUWAYA TA YOHANNA 


sami dukiya, ba na bukache komi ba; 
ba ka sani ba malalachin nan ne kai, 
abin tausai, matalauchi, makafo, tsira- 
ra: na yi maka shawara ka seyi 
zinarya dagga  wurina, zinariya 
gyartachiya ta wurin wuta, domin 
ka zamma mawadachi ; ka seyi fararen 
tufafi kuma, da za ka yafa ma kanka, 
domin kadda kumyar- tsiraichinka ta 
bayanna; maganin ido kuma da za 
ka shafa ma idanunka domin ka gani. 
Iyakar wadanda ni ke kamna, ina yi 
masu tsauta da foro: ka yi anniya fa, 
ka tuba. Duba, ina tsayawa a-bakin 
kofa ina kwankwassawa : idan kowanne 
mutum ya ji muriyata ya bude kofa, 
sai in shiga wurinsa, in chi tare da 
shi, shi kuma tare da ni. Wanda ya 
yi nassara, ina ba shi shi zamna tare 
da ni chikkin kursi'ina, kammar yada 
ni kuma na yi nassara, na zamna kuma 
tare da Ubana chikkin nasa kursi'i. 
478 


Google 


RUWAYA TA YOHANNA 4. 5 


22 Wanda ya ke da kunne, bari shi ji 


4 


abin da Ruhu ke fada ma ekklesiyai. 


Bayan wannan na duba, ga 
kofa ta bude chikkin samma, muriya 
kwa wada na fara ji, muriya kammar 
ta kafo yana zanche da ni, wani yana 
chewa, Ka zo dagganan, na nuna maka 
al'amuran da za su faru dagganan 
gabba doile. Nan da nan ina chikkin 
Ruhu: ga kursii a-kaffe chikkin 
samma, da wani kuma a-zamne bissa 
kursi'in; wanda ya ke zamne kuma 
ganinsa yana kamma da duchin jasper 
da sardius: bakan gizo kuma yana 
kewoye kursi'in, ganinsa yana kamma 
da emerald. Akwoi kuma wadansu 
kursi'ai ashirin da fudu kewoye da 


kursi'in : a-bissa kursi'ai kuma na ga 


datibai ashirin da fudu suna zamne, 

suna yafe da fararen tufafi ; bissa ka- 

wunansu kuma akwol rawanai na 

zinariya. Dagga chikkin “ kursi'in 
479 


Google 


. 6 


-J 


RUWAYA TA YOHANNA 


walkiya da muriyoyi da tsawa suna 
fitowa. Fitilla bakwai ta wuta kuma 
suna chi a-gabban kursi'in, Ruhohi 
bakwai- na Allah ke nan; a-gabban 
kursiin kuma, sai ka che bahar na 
madubi mai-kamma da crystal; a- 
chikkin tsakkiyar kursi'in kuma, da 
kewoyen kursi'in, ga masu-rai fudu 
chikke da idanu gabba da baya. Mai- 
rai na fari yana kamma da zaki, mai- 
rai na biyu yana kamma da dan mariki, 
mai-rai na uku yana da fuska mai- 
kamma da ta mutum, mai-rai na fudu 
yana kamma da gagafa a-tashe. Masu- 


rai fududin nan, kowa da fikafikai 


shidda, suna chikke da idanu a-woje da 
chikki kuma : ba su kwa da hutu dare da 
rana, sunachewa, Mai-tsarki, Mai-tsarki, 


= Mai-tsarki, Ubangiji Allah, Alkadari, 


wanda ya kasanche a-da, da yanzu, 

mai-zuwa ne kuma. Sa'anda masu-rai 

nan za su bada daukaka da daraja da 
480 


Google 


10 


11 


RUWAYA TA YOHANNA D. 


godiya ga wanda ya ke zamne bissa 
kursi'in, wanda ya ke rayuwa har 
abada abadin, su datibai ashirin da 
fudu za su fadi a-gabban wanda ya ke 
zamne bissa kursi'in, za su yi sujada 
ga wanda ya ke rayuwa har abada aba- 
din, za su zuba rawanansu a-gabban 
kursi'in, suna chewa, Kai ne mai-issa, 
Ya kai Ubangijinmu da Allahnmu, ka 
karbi daukaka da daraja da iko : gamma 
kai ka halita dukan abu, sabada nufinka 
suka kasanche, sabada nufinka kuma 
aka haliche su.’ 


A-chikkin hannun dama na wanda 
ke zamne bissa kursi'in na ga litafi da 
rubutu a-chikkinsa da bayansa, an ha- 
timche shi da hatimi bakwai. Na ga 
malaika kuma kakarfa yana shela da 
muriya mai-karfi, Wanene ya issa da za 
ya bude litafin, ya kwanche hatimansa? 
Babu kowa chikkin samma, ko a-kan 
duniya, ko kalkashin duniya, yana da 

481 Q 


Google Diah kon. a 





. 4 


1 


RUWAYA TA YOHANNA 


iko ya bude litafin, ko kwa shi duba 
chikkinsa. Na yi kuka dayawa, da ba 
a iske kowa wanda ya issa shi bude 
litafin, ko kwa shi duba chikkinsa : sai 
daya chikkin datiban ya che mani, 
Kadda ka yi kuka: ga shi, Zaki wanda 
shi ke na asalin kabilar Yahutha, 
Tushen Dawuda, ya rinjaya, da za 
ya bude litafin da hatimansa bakwai. 
A-chikkin tsakkiyar kursi'in da na masu- 
rai nan fudu, a-chikkin tsakkiyar dati- 
ban kuma, na ga Dan rago a-tsaye, sai 
ka che an yanka, yana da kafo bakwai. 
da ido bakwai, Ruhohin Allah bakwai 
ke nan, aikaku ne chikkin dukan du- 
niya. , Ya zo, ya amshe shi dagga 
hannun dama na wanda ke zamne 
a-bissa kursiin. Sa'anda ya amshi 
litafin, masu-rai nan fudu da datiban 
ashirin da fudu suka fadi a-gabban 
Dan rago, kowanne a-chikkinsu yana 
da harp, da santula na zinariya chikke 
482 


Go gle < wg WAN, sis 


10 


11 


12 


13 


RUWAYA TA YOHANNA 8n ia 


da turare, wato addu'oin tsarkaka ke 
nan. Suna waka sabuwar waka, 
suna chewa, Mai-issa ne kai ka dauki 
litafin, ka bude hatimansa: gamma 
an kashe ka, kuma da jininka ka seye 
ma Allah mutane dagga chikkin ko- 
wache kabila, da kowanne harshe, da 
alumma, da iri, ka maishe su su 
zamma mulki da priests ga Allahnmu ; 
suna kwa mulki bissa duniya. Na 
duba kuma, na ji muriyar malaïku da- 
yawa kewoye da kursi'in da masu-rai 
nan da datiban; yawansu fa zambar 
goma aje zambar goma ne, da kuma 
dubain dubai; da muriya mai-karfi 
suna chewa, Dan rago wanda an kashe 
mai-issa ne shi karbi iko da wadata, da 
hikima, da karfi, da daraja, da daukaka, 
da albarka. Kuma kowanne halitachen 
abu wanda ke chikkin samma, da bissa 
duniya, da kalkashin duniya, da bissa 
bahar, da dukan abin da ke chikkinsu, 
483 


Google 


5. 


14 


Google __ Te a 


14 RUWAYA TA YOHANNA 


na ji su suna chewa, Ga wanda ya ke 
zamne bissa kursi'in, da kuma ga Dan 
rago, albarka, da daraja, da daukaka, 
da mulki har abada abadin. Masu- 
rai nan fudu kuma suka che, Amin. 
Datiban kuma suka fadi suka yi 
sujada. 


Ina gani kuma lokachinda Dan 
rago ya bude daya dagga chikkin hati- 
man nan bakwai, kuma na ji daya 
dagga chikkin masu-rai nan fudu yana 
chewa da muriya sai ka che ta chidda, 
Zo. Na gani kuma, ga farin doki, 
wanda yana zamne a-kansa kuma yana 
da baka; kuma aka ba shi rawani: 
a-kan nassara ya fita, kuma garin yin 
nassara. 

Kuma sa'anda ya bude hatimi na 
biyu, na ji mai-rai na biyu yana chewa, 
Zo. Wani doki kuma ya fita, jan 
doki ne : kuma aka sanya ma wanda ya 


ke zamne a-kansa shi amshe salama 
484 


RUWAYA TA YOHANNA 6. 9 


dagga duniya, su kashe juna kuma : aka 
ba shi baban takobi kuma. 


Sa'anda ya bude hatimi na uku, 
na ji mai-rai na uku yana chewa, Zo. 
Na duba kuma, ga bakin doki; shi 
kuma wanda ke zamne a-kansa yana 
da mizani a-hannunsa. Kuma na ji 
sai ka che muriya dagga chikkin tsakki- 
yar masu-rai nan fudu tana chewa, 
Mudun alkamma penny daya ne, mudu 
uku na sha'ir kuma penny daya ne: 
kadda ka þata mai da wine kuma. 


Kuma sa'anda ya bude hatimi na 
fudu, na ji muriyar mai-rai na fudu 
yana chewa, Zo. Kuma na duba, ga 
doki killi da wanda ke zamne a-kansa 
kuma, sunansa Mutuwa ne; Hades ku- 
ma yana bi tare da shi. Aka ba su 
mulki kuma bissa rubu'in duniya, su yi 
kissa da takobi, da yungwa, da mutu- 
wa, da namomin jeji na duniya kuma. 


Kuma sa'anda ya bude hatimi na 
485 


Google aa ai 


6. 


10 


11 


12 


13 


10 RUWAYA TA YOHANNA 


biyar, na ga dagga kalkashin gadon 
sacrifice rayukan wadanda aka kashe 
sabili da maganar Allah, sabili da 
shaida da suka rike kuma: suka tada 
muriya da karfi, suna chewa, Har 
yaushe, ya Ubangiji, mai-tsarki mai- 
gaskiya, za ka yi jinkiri da sharia 
bissa mazamnan duniya da daukan 
pansa bissansu domin jininmu? Aka 
ba kowanne a-chikkinsu fara riga : aka 
che masu kuma, su huta tukuna kadan, 
har lisafin abokan bautansu da yan- 
uwansu, wadanda za a kashe kammar 
yada aka kashe su, ya chikka. 


Na duba kuma lokachinda ya 
bude hatimi na shidda, sai ga baban 
rawan duniya: rana kuma ta komo 
baka kammar gwodo na gashi, wata 
kuma gudansa ya zamma kammar jini: 
tamrarin samma kuma suka fado 
a-duniya, kammar itachen þaure ya 
kan kakaþi yayansa da ba su nuna 

486 


Google a. 


14 


15 


16 


ING 


2 





RUWAYA TA YOHANNA T2 


ba, sa'anda baban iska ya raurawadda 
shi. Sararin samma kuma ya shude 
kammar takarda sa'anda a ke nanade 
ta; kowanne duchi kuma da chibiri 
suka chirru dagga wurarinsu. Sara- 
kunan duniya kuma da hakimai, da 
zarumawa, da atajirai, da masu-karfi, da 
kowanne bawa da da, suka boye kansu 
chikkin ramumuka da pawunan du- 
watsu; suna ta che ma duwatsu 
da pawuna, Ku fado mana, ku rufe 
mu dagga fuskar wanda ya ke zamne 
bissa kursi'in, dagga hasalar Dan 
rago kuma: gamma babar rana ta 
hasalassu ta zo; wa ke da iko shi 
tsaya kuma ? 


Bayan wannan na ga malaïku 
fudu suna tsaye a-wojen kusuruwoyi 
fudu na duniya, suna riķe da iskoki 
fudu na duniya, domin kadda ko- 
wanne iska shi huru a-bissa duniya, ko 
bahar, ko bissa kowanne itache. Na 


487 





ye 


3 RUWAYA TA YOHANNA 


ga kuma wani malaika yana tashi 
dagga wurin fitowar rana, yana rike 
da hatimi na Allah Mai-rai: ya tada 
muriya da karfi ga malaikun fudu, wa- 
danda aka sanya masu su chiwuchi 
duniya da bahar, yana chewa, Kadda 
ku chiwuchi duniya, ko bahar, ko 
itatuwa tukuna, sai mun hatimchi 
bayin Allahnmu bissa goshinsu. Kuma 
na ji lisafin wadanda aka hatimche, 
zambar dari da arbaïn da fudu, hatim- 
tatu ne dagga chikkin kowache kabila 
ta yayan Israila. 

Dagga chikkin kabilar Yahutha 
aka hatimchi zambar goma sha 
biyu : 

Dagga chikkin kabilar Ra'ubin 
zambar goma sha biyu : 

Dagga chikkin kabilar Jada zambar 
goma sha biyu : 


Dagga chikkin kabilar Ashir zam- 
bar goma sha biyu : 


Google 


RUWAYA TA YOHANNA T9 


Dagga chikkin kabilar Nafatali 
zambar goma sha biyu : 

Dagga chikkin kabilar Manasa 
zambar goma sha biyu : 

Dagga chikkin kabilar Shimi'una 
zambar goma sha biyu : 

Dagga chikkin kabilar Lawi zam- 
bar goma sha biyu : 

Dagga chikkin kabilar Yisakar 
zambar goma sha biyu : 

Dagga chikkin kabilar Zabuluna 
zambar goma sha biyu : 

Dagga chikkin kabilar Yusufu 
zambar goma sha biyu : 

Dagga chikkin kabilar Banyamin 
aka hatimchi zambar goma sha 
biyu. 


9 Bayan wannan na duba, sai kuma 
ga taro mai-girma, wanda ba mai-kida- 
yawa, dagga chikkin kowanne iri, da 
dukan kabilai da al'ummai da harsuna, 
suna tsaye gabban kursi'in da gabban 


489 Q2 


yi 


10 


JI 


12 


13 


14 


10.”  RUWAYA TA YOHANNA 


Dan rago, suna yafe da fararen riguna, 
da ganyayen dabino chikkin hannu- 
wansu; suna tada muriya da karfi, 
suna chewa, Cheto dagga Allahnmu 
ne wanda ya ke zamne bissa kursi'in, 
dagga Dan rago ne kuma. Dukan 
malaiku kuma suna nan tsaye kewoye 
da kursi'in, da datiban, da masu-rai nan 
fudu ; suka fadi bissa fuskokinsu kuma 
a-gabban kursi'in, suka yi ma Allah 
sujada, suna chewa, Amin: Albarka, 
da daukaka, da hikima, da godiya, da 
daraja, da iko, da karfi, ga Allahnmu 
zuwa zamanan zamanu. Amin. Sai 
daya dagga datiban ya amsa, yana che 
mani, Wadannan fa da su ke yafe da 
fararen riguna, wanene su, dagga inna 
su ke kuma? Na che masa, Ya uban- 
gijina, ka sani. Ya che mani, Su 
ne wadanda suka fito dagga baban 
tsananin, suka wanki rigunansu, suka 
faranta su chikkin jinin Dan rago 
490 


Google a. 


15 


16 


17 


RUWAYA TA YOHANNA S. 3 


kuma. Domin wannan suna gabban 
kursiin Allah; suna yi masa bauta 
kuma dare da rana chikkin haikalinsa : 
shi kuma wanda ke zamne bissa kursi'in 
za ya suturche su da lematasa. Ba za 
su kara jin yungwa ba, ba kwa za su 
kara jin kishiruwa ; rana kuma ba za ta 
buge su ba, ko kowanne irin zafi : gamma 
Dan rago wanda ke chikkin tsakki- 
yar kursi'in za ya zamma makiyayinsu, 
za ya bishe su kuma wurin mabubugan 
ruwaye na rai: Allah kuma za ya shafe 
dukan hawaye dagga idanunsu. 


Sa'anda ya bude hatimi na bakwai, 
sai dagga baya aka yi wojen sashin 
sa'a daya chikkin samma ana shuru. 
Na ga kuma malaiku bakwaidin wa- 
danda su kan tsaya a-gabban Allah ; 
aka ba su kuma kafon busa guda bak- 
wai. 

Sai wani malaika kuma ya zo ya 


tsaya wurin gadon sacrifice, yana rike 


491 
Google 


8. 


4 RUWAYA TA YOHANNA 


da santali na zinariya; aka ba shi 
turare dayawa, domin ya zuba shi tare 
da addu'oin tsarkaka duka a-bissa 
gadon sacrifice na zinariya wanda ke 

4 gabban kursiin. Hayakin turare ku- 
ma, tare da addu'oin tsarkaka, suka 
hawa zuwa gabban Allah dagga chikkin 

5 hannun malaikan. Malaikan kuma 
ya dauki santalin; ya chikka shi da 
wuta dagga gadon sacrifice, ya zubarda 
shi bissa duniya, dagga bissa wannan 
sai tsawa, da muriyoyi, da walkiya, da 
rawan duniya. 

6 Malaiku bakwaidin kuma wadanda 
ke da kafo na busa bakwaidin suka 
shiriya kansu domin su yi busa. 

4 Na farin ya yi busa, sai dagga 
bissani kankara da wuta, garwaye da 
jini, aka zubarda su. bissa duniya kwa. 
Sulusin duniya kwa ta kone, sulusin 
itatuwa kuma suka kone, da dukan 
danyar chiyawa ta kone. 

492 
Google WA KA 


8 


9 


10 


11 


12 


RUWAYA TA YOHANNA 8. 12 


Malaika na biyu kuma ya yi busa, 
sai ka che an jefasda baban duchi mai- 
chin wuta chikkin bahar : sulusin bahar 
kwa ya zamma jini; sulusin talikan 
da ke chikkin bahar, wadanda ke da rai, 
suka mutu ; sulusin jiragai kuma suka 
halaka. 


Malaika na uku kuma ya yi busa, 
sai baban tamraro ya fado dagga 
samma, yana chin wuta kammar fitilla, 
ya fado kuma bissa sulusin koguna, 
da bissa mabubugan ruwaye; sunan 
tamraro kwa Wormwood ne: sulusin 
ruwaye kuma suka zamma wormwood ; 
mutane dayawa kwa suka mutu da ruwa 
domin ya zamma yana dachi. 


Malaika na fudu kuma ya yi busa, 
sai aka buga sulusin rana da sulusin 
wata, da sulusin tamrari ; har sulusinsu 
shi dufunta, yini kuma ba shi samu 
haske chikkin sulusinsa, hakkanan ku- 


ma dare. 
493 


Google 


8. 13 RUWAYA TA YOHANNA 


13 Na duba kuma, na ji kuma 
gagafa, yana tashe a-tsakkar sararin 
samma, yana chewa da babar muriya, 
Kaito, kaito, kaito ga wadanda su ke 
zamne a-duniya, domin sauran muri- 
yoyin kafo na ukudin malaikun da za 
su yi busa tukuna. 


9 Malaika na biyar kuma ya yi busa, 
na ga tamraro kuma dagga samma 
fadade ne bissa duniya; aka ba shi 
kuma makublin zurfafa -na rami mara- 

2 matuka. Sai ya bude zurfafa na rami 
mara-matuka; hayaki kuma ya fito 
dagga chikkin ramin, kammar hayaki 
na tanderu mai-girma; har rana da 
sararin samma suka dufunta domin 

3 hayakin ramin. Dagga chikkin hayaki 
kuma babuna suka fito zuwa kan duni- 
ya; aka ba su iko kuma, kammar yada 

4 kunamai na duniya suna daiko. Aka 
fada masu kuma kadda su chiwuchi chi- 
yawar duniya, ko kowanne danyen abu, 

494 


Google NA n 


a 


5 


10 


RUWAYA TA YOHANNA 9. 10 


ko kowanne itache, sai dai mutane 
kadai irin da ba su da hatimin Allah 
a-bissa goshinsu. Aka sanya masu 
kuma kadda su kashe su, amma a yi 
masu azaba wata biyar : azabassu kuma 
kammar azabar kunama, sa'anda ta 
halbe mutum. Chikkin wadannan 
kwanaki fa mutane za su bidi mutu- 
wa, ba kwa za su ruske ta ba ko kadan; 
za su yi marmarin mutuwa, mutuwa 
kwa ta guje masu. Sifar babunan nan 
kwa tana kamma da dawaki shirayayu 
ga yaki; a-bissa kawunansu kuma sai 
ka che rawanai masu-kamma da zina- 
riya, fuskokinsu kuma kammar na 
fuskokin mutane. Suna da gashi 
kuma kammar gashin mata, hakoransu 
kuma kammar na zaki. Suna da 
sulke kuma, sai ka che na karfe ; motsin 
fikafikansu kuma yana kamma da mo- 
tsin karusai, na dawaki dayawa suna 


sukwa zuwa yaki. Suna da wutsiyoyi 
495 


Google Pa... 


9. 


11 


13 


14 


16 


11 RUWAYA TA YOHANNA 


kuma kammar na kunamai, da karri 
kuma; a-chikkin wutsiyoyinsu kuma 
ikonsu ne da za su chiwuchi mutane 
har wata biyar. A-bissansu kuma suna 
da malaikan rami mara-matuka, wato 
sarkinsu ke nan: sunansa da Ibra- 
nenchi Abaddon ne, chikkin harshen 
Hellenawa fa yana da suna Apollyon. 

Azaba ta fari ta wuche: duba, ga 
sauran azaba biyu masu-zuwa dagga 
bayan nan. 


Malaika na shidda kuma ya yi busa, 
na kwa ji muriya dagga kafonin gadon 
sacrifice na zinariya wanda ke gabban 
Allah, ana fada ma malaika na shidda, 
wanda ya ke da kafo, Ka kwanche ma- 
laikun nan fudu wadanda su ke damre 
a-wojen baban kogi Affaratis. Aka 
kwanche wadannan malaiku fudu fa, 
wadanda aka shiriya sabada sa'an da 
ranan da watan da shekaran, domin su 


kashe sulusin mutane. Yawan rundu- 
496 


(30 gle INIVERSITY OF WISC 


17 


RUWAYA TA YOHANNA 9. 20 


nan masu-dawaki kwa zambar go- 
ma ne so zambar goma har ribi 
biyu: na ji lisafinsu. Chikkin wa- 
hayin kuma hakkanan na ga dawa- 
kin, da wadanda ke hawansu, suna da 
sulke kammar na wuta da na hyacinth 
da na kibritu : kawunan dawakin kwa 
kammar kawunan zakuna ne; dagga 
chikkin bakinsu wuta da hayaki da 


18 kibritu suna fitowa. Aka kashe sulusin 


19 


20 


mutane da wadannan azabai, da wuta 
da hayaki da kibritu wadanda ke 
fitowa dagga bakunansu. Gamma ikon 


dawakin yana chikkin bakunansu, da 


chikkin wutsiyoyinsu: gamma wutsi- 
yoyinsu suna kamma da machizai, 
suna kwa da kawuna; da su kuma su 
ke sa chiwo. Sauran mutane fa, 
wadanda ba a kashe su da wadannan 
azabai, ba su tuba da ayukan hannu- 
wansu ba, da za su bar yin sujada ga 
aljanu, da gumaka na zinariya, da na 
497 


Google 


9. 


21 RUWAYA TA YOHANNA 


azurfa, da na jan karfe, da na duchi, da 
na itache; wadanda ba su da iko 


21 su gani, ko ji, ko yi taffiya : ba su kwa 


tuba da kashe-kashensu, da sihirinsu, 
da fasikanchinsu, da sache-sachensu. 


Na ga wani malaika kuma kakarfa 
yana sabko dagga samma, yana yafe 
da girgije ; bakan gizo kuma yana bissa 
kansa, fuskatasa tana kamma da rana, 
kaffafunsa suna kamma da jigajigan 

2 wuta; chikkin hannunsa kuma yana 
da wani karamin litafi a-bude : ya kaffa 
sawunsa na dama bissa bahar, na hagu 

3 kuma bissa tudu ; ya kuma tada muri- 

“ya da ķarfi, kammar zaki yana ruri: 
sa'anda ya tada muriya kwa,itsawan nan 
guda bakwai suka furta da muriyo- 

4 yinsu. Sa'anda bakwaidin tsawa suka 
furta, ina shiri zan yi rubutu : sai na ji 
muriya dagga samma tana chewa, Ka 
rufe abin da tsawan bakwai suka furta, 

5 kadda ka rubuta su. Kuma malaikan 

498 


Google 


RUWAYA TA YOHANNA 10. 9 


da na gani yana tsaya bissa bahar da 
bissa tudu, ya mika hannunsa na dama 
6 zuwa samma, ya yi rantsuwa bissa 
wanda ya ke rayuwa har abada abadin, 
wanda ya halita samma da abin da ke 
chikkinta, da duniya da abin da ke 
chikkinta, da bahar da abin da ke 
chikkinsa, ya che, ba za a kara jinkiri 
7 ba: amma chikkin kwanakin muriyar 
malaika na bakwai, sa'anda yana bakin 
yin busa, sa'annan an chikka asirin 
Allah, bissa ga albishir wanda ya 
bayanna ga bayinsa su annabawa. 
8 Muriyan kwa wada na ji dagga sam- 
ma, na sake jinta tana zanche da ni, 
tana chewa, Je ka, ka dauki litafin 
da ke a-bude chikkin hannun malaika 
wanda yana tsayawa bissa bahar da 
9 bissa tudu. Sai na taffi wurin ma- 
laikan, na che masa shi ba ni karamin 
litafin. Ya che mani, Dauki, ka chanye 
shi; za ya sa chikkinka ya yi dachi. 
499 


Google 


10. 


10 RUWAYA TA YOHANNA 


amma a-bakinka za ya yi zaki kammar 


10 zuma. Na dauki karamin litafin dagga 


11 


11 


hannun malaikan, na chanye shi; 
a-chikkin bakina yana da zaki kammar 
zuma: amma sa'anda na chanye shi, 
chikkina ya yi dachi. Suka che mani, 
Sai ka sake yin annabchi da zanchen 
alummai dayawa da irori da harsuna 
da sarakuna. 


Aka ba ni kara kammar sanda: 
aka che, Tashi, ka gwoda haikalin 


Allah, da gadon sacrifice, da wadanda 


ke sujada a-chikki. Amma farfajan 
da ke bayan haikali sai ka kyale, kadda 
ka gwoda; gamma an bayas ga 
alummai: za su tatake birni mai- 
tsarki kalkashin sawaye wata arbaïn da 
biyu. Kuma zan ba shaiduna biyu iko, 
za su yi annabchi kuma kwana dubu 
da metin da sattin, a-yafe chikkin 
gwodo. Wadannan su ne itatuwa biyu 
na zaitun, da alkuki biyu, suna tsaya 
500 


Google _— RS- 


RUWAYA TA YOHANNA 11. 9 


5 a-gabban Ubangijin duniya. Idan kwa 
kowanne mutum yana so ya chiwuche 
su, wuta tana fitowa dagga bakunansu, 
tana chanye makiyansu: idan kuma 
kowanne mutum yana so ya chiwuche 
su, doile hakkanan za a kashe shi. 

6 Wadannan suna da iko su rufe samma, 

domin kadda ta yi ruwa chikkin kwa- 

nakin annabchinsu : suna da iko kuma 
bissa ruwaye da za su juya su su zamma 
jini, su buga duniya kuma da kowache 
azaba, yayinda sun ga dama duka. 

Sa'anda sun gamma shaidarsu kuma, 

bisan da ke fitowa dagga chikkin rami 

mara-matuka za ya yi gaba da su, za 

8 ya chi su, ya kashe su kuma. Gawan-' 
su kuma suna chikkin karabkar baban 
birni a-kwanche, wanda ana che dad shi 
a-ruhaniya Saduma da Masar, inda aka 

9 gichiye Ubangijinsu kuma. Mutane 
kwa dagga chikkin al'ummai da kabi- 


lai da harsuna da irori suna kallon ga- 
501 


=] 


11, ; 10 RUWAYA TA YOHANNA 


10 


11 


12 


13 


wansu kwana uku da rabi, ba su kwa 
bari a sa gawansu chikkin kabari ba. 
Kuma wadanda su ke zamne a duniya 
suna murna a-kansu, suna ta nishati : 
za su aike da kyautai kuma zuwa ga ju- 
nansu; domin wadannan annabawa biyu 
suka azabadda mazamnan duniya. Ba- 
yan kwana ukudin da rabi lumfashin 
rai dagga wurin Allah ya shiga chik- 
kinsu, suka tsaya bissa kaffafunsu; ba- 
ban tsoro fa ya fada ma wadanda suka 
gan su. Suka ji babar muriya dagga 
samma tana che masu, Ku zo bissa 
dagganan. Suka hawo kuma zuwa 
chikkin samma chikkin girgije : maki- 
yansu kuma suna dubansu. Chikkin 
wannan sa'a kwa aka yi baban rawan 


duniya, ushurin birni kwa ya fadi; aka 


kashe mutum saba'a kuma chikkin 
rawan duniya: sauransu kwa suka 
tsorata, suka bada daukaka ga Allah 
Mai-samma. 


14 


15 


16 


EF 


18 


RUWAYA TA YOHANNA 11.38 


Azaba ta biyu ta wuche: ga azaba 
ta uku tana zuwa da samli. 


Malaika na bakwai ya yi busa; 
dagga bissani sai manyan muriyoyi 
chikkin samma, kuma suka che, Mul- 
kin duniya ya zamma na Ubangi- 
jinmu, da na Almasihunsa: za ya yi 
mulki kuma har abada abadin. Dati- 
ban ashirin da fudu, wadanda ke zamne 
a-gabban Allah bissa kursi'ansu, suka 
fadi a-fuskokinsu, suka yi ma Allah 
sujada, suna chewa, Muna yi maka 
godiya, Ya Ubangiji Allah, Alkadari, 
Kai da ka ke yanzu, kai da ka ke a-da 
kuma; domin ka mori ikonka mai-girma, 
har ka yi mulki. Alummai kuma suka 
yi fushi, fushinka kuma ya zo, da loka- 
chin yi ma matatu sharia, da lokachin 
bada lada ga bayinka annabawa, da 
tsarkaka, da wadanda ke masu-tsoron 
sunanka, kanana da manya; da loka- 
chin halaka wadanda ke halaka duniya. 

503 
Google 


11. 19 RUWAYA TA YOHANNA 


19 


Aka bude haikalin Allah da ke 
chikkin samma ; a-chikkin haikali nasa 
kuma aka ga sanduki na alkawalinsa ; 
dagga baya kuma sai walkiya, da 
muriyoyi, da tsawa, da rawan duniya, 
da manyan kankara suka bi. 


Aka ga alama mai-girma a-samma ; 
ga mache yafe da rana, wata kwa yana 
kalkashin sawayenta, bissa kanta kuma 
da rawani na tamrari goma sha biyu ; 
tana kwa da chikki : ta yi kuwa kuma, 
tana chikkin faya ta haifuwa, tana 
fama da za ta haifu. Sai kuma aka 
ga wata alama chikkin samma; ga 
baban jan dragon, mai-kai bakwai da 
kafo goma, bissa kawunansa kuma 
rawanai guda bakwai na sarauta. , Wu- 
tsiyassa kuma tana janye da sulusin 
tamrarin samma, har ta jefasda su 
a-duniya: dragon kwa yana tsaye 
a-gabban mache wada tana bakin 
haifuwa, domin sa'anda ta haifu, shi 


504 
Google 


Saa , UNIVERS 


RUWAYA TA YOHANNA 12. 10 


5 chanye dan. Ta kwa haifi da, namiji, 
wanda za shi mallaka dukan al'ummai 
da sanda ta karfe: aka fyauchi danta 
aka kai shi wurin Allah, har ga 

6 kursi'insa. Machen kwa ta gudu zuwa 
chikkin jeji, inda Allah ya rigaya ya 
shiriya mata wurin, da za a yi mata 
kiwo a-chan kwana dubu da metin 
da satin. 

7 Aka yi yaki chikkin samma: Mika- 
ilu da nasa malaiku suna fita gaba da 
dragon ; dragon kuma ya yi gaba tare 

8 da nasa malaiku ; ba su yi nassara ba, 
nan gabba kwa aka rasa matsayinsu 

9 chikkin samma. Aka jefasda baban 
dragon, tsofon machijin, shi wanda 
ana che da shi Ibelis da Shaitan, mai- 
rudin dukan duniya; aka jefasda shi 
a-duniya, aka jefasda malaikunsa kuma 

10 tare da shi. Naji babar muriya kuma 
chikkin samma, tana chewa, Yanzu 
cheto, da iko, da mulkin Allahnmu ya 

505 


Google 


11 


12 


13 


14 


15 


AN an RUWAYA TA YOHANNA 


zo, da sarautar Almasihunsa kuma: 
gamma an jefasda mai-saran yan-uwan- 
mu, shi wanda ya ke sarassu dare da 
rana a-gabban Allahnmu. Suka yi 
nassara da shi sabili da jinin Dan rago, 
sabada maganar shaidassu kuma; ba 
su kamnache ransu kuma har mutuwa. 
Domin wannan fa, ku yi farinchikki, 
ya sammai, da ku mazamna a-chikki. 
Kaiton duniya da bahar: domin Shaitan 
ya taffi wojenku, hasala mai-girma kwa 
gareshi, domin ya sani sauran zarafin- 
sa kadan ne. 


Sa'anda dragon ya ga an jefasda 
shi duniya, sai ya tsananta ma mache 
wada ta haifi dan namiji. Sai aka ba 
machen fikafikai biyu na baban gagafa, 
domin ta tashi zuwa chikkin jeji har 
wurinta, inda a ke kiwonta wakachi 
daya, da wakatai, da rabin wakachi, 
a-boye ga fuskar machijin. Machijin 
kwa ya zubasda ruwa dagga bakinsa 

506 


Google wi 


RUWAYA TA YOHANNA 13. 3 


kammar kogi bayan machen, da nufin 
ya sa rigyawa ta taffi da machen. 

16 Amma kassa ta taimaki machen, kassa 
kwa ta bude bakinta, ta shanye kogin 
da dragon ya zubas dagga bakinsa. 

17 Sai dragon ya hasala da gaske da 
machen, ya taffi kuma domin shi yi 
yaki da sauran zuriyanta, wadanda su 
ke kiyaye da dokokin Allah, suna rike 
da shaidar Isa: ya tsaya kuma bissa 
rairayi na bahar. 


Na ga wani bisa kuma yana fito- 
wa dagga chikkin bahar, mai-kafo 
goma da kai bakwai, bissa kafoninsa 
kuma rawanin sarauta guda goma, 
bissa kawunansa kuma sunaye na sabo. 

2 Bisan da na gani kuma yana kamma 
da damissa, sawayensa kuma suna 
kamma da na bear, bakinsa kwa kam- 
mar bakin zaki: dragon kuma ya 
ba shi ikonsa da kursi'insa da hukum- 

3 chi mai-girma. Na ga dayan kawu- 

507 
Google 


| 13. 4 RUWAYA TA YOHANNA 


nansa kuma sai ka che an yi masa 
raunin ajali: sai kuma rauninsa na 
ajali ya warke : dukan duniya fa tana 
4 mamaki da bisan: suka yi sujada ga 
dragon domin ya bada hukumchinsa 
ga bisan; kuma suka yi sujada ga 
bisan, suna chewa, Wanene ke kinin 
bisan? wanene kuma yana da iko shi 
5 yi yaki da shi? aka ba shi baki kuma 
mai-fadin manyan rubobi da sabe-sabe ; 
aka ba shi iko kuma da za shi dawama 
6 wata arbain da biyu. Ya bude bakinsa 
kuma domin sabe-sabe gaba da Allah, 
shi sabe sunansa, da lematasa, wato 
wadanda ke zamne a-samma ke nan. 
7 Aka ba shi kuma shi yi yaki da tsarka- 
ka, shi yi nassara da su: aka ba shi 
kuma hukumchi bissa kowache kabila 
8 da al'umma da harshe da iri. Dukan 
mazamnan duniya kuma za su yi masa 
sujada, kowanne wanda ba a rubuta 
sunansa chikkin litafin rai na Dan 
508 


Google 


RUWAYA TA YOHANNA 13. 14 


rago wanda an kashe tun kaffuwar 

9 duniya. Idan kowanne mutum yana 

10 da kunne, bari shi ji. Idan kowanne 
mutum yana ga bautasuwa, chikkin 
bauta za shi: idan kowanne mutum 
za ya yi kissa da takobi, da takobi sai 
a kashe shi. Nan ga hankurin tsarka- 
ka da bangaskiyarsu. 


11 Na ga wani bisa kuma yana fitowa 
dagga chikkin kassa; yana da kafo 
biyu kammar dan rago, yana kwa 

12 zanche kammar dragon. Dukan hu- 
kumchin bisa na fari kwa yana aiki 
da shi a-gabbansa. Yana sa duniya 
da mazamna a chikki su yi sujada ga 
bisa na fari, wanda rauninsa na ajali 

13 ya warke. Yana aika alamu masu- 
girma kuma, har ma yana sa wuta 
ta sabko dagga samma a-gabban ida- 

14 nun mutane. Yana rudin mazamnan 
duniya kuma sabada alamun da aka 
ba shi shi aika a-gabban bisan; yana 

509 


Google 


13. 


15 


16 


17 


18 


15 RUWAYA TA YOHANNA 


che ma wadanda ke zamne a-duniya, 
su yi gumki ga bisan, wanda ya sami 
raunin takobi har ya yi rai. Aka ba 
shi iko kuma da za ya bada lumfashi 
gareshi, wato ga gumkin bisan, domin 
gumkin bisan shi yi magana, har kuma 
shi sa a kashe iyakar wadanda ba 
za su yi sujada ga gumkin bisan ba. 
Yana sanya ma dukan mutane kuma, 
kanana da manya, mawadata da tala- 
kawa, yaya da bayi, a ba su shaida 
chikkin hannunsu na dama, ko kwa 
a-bissa goshinsu; kadda kuma ko- 
wanne mutum shi sami ikon da za shi 
seyi da seyasuwa, sai kwa wanda yana 
da shaidan, wato sunan bisan ko kwa 
number na sunansa. Nan ga hikima. 
Wanda ya ke da fahimi, bari shi lisafta 
number na naman ; gamma number na 
mutum ne: numbernsa kuma Dari 
shidda ne da satin da shidda. 


510 


Google ..... a. 


RUWAYA TA YOHANNA 14. 4 


Na duba kuma, ga Dan rago yana 
tsaya bissa duchin 'Sihiyona, tare da 
shi kama mutum zambar dari da ar- 
bain da fudu, suna da sunansa, da 
sunan Ubansa, a-rubuche bissa goshin- 

2 su. Na ji muriya kwa dagga samma 
kammar muriyar ruwaye dayawa, kam- 
mar rurin tsawa mai-karfi: muriya 
da na ji kwa tana kamma da muriyar 

3 masu-yin harp da harp nasu: suna 
raira waka, sai ka che sabuwar waka 
a-gabban kursi'in, a-gabban masu-rai 
nan fudu kuma da datiban : ba mai- 
kwoiya wannan waka kwa sai su zam- 
bar dari da arbain da fudu, wato 
wadanda aka pansa dagga chikkin 

4 duniya. Su ne wadanda ba su kazam- 
tu ba tare da mata; gamma buduru- 
wai ne. Su ne su kan bi Dan rago 
inda ya taffi duka. Aka panshi wadan- 
nan dagga chikkin mutane, su zamma 
nunan fari ga Allah da Dan tumkiya. 

511 


Google 


14. 5 RUWAYA TA YOHANNA 


5 A-chikkin bakinsu kuma ba a iske 
kariya ba: marasa-aibi ne su. 


6 Na ga wani malaika kuma yana 
tashi a-tsakkar sararin samma, yana 
da Bishara ta har abada wada za ya 
yi shelatta ga mazamnan duniya, ga 
kowanne iri da kabila da harshe da 

7 al'umma ; da babar muriya kwa ya che, 
Ku ji tsoron Allah, ku ba shi daraja;. 
gamma sa'ar hukumchinsa ta zo: ku 
yi sujada ga wanda ya yi samma da 
duniya da bahar da mabubugan ru- 
waye. 

8 Sai wani kuma, malaika na biyu, 
ya bi, yana chewa, Ta fadi, Babila 
baba ta fadi, ita wada ta sa dukan 
al'ummai su sha wine na fushin fasi- 
kanchinta. 

9 Sai wani malaika kuma, na uku, 
ya bi bayansu, da muriya mai-karfi 
yana chewa, Idan kowanne mutum ya 
yi sujada ga bisan da gumkinsa, ya, 


~ 


Google PAM... 


10 


11 


13 


RUWAYA TA YOHANNA 14. 13 


karbi shaida kuma a-goshinsa, ko kwa 
a-hannunsa, shi kuma za ya sha wine 
na hasalar Allah, wanda an shiriya 
chikkin tasa ta fushinsa, ba a kwa 
sawaka gwibinsa ba; za ya sha azaba 
kuma da wuta da kibritu a-gabban 
idanun malaiku masu-tsarki, a-gabban 
Dan rago kuma: hayakin azabassu 
kuma yana hawa har abada abadin; ba 
su kwa da hutu dare da rana, su wa- 
danda ke yin sujada ga bisan da gum- 
kinsa, da iyakar wanda ya ke karba 
shaidar sunansa. Nan ga hankurin 
tsarkaka, su wadanda ke kiyayen 
dokokin Allah, da imanin Isa. 

Na ji wata muriya kuma dagga 
samma, tana chewa, Ka rubuta, Masu- 
albarka ne matatu wadanda ke mutuwa 
chikkin Ubangiji dagga man gabba: 
i, in ji Ruhu, domin su huta dagga 
ehansu ; gamma ayukansu suna bi tare 
da su. | 

513 R 
Google 


14. 
14 


15 


16 


17 


18 


14 RUWAYA TA YOHANNA 


Na duba kuma, sai ga farin girgi- 
je; a-bissa girgijin kuma na ga wani 
a-zamne mai-kamma da dan mutum, 
bissa kansa yana da rawani na zinariya, 
chikkin hannunsa kuma lauji mai-kaifi. 
Sai wani malaika kuma ya fito dagga 


chikkin haikali, yana tada muriya da 


karfi ga wanda ke zamne bissa girgije, 
Mika laujinka, ka yi girbi: gamma 
sa'ar girbi ta yi; gamma anfanin duniya 
ya wuche nuna. Wanda yana .zamne 
bissa girgijin ya jefasda laujinsa a- 
duniya ; aka girbe anfanin duniya. 

Sai wani malaika kuma ya fito 
dagga chikkin haikali wanda ke a- 
samma, shi kuma yana da lauji mai- 
kaifi. Wani malaika kuma ya fito 
dagga wojen gadon sacrifice, shi wanda 
ya ke da iko bissa wuta; sai ya yi kirra 
da muriya mai-karfi ga wanda ya ke 
da lauji mai-kaifi, yana chewa, Ka 
mika laujinka mai-kaifi, ka girhe 
? | 514 


Google sa, 


Pn | 


RUWAYA TA YOHANNA 15. 3 


nonnan itachen annab na duniya; 
gamma yayanta sun nuna sarai. 
19 Sai malaikan ya jefasda laujinsa bissa 
duniya, ya girbe itachen annab. na 
duniya, ya zubasda yayanta chikkin 
wurin matsewar wine, baban ne, na 
20 hasalar Allah. Aka tataka wurin 
matsewar wine dagga bayan birnin, 
jini kwa yana ta fitowa dagga chikkin 
wurin matsewar, har ga ragamar 
dawaki, ratassa ta kai har mile metin. 


1 5 "Na ga wata alama kuma chikkin 
samma, baba che mai-ban al'ajibi 
kuma, malaiku bakwai suna da azaba 
bakwai, na karshe ke nan, gamma 
a-chikkinsu hasalar Allah ta chikka. 


2 Na ga kuma sai ka che bahar na 
madubi garwaye da wuta; da wadanda 
sun yi nassara da bisan, da gumkinsa, 
da number na sunansa, suna tsaya ' 

a-bissa bahar na madubi, suna da harps 

3 na Allah. Suna raira waka ta Musa 


515 
Google 


15. 4 RUWAYA TA YOHANNA 


-J 


bawan Allah, da wakar Dan rago, suna 
chewa, Ayukanka masu-girma ne masu- 
ban alajibi, ya Ubangiji Allah, Alka- 
dari; halulukanka kuma masu-adilchi 
ne, masu-gaskiya kuma, ya Sarkin za- 
manai. Wanene za ya rasa jin tsoro, 
ya rasa daukaka sunanka, ya Ubangiji ? 
gamma kai kadai mai-tsarki ne; gamma 
dukan al'ummai za su zo su yi sujada 
a-gabbanka ; gamma ayukanka masu- 
adilchi sun bayannu. 


Bayan wannan na duba, aka bude 
haikalin lema ta shaida chikkin samma: 
dagga chikkin haikali kuma malaiku 
bakwaidin wadanda ke da azaba bakwai 
suka fito, suna yafe da duwatsu masu- 
tamani, tsarkaka masu-haske, suna 
damre a-kirjinsu kuma da damarru na 
zinariya. Sai daya dagga chikkin 
masu-rai nan fudu ya ba malaiku 
bakwaidin santali bakwoi na zinariya 
chikke da hasalar Allah Madawami 

516 


(30 gle INIVERSITY OF WISC 


8 


16 


RUWAYA TA YOHANNA 16.3 


har abada abadin. Haikali kuma ya 
chikka da hayaki dagga daukakar 
Allah, da ikonsa; ba wanda ya ke da 
iko kuma ya shiga chikkin haikali, 
sai an gamma azaban nan bakwai na 
bakwaidin malaïku tukuna. 


Na ji babar muriya dagga chikkin 
haikali, tana che ma bakwaidin malai- 
ku, Ku taf, ku zubasda bakwaidin 
santula na hasalar Allah chikkin 
duniya. 


Na farin ya taffi, ya zubasda nasa 
santali chikkin duniya; sai ya zamma 
mugun gyambo mai-azaba bissa mutane 
wadanda su ke da shaidar bisan, 
masu-sujada ga gumkinsa kuma. 


Na biyu kuma ya zubasda nasa 
santali chikkin bahar: ya zamma jini 
irin na matachen mutum: kowanne 
abu mai-rai ya mutu kwa, wato abin 
da ke chikkin bahar. 

517 


Google 


4 


UT 


-J 


10 


. 4 = RUWAYA TA YOHANNA 


Na uku kuma ya zubasda nasa 
santali chikkin koguna da mabubugan 
ruwaye; ya zamma jini kuma. Na ji 
malaikan ruwaye yana chewa, Mai- 
adilchi ne kai, wanda ka ke yanzu, ka 
kasanche a-da kuma, ya kai Mai-tsarki, 
domin ka hukumta hakkanan: gamma 
su suka zubasda jinin tsarkaka da anna- 
bawa, ka kuma saka masu jini su sha: 
wannan ya dache da su. Na ji kuma 
gadon sacrifice yana chewa, I, ya 
Ubangiji Allah, Alkadari, shari'oinka 
masu-gaskiya ne masu-adilchi kuma. 

Na fudu kuma ya zubasda nasa 
santali bissa rana; aka ba shi kuma 
ya babake mutane da wuta. Har 
mutane suka babake domin tsananin 
zafi : suka saba sunan Allah kwa wanda 
ya ke da iko bissa wadannan azabai ; 
ba su kwa tuba ba da za su ba shi 
daraja. 


Na biyar kuma ya zubasda nasa 
518 


Google wa AH 


11 


13 


14 


RUWAYA TA YOHANNA 16. 15 


santali bissa kursi'in bisan; mulkinsa 
kwa ya dufunta : suka chije harsu- 
nansu domin azaba, kuma suka saba 
Allah na samma sabada azabassu da 
gyambunansu ; ba su kwa tuba da 
ayukansu ba. 


Na shidda kuma ya zubasda nasa 
santali bissa baban kogi Affaratis ; 
ruwansa fa ya kaffe, domin tafarki ya 
shiriyu sabada sarakuna masu-zuwa 
dagga fitowar rana. Na ga kuma 
kazaman ruhohi uku, sai ka che kwadi, 
suna fitowa dagga bakin dragon, dagga 
bakin bisan kuma, dagga bakin mai- 
kariyan annabchi kuma: gamma ruho- 
hin aljanu ne su, suna aika alamu ; 


masu-fita zuwa wurin sarakunan dukan 


15 


duniya, garin su tatara su zuwa yakin 

babar rana ta Allah, Alkadari. (Duba, 

kammar barawo ni ke zuwa. Mai- 

albarka ne shi wanda yana tsaro, yana 

lura da tufafinsa, kadda ya yi taffiya 
519 


Google 


16. 16 RUWAYA TA YOHANNA 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


a-huntache, a ga kumyassa.) Suka 
tatara su kwa a-wurin da a ke che da 
shi da Ibranenchi Har-Magedon. 


Na bakwai kuma ya zubasda nasa 
santali a-chikkin sarari ; sai babar mu- 
riya ta fito dagga chikkin haikali, 
dagga wurin kursiin, chewa, An 
gamma: sai kuma walkiya, da muri- 
yoyi, da tsawa; aka yi baban rawan 
duniya kuma, irin da ba a taþa yi ba 
tun da mutane suna duniya, rawan 
duniya mai-girma hakka, mai-karfi 
hakka. Baban birni kuma ya rabu 
uku, biranen alummal kuma suka fadi: 
aka tuna da Babila baba a-gabban 
Allah kuma, domin a ba ta tasa ta 
wine na zafin hasalassa. Kowanne 
chibiri kuma ya gudu, ba a ga duwatsu 
kuma. Kankara kuma manya manya, 
suka fado dagga samma bissa mutane, 
kowanne guda nauyinsa ya yi wojen 


talent daya: mutane fa suka saba 
520 


Google 


17 


LO 


5 


RUWAYA TA YOHANNA io 


Allah domin azabar kankara, gamma 
tsananinta da girma ne kwarai. 


Sai daya chikkin malaïkun nan bak- 
wai wadanda ke da bakwaidin santula, 
ya zo, ya yi zanche da ni, yana chewa, 
Ka zo dagganan, in nuna maka hu- 
humchin babar karuwa wada ke zamne 
bissa ruwaye masu-yawa ; wada saraku- 
nan duniya su kan yi fasikanchi da ita, 
mazamnan duniya kuma suka yi maye 
da wine na fasikanchinta. Sai ya 
dauke ni ya kai ni chikkin Ruhu zuwa 
wani jeji: na ga wata mache kuma 
tana zamne a-kan wani bisa launinsa 
ja wur, chikke da sunayen saba, mai- 
kai bakwai da kafo goma. Machen 
kuma tana yafe da shunaiya da ja, 
tana addo da zinariya da duwatsu 
masu-tamani da lwu-lu’ai, chikkin 
hannunta tana da tasa ta zinariya 
chikke da kazamche-kazamche, wato 
masu-dauda na fasikanchinta, bissa 

521 RQ 
Google ini 


14.06 RUWAYA TA YOHANNA 


goshinta kuma da suna a-rubuche, 
ASIRI, BABILA BABA, UWAR KARUWAI DA 
ABUBUWA MASUKYAMA NA DUNIYA. Na ga 
machen kuma tana maye da jinin 
tsarkaka, da jinin shaidu na Isa. 
Sa'anda na gan ta, na yi kakabi da 
kakabi kwarai. Malaikan ye che mani, 
Donmi ka yi kakabi? In fada mak: 
asirin machen, da na bisan da ke dauke 
da ita, mai-kai bakwai da kafo goma. 
Bisan da ka gani ya kasanche a-da, ba 
shi yanzu; za shi kwa fito dagga 
chikkin rami mara-matuka, shi taffi 
kuma wurin halaka.  Wadanda ke 
zamne a-duniya kuma za su yi 
mamaki, su wadanda ba a rubuta 
sunansu ba chikkin litafin rai tun 
kaffuwar duniya, sa'anda sun duba 
bisan, domin da ya kasanche, ba shi 
kuma yanzu, yana kwa zuwa. Nan 
ga azanchi wanda ya ke da hikima. 
Kawunan nan bakwai duchi bakwai ne, 
922 


Google wA AA 


10 


11 


RUWAYA TA YOHANNA 1. T9 


wadanda machen tana zamne a-bissan- 
su: sarakuna bakwai ne kuma; guda 
biyar sun fadi, daya yana nan, sauran 
daya ba ya zo ba tukuna; sa'anda ya 
zo sai ya yi kwanaki kadan. Bisan 
nan kuma wanda ya kasanche a-da, 
ba shi yanzu kuma, shi da kansa na 
takwas ne, amma dagga chikkin su 
bakwai ne: yana taffiyassa kuma zuwa 
halaka. Kafo gomadin da ka gani 
sarakuna ne goma, wadanda ba su 
sami wani mulki ba tukuna; amma 


“suna karbi sarauta iri na sarakuna, 


13 


14 


15 


tare da bisan, domin sa'a daya. 
Wadannan kwa nufinsu daya ne, suna 
bada ikonsu da sarautassu ga bisan. 
Wadannan kuma za su yi gaba da Dan 
rago, Dan rago kuma za ya chi su, 
gamma shi ne Ubangijin iyayengiji, da 
Sarkin sarakuna : su kuma wadanda ke 
tare da shi za su yi nassara, kirrayayu, 


zababu, masu-aminchi ne su. Ya che 
523 ' 


Google 


17. 


16 


17 


18 


2 


16 RUWAYA TA YOHANNA 


mani, Ruwayen da ka gani, inda 
karuwan ke zamne, al'ummai ne da 
tarun jama'a, da irori da harsuna. 
Kafoni goma kuma da ka gani, da 
bisan, za su ki karuwan, su lalatadda 
ita su tsiraradda ita kuma, za su 
chanye namanta, su kokone ta sarai 
da wuta. Gamma Allah ya sa chikkin 
zuchiyassu su yi nufinsa, su zamma 
baki daya kuma, su bada mulkinsu ga 
bisan, har lokachin da zantatukan 
Allah sun chikka. Machen da ka 
gani kuma baban birnin ne, wada ke 
mulki bissa sarakunan duniya. 


Bayan wannan na ga wani mala- 
ika yana sabko dagga samma, yana da 
sarauta dayawa; duniya kuma ta 
haskaka domin daukakassa. Ya tada 
muriya da karfi, yana chewa, Babar 
Babila ta fadi, ta fadi, ta zamma 
gidan aljanu, da kagarar kowanne 


kazamin ruhu da kowanne kazamin 
524 


Google PEES- 


RUWAYA TA YOHANNA 18. 8 


3 tsuntsu mai-ban kyama. Gamma da 


5 


6 


8 


wine na hasalar fasikanchinta dukan 
al'ummai sun fadi; sarakunan duniya 
kuma suka yi fasikanchi tare da ita, 
dilalan duniya kuma suka wadata bissa 
ga ikon annishuwanta. 


Na ji wata muriya dagga samma, 
tana chewa, Ku fito dagga chikkinta, 
ya al'ummata, domin kadda ku yi taraya 
da zunubanta, kadda ku karbi rabon 
azabatta : gamma zunubanta sun kawo 
har ga samma, Allah kwa ya tuna da 
muguntanta. Ku mayas mata kammar 
yada ta bayas, ku saka mata gwalgwa-. 
don ayukanta, ribi biyu : chikkin tasa 
wada ta dama, ku dama mata so biyu. 
Misalin da ta daukaka kanta duka, ta 
yi annishuwa kuma, daidai hakkanan 
a ba ta azaba da bakinzuchiya : gamma 
ta che chikkin zuchiyatta, Sarauniya 
ni ke zamne, ba gwamruwa ni ke ba, 
ba kwa zan ga kewa ba dadai. Domin 

525 
Google 


18. 9 RUWAYA TA YOHANNA 


10 


11 


12 


wannan fa rana daya azabanta za su 
zo, mutuwa, da kewa, da yungwa; 
za ta kokone sarai da wuta; gamma 
Ubangiji Allah mai-karfi ne wanda ya 
shar'anta mata. Sarakunan duniya 
kwa wadanda suka yi fasikanchi da ita, 
suka yi zamman annishuwa kuma tare 
da ita, za su yi kuka da kuwa bissanta. 
sa'anda sun hangi hayakin konewatta, 
suna tsaya dagga nesa domin tsoron 
azabatta, suna chewa, Kaito, kaito, 
baban birnin, Babila, birni mai-karti ' 
gamma chikkin sa'a daya hukumchinki 
yazo. Dilalan duniya kuma suna kuka 
suna bakinzuchiya dominta, gamma 
ba mutumen da ya kara seyi kayan 
chinikinsu ba; kayan chiniki na zina- 
riya, na azurfa, da duchi mai-tamani, 
da lu'u-lu'ai, da fara saka mai-labshi, 
dashunai ya, da alharini, da ja; dukan 
itatuwa masu-kurdi, da kowache irin 
tasa ta haworin giwa, da kowache irin 
526 


Google MEE a 


13 


14 


15 


RUWAYA TA YOHANNA 18. 17 


tasa ta itache mai-daraja, da ta jan 
karfe, da bakin karfe, da marble; da 
cinnamon, da amomum, da turare, da 
man,kamshi, da lubanan, da wine, da 
mai, da gari mai-labshi, da alkamma, 
da shanu, da tumaki ; da na dawaki da 
karusai da bayi; da rayukan mutane. 
Diyan da ranki yana kwadai sun tafli 
maki, da dukan abin da ke mai-kawa, 
da abin fahariya sun lalache dagga ga- 
reki, ba kwa za a kara iske su ba dadai. 
Dilalan wadannan abu, wadanda suka 
wadata sabada ita, za su tsaya dagga 
nesa domin tsoron azabatta, suna kuka 


16esuna bakinzuchiya; suna ta chewa, 


17 


Kaito, kaito, baban birnin, ita wada ta 
kan yafa da fara saka mai-labshi da 
shunaiya da ja, ta kan yi addo da 
zinariya da duwatsu masu-tamani da 
lu'u-lu'u! gamma chikkin sa'a daya 
dukiya mai-yawa hakka ta lalache. 
Dukan masu-jiragai kuma, da dukan 
527 


Google 


18. 


18 


19 


18 RUWAYA TA YOHANNA 


wanda ya ke taffiya koinna chikkin 
bahar, da barrorin jiragai, da iyakar 
wadanda ke taffiya fatauchi chikkin 
bahar, suka tsaya dagga nesa, suka 
tada muriya sa'anda suna duban haya- 
kin konewatta, suna chewa, Wanne 
birni ke kinin wannan baban birni”? 
Suka zuba kura a-kansu, suka tada 
muriya, suna kuka da bakinzuchiya, 
suna chewa, Kaito, kaito, baban birnin, 
inda dukan masu-jiragai na bahar suka 
sami wadata ta wurin tamanin duki- 
yatta! gamma chikkin sa'a daya ta lala- 
che. Ku yi murna bissa gareta, Ya kai 
samma, da ku tsarkaka, da ku Manzafi, 
da ku annabawa; gamma Allah ya 
biya mata alhakinku. 

Sai wani kaķarfan malaïka ya dauki 
duchi, sai ka che baban duchin nika, ya 
jefa shi chikkin bahar, yana chewa, 
hakkanan za a jefasda Babila, baban 
birnin, da fadowa mai-girma, ba kwa za 

528 


Google a. 


22 


23 


24 


19 


2 


RUWAYA TA YOHANNA > 19.2 


a kara ganinta ba dadai. Kuma dagga 
chikkinki ba za a kara ji muriyar masu- 
harp da masu-waka, da masu-algaita, da 
masu-kafo dadai ; dagga chikkinki kuma 
ba za a kara iske mai-sana'a na kowa- 
che irin sana'a ba dadai; ba kwa za a 
kara jin motsin duchin nika dagga 
chikkinki ba dadai; hasken fitilla kuma 
ba za ya kara haskakawa a-chikkinki 
ba dadai; da muriyar ango da muriyar 
amariya kuma ba za a kara jinsu ba 
dadai a-chikkinki : gamma dilalanki 
hakiman duniya ne; gamma dukan 
alummai suka rude da sihirinki. 
A-chikkinta aka samu jinin annabawa 
da tsarkaka, da na dukan wadanda an 
kashe a-duniya. 


Bayan wannan na ji kammar 
babar muriya ta taro mai-girma chik- 
kin samma, tana chewa, Alhamdu- 
lillahi; Cheto, da daukaka, da iko, sun 
tabatta ga Allahnmu: gamma shari- 

529 


Google 


19. 


XI 


3 RUWAYA TA YOHANNA 


'oinsa masu-gaskiya ne masu-adilchi ; 
gamma ya shar'anta ma babar karuwa, 


wada ta bata dukan duniya da fasikan- 


chinta, ya kuma dauki pansa gareta do- 
min jinin bayinsa. Suka sake fadi 
kuma, Alhamdulillahi. Hayakinta 
kuma yana hauhawa har abada abadin. 
Su datiban ashirin da fudu, da masu-rai 
nan fudu suka fadi suka yi sujada ga 
Allah wanda ya ke zamne bissa kursi- 
'in, suna chewa, Amin; Alhamdulillahi. 
Sai wata muriya ta tito dagga kursi'i, 
tana chewa, Ku bada yabo ga Allahn- 
mu, dukanku bayinsa, ku masu- 
tsoronsa, kanana da manya. Na ji 
kuma muriya kammar ta baban taro, 
kammar muriyar ruwaye masu-yawa 
kuma, kammar muriyar tsawa mai- 
karfi kuma, tana chewa, Alhamdu- 
lillahi: gamma Ubangiji Allahnmu, 
Alkadari, yana mulki. Bari mu yi 
murna mu yi farinzuchiya kwarai, mu 
530 


Google Ag a. 


10 


11 


RUWAYA TA YOHANNA 19. 11 


bada daukaka gareshi: gamma amren 
Dan rago ya yi kusa, matatasa kuma 
ta shiriya kanta. Aka yarda mata 
kuma ta yafa kanta da fara saka 
mai-labshi, mai-walkiya mai-tsabta : 
gamma fara sakan nan ayuka masu- 
adilchi na tsarkaka ne. Ya che mani, 
Ka rubuta, Masu-albarka ne wadannan 
da an kirra su zuwa bukin anganchi 
na Dan rago. Kuma ya che mani, 
Wadannan zantatukan Allah ne masu- 
gaskiya. Sai na fadi a-gabbansa domin 
in yi masa sujada. Amma ya che 
mani, Kadda ka yarda ka yi: ni 
abokin bauta ne tare da kai da yan- 
uwanka wadanda su ke rike da shaidar 
Isa: ka yi sujada ga Allah: gamma 
shaidar Isa ruhun annabchi ne. 


Sai na ga samma a-bude ; ga kuma 
wanifarin doki,da mai-hawansa, ana che 
da shi Mai-aminchi da Mai-gaskiya ; 
chikkin adilchi kwa ya ke yin shari'a 

531 


Google 


19. 12 RUWAYA TA YOHANNA 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


da yaki kuma.  Idanunsa harshen 
wuta ne, bissa kansa kuma da rawanai 
na sarauta masu-yawa; yana kwa da 
suna a-rubuche, wanda ba mai-saninsa 
ba sai shi da kansa. Yana yafe kuma 
da riga yayafafiya da jini: sunansa 
kuma Kalmar Allah ne. Rundunan 
yaki kwa wadanda ke chikkin samma 
suka bi shi bissa fararen dawaki, suna 
yafe da fara saka mai-labshi, fari fat 
mai-tsabta kwa. Dagga chikkin ba- 
kinsa kuma takobi mai-kaifi yana fito- 
wa, domin shi bubuga al'ummai da 
shi: za ya malke su kuma da sanda ta 
karfe : yana kwa taka wurin matsewar 
wine na zafin hasalar Allah Alkadari. 
A-bissa rigatasa da bissa chinyatasa 
kuma yana da suna a-rubuche, SAR- 
KIN SARAKUNA, DA UBANGIJIN IYAYENGIJI. 

Na ga wani malaika kuma yana tsa- 
ye a-rana ; ya kwa tada muriya da karfi, 
yana che ma dukan tsuntsayen da ke 

532 


Google 


18 


19 


20 


21 


RUWAYA TA YOHANNA 19. 21 


tashi a-tsakkar sarari, Ku zo ku tataru 
zuwa wurin baban buki na Allah; 
domin ku chi naman sarakuna, da 
naman zaramawa, da naman karfafan 
mutane, da naman dawaki da na 
masu-hawansu, da naman dukan mu- 
tane, yaya da bayi, kanana da manya. 


Na ga bisan kuma, da sarakuna na 
duniya, da rudunan yakinsu, a-tatare 
domin su yi yaki da wanda ya ke 
zamne bissa dokin, da rundunansa 
kuma. Aka kama bisan, da mai- 
kariyan annabchi tare da shi, wanda 
ya kan aika alamu a-gabbansa, wa- 
danda ya kan rude masu-karban shaidar 
bisan da su, da su kuma wadanda ke 
sujada ga gumkinsa : aka jefa su biyu 
da rai chikkin korama ta wuta mai-chi 
da kibritu : aka kashe saura da takobi 
na wanda ya ke zamne bissa dokin, ta- 
kobin da ke fitowa dagga bakinsa : dukan 
tsuntsaye fa suka koshi da namansu. 

533 


Google 


A | RUWAYA TA YOHANNA 


Na ga wani malaika kuma yana 
sabkowa dagga samma, yana rike da 
makublin rami mara-matuka, yana kwa 
da babar sarka a-hannunsa. Sai ya 
damki dragon, tsofon machiji, shi ne 
Ibelis da Shaitan, ya damre shi har 
zuwa shekara dubu, ya jefasda shi 
chikkin rami mara-matuka, ya rufe 
bakin, ya sa masa hatimi a-bissansa, 
domin kadda shi kara rudin al'ummai, 
har shekara dubu za su chikka : bayan 
wannan sai a kwanche shi domin 
kankanin lokachi. 

Na ga kursi'ai kuma, wadansu 
suka zamna a-bissansu kuma, aka bada 
shari'a chikkin hannunsu : kuma na ga 
rayukan wadannan da aka yanke masu 
kai sabili da shaidar Isa, da maganar 
Allah, da kuma wadanda ba su yi su- 
jada ga bisan, ko gumkinsa, ba su kwa 
karbi shaidassa a-goshinsu ba, ko 


chikkin hannunsu; suka rayu, suka 
534 


Google 


RUWAYA TA YOHANNA 20. 10 


yi mulki kuma tare da Almasihu she- 

5 kara dubu. Sauran matatu ba su 
rayu ba sai shekara dubu sun chikka 
tukuna. Wannan farin tashi ke nan. 

6 Mai-albarka mai-tsarki ke wannan 
wanda ya ke da rabonsa chikkin tashi 
na fari: mutuwa ta biyu ba ta da iko 
bissansu ba ko kadan; amma za su 
zamima priests na Allah da na Alma- 
sihu, za su yi mulki kuma tare da shi 
shekara dubu. 


7 Sa'anda shekara dubu sun chikka 
kuma, za a sakki Shaitan dagga ma- 
damrassa, za ya fito kuma garin ya 
rude al'umman da ke chikkin kusuru- 
woyi fudu na duniya, Gog da Magog, 
shi tatara su zuwa yakin : yawansu fa 
9 yana kamma da rairayi na bahar. Suka 
taffi kuma bissa dukan ratar duniya, 
suka kewoye sansanin tsarkaka, da 
kamnatachen birni : wuta kuma ta sab- 
10 ko dagga samma, ta chanye su. Ibelis 
535 
Google a. 


Q0 


11 


> 14 RUWAYA TA YOHANNA 


kuma da ya rude su, aka jefasda shi 
chikkin korama ta wuta da kibritu, 
inda su bisan da mai-kariyan annabchi 
su ke kuma; za a wulakanche su dare 
da rana har abada abadin. 


Na ga kuma baban farin kursi'i, 
da wanda ya ke zamne a-bissansa, 
wanda duniya da samma suka guje ma 
fuskatasa; ba a kwa samu masu wuri 
ba. 12 Na ga matatu kuma, kanana 
da manya, suna tsaye a-gabban kur- 
siin; aka bude litatafai: aka bude 


= wani litafi kuma, litafin rai ke nan: 


13 


14 


aka yi ma matatu sharia kuma bissa 
ga abin da aka rubuta chikkin litatafai, 
gwalgwadon ayukansu. Bahar kuma 
ya bada matatun da ke chikkinsa ; 
mutuwa da Hades kuma suka bada 
matatun da ke chikkinsu: aka yi 
masu sharia kuma, kowanne mutum 
gwalgwadon ayukansa. Kuma aka 
jefasda mutuwa da Hades chikkin 
536 


Google 


RUWAYA TA YOHANNA 21. 4 


korama ta wuta. Mutuwa ta biyu ke 

15 nan, wato korama ta wuta. Idan kwa 
ba a iske an rubuta kowanne chikkin 
litafin rai, aka jefasda shi chikkin 
korama ta wuta. 


Na ga sabuwar samma da sabu- 
war duniya kuma: gamma samma ta 
fari da duniya ta fari sun shude ; 

2 bahar kuma ba shi. Na ga kuma birni 
mai-tsarki, sabuwar Urushalima, tana 
sabkowa dagga samma dagga wurin 
Allah, shiriyaya kammar amariya da 

3 addo domin mijinta. Na ji babar 
muriya kwa dagga chikkin kursi'in 
tana chewa, Duba, lema ta Allah tana 
wurin mutane, za ya zamna tare da su 
kuma, za su zamma al'ummai nasa, 
Allah kuma da kansa za ya zamna tare 

4 da su, ya zamma Allahnsu: za ya 
shafe kowanne hawaye kuma dagga 
idanunsu : mutuwa kwa ba za ta kara 
kasanche; ba kwa za a kara bakinzu- 

587 
Google 


21. 5 RUWAYA TA YOHANNA 


oi 


chiya, da kuka, da azaba : al'amura na 
fari sun shude Shi kuma wanda ya 
ke zamne bissa kursi'in ya che, Duba, 
sabonta dukan abu ni ke yi. Ya che 
kuma, Ka rubuta: gamma wadannan 
zantatuka masu-aminchi ne masu-gas- 
kiya. Ya kuma che mani, Sun ta- 
batta. Ni ne Alpha da Omega, farkon 
da karshen. Wanda ya ke jin kishi 
im ba shi dagga chikkin mabubugan 
ruwa na rai kyauta. Wanda ya yi 
nassara za ya gada wadannan abu; 
in zamma Allahnsa kuma, shi zamma 
dana. Amma ga matsorata, da marasa- 
bangaskiya, da masu-kazamta, da ma- 
su-kissankai, da fasikai, da masu-sihiri, 
da masu-bautan gumaka, da dukan 
makariyata, rabonsu yana chikkin ko- 
rama mai-konewa da wuta da kibritu ; 
mutuwa ta biyu ke nan. 

Sai daya dagga chikkin bakwaidin 
malaiku ya zo, wadanda suna rike da 


538 
Google a. 


10 


11 


12 


13 


14 


RUWAYA TA YOHANNA O1. 14 


santulan bakwai masu-dauke da azabai 
bakwai na karshen ; ya yi zanche da 
ni kuma, yana chewa, Ka zo dagganan, 
ni nuna maka amariyan, matar Dan 
rago. Ya dauke ni chikkin Ruhu, 
ya kai ni wani duchi baba mai-tsawo, 
ya nuna mani birni mai-tsarki Uru- 
shalima tana sabkowa dagga chikkin 
samma dagga wurin Allah, tana da 
darajar Allah : shekinta yana kamma 
da duchi mai-tamani mafifichi, sai ka 
che duchin jasper, narai kammar 
crystal; tana da baban garu mai- 
tsawo; tana da kofa goma sha biyu, 
a-bakin kofofi kuma malaiku goma 
sha biyu; da sunaye rubutatu a-bis- 
sansu, sunayen kabila goma sha biyu 
na yayan Israila ke nan: a-fuskar 
gabbas kofa uku; a-fuskar arewa kofa 
uku; a-fuskar kudu kofa uku; a-fuskar 
yamma kofa uku. Garun birni kuma 
yana da tushe goma sha biyu, a-bis- 
539 


Google 





21. 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


15 RUWAYA TA YOHANNA 


sansu kwa sunaye goma sha biyu na 
goma sha biyudin Manzanin Dan 
rago. Wanda ya ke zanche da ni 
kuma yana da kara ta zinariya wato 
magwoji da za shi gwoda birnin, da 
kofofinsa, da garunsa. Birnin kwa 
mai-kusuruwa fudu ne, da tsawonsa 
da fadinsa girmansu daya ne: ya 
gwoda birnin da sanda fa, mile dubu 
da hamsaminya : da fadinsa da ra- 
tassa da tsawonsa duk daya ne. Ya 
gwoda garunsa kuma, kamu dari da 
arbain da fudu, bissa ga magwojin 
mutum, wato na malaika ke nan. 
Ginin garu fa na jasper ne: birni 
kuma sahihiyar zinariya ne, mai- 
kamma da sahihin madubi. Aka yi 
ma tussan garun birni addo da ko- 
wanne irin duchi mai-tamani. Tushe 
na fari jasper ne; na biyu, sapphire ; 
na uku chalcedony; na fudu, emerald ; 
na biyar, sardonyx; na shida, sar- 
540 


Google IVERSITY OF 


21 


22 


23 


24 


25 


RUWAYA TA YOHANNA 21. 26 


dius ; na bakwai, chrysolite ; na takwas, 
beryl; na tara, topaz; na goma, 
chrysoprase; na goma sha daya ja- 
cinth; na goma sha biyu, amethyst. 
Kofofin goma sha biyu kwa lu'u-lu'ai 
ne goma sha biyu; kowache daya a- 
chikkin kofofin lwu-lu'u daya ne: 
karabkar birni kuma zinariya che sa- 
hihiya, sai ka che madubi narai. 
Kuma ban ga haikali a-chikki ba: 
gamma Ubangiji Allah Alkadari da 
Dan rago su ne haikalinsa. Birnin 
kuma ba shi da bukatar rana, ko wata, 
da za su haskaka bissansa: gamma 
daukakar Allah tana haskaka shi, Dan 
rago kuma fitillassa che. Al'ummai 
kuma sa su yi yawo chikkin haskensa ; 
sarakunan duniya kuma suna kawo 
darajassu chikkinsa. Ba kwa za a rufe 
kofofinsa da rana ba ko kadan (gamma 
ba za a kasanche da dare a-chan): 


26 za a kawo daukaka da darajar al'ummai 


541 


Google 


21. 27 RUWAYA TA YOHANNA 


27 


chikkinsa kuma: babu wani abu 
mara-tsarki kwa za ya shiga ko kadan, 
ko wanda ya ke aika kazamta da 
kariya : sai wadannan da an rubuta 
su chikkin litafin rai na Dan rago. 


99 Ya nuna mani kogin ruwa na rai, 


2 


mai-sheki kammar crystal, yana fitowa 
dagga chikkin kursi'in Allah da na 
Dan rago, a-chikkin tsakkar karabkassa. 
A-wannan gefin kogi da wanchan gefi 
kuma akwoi itache na rai, mai-fidda 
yaya iri goma sha biyu, kowanne wata 
kwa yana bada yayansa: ganyayen 
itache kuma suka kasanche domin 
warkasuwar al'ummai. Nan gabba 
kuma babu sauran la'ana: kursi'in 
Allah da na Dan rago kuma za ya 
kasanche dagga chikki : bayinsa kwa 
za su yi masa bauta; su duba fuska- 
tasa; da sunansa kuma bissa goshinsu. 
Babu sauran dare kuma; ba su kwa 
da bukatar hasken fitilla, ko hasken 
542 


Google 


RUWAYA TA YOHANNA 22 9 


rana; gamma Ubangiji Allah za ya 
ba su haske: za su yi mulki kuma har 
abada abadin. 


Ya che mani, Wadannan zantatu- 
ka amintatu ne masu-gaskiya kuma: 
Ubangiji kwa, Allah na ruhohin 
annabawa, ya aike malaikansa shi 
bayanna ma bayinsa al'amuran da za 
su faru ba da jinkiri ba. Ga shi kwa, 
ina zuwa da samli. Mai-albarka ne 
shi wanda ya kiyaye zantatukan 
annabchi na wannan litafi. 


Ni Yohanna ma ni ne mai-ji mai- 
ganin wadannan alamura. Sa'anda 
na ji na gani kuma, na fadi a-gabban 
sawayen malaika, wanda ya bayanna 
mani wadannan al'amura, domin in yi 
sujada. Ya kwa che mani, Kadda ka 
yarda ka yi wannan: ni abokin bauta 
ne tare da kai da yan-uwanka su 
annabawa, da wadanda ke kiyaye 

543 


Google 


22. 10 RUWAYA TA YOHANNA 


zantatukan litafin nan: ka yi ma 
Allah sujada. 


10 Ya kuma che mani, Kadda ka 
kuble zantatukan annabchi na litafin 
nan da hatimi; gamma lokachi ya 

11 kusa. Wanda shi ke mara-adilchi, 
bari shi yi ta rashin adilchi: wanda 
shi ke mai-kazamta kuma, shi dada 
kazamtassa : wanda shi ke mai-adilchi 
kuma, bari shi yi ta adilchi: wanda shi 
ke mai-tsarki kuma, bari shi karu da 

12 tsarki. Ga shi, ina zuwa da samli; 
hakina yana tare da ni kuma, da zan 
saka ma kowanne mutum gwalgwadon 

13 aikinsa. Ni ne Alpha da Omega, na 
fari da na baya, na farko da na karshe. 

14 Masu-albarka ne wadannan da ke 

“wankin tufafinsu, domin su sami iko 
su zo wurin itachen rai, su shiga kuma 

15 ta kofofi chikkin birnin. Dagga woje 
da karnukan, da masu-sihiri, da fasikai, 
da masu-kissankai, da masu-bautan 

544 


Google a. 


16 


17 


18 


RUWAYA TA YOHANNA 22. 19 


gumaka, da dukan wanda yana kamna 
kariya yana kwa aika ta. 


Ni Isa na aike malaikana domin 
shi shaida maku wadannan al'amura 
sabada ekklisiyai. Ni ne tushen 
Dawuda da zuriyassa kuma, tamraro 
na assubah, mai-walkiya. 


Da Ruhu da amariya suna che, 
Zo. Mai-ji kuma, bari shi che, Zo. 
Mai-jin kishi kuma, bari shi zo: wanda 
ya ke so, bari shi diba ruwa na rai 
kyauta. 

Ina shaida ma kowanne mutum 


wanda ya ke jin zantatukan annabchi 
na wannan litafi, Idlan kowanne mutum 


za ya kara bissa garesu, Allah za ya 


19 


kara masa azabai wadanda aka rubuta 
chikkin wannan litafi: kuma idan 
kowanne mutum za ya dauke wadansu 
dagga chikkin zantatukan litafin 
wannan annabchi, Allah za ya kawasda 
545 S 


Google i o n 


22. 20 RUWAYA TA YOHANNA 


rabonsa dagga chikkin itache na rai, 
dagga chikkin birni mai-tsarki kuma, 
wato abin da an rubuta chikkin 
wannan litafi. 

20 Mai-shaidan wadannan al'amura 
ya che, Hakika: Ina zuwa da samli. 
Amin : ka zo, ya Ubangiji Isa. 

21 Alherin Ubangiji Isa shi zamna 
tare da tsarkaka. Amin. 


” 546 


Digitized by Google 


Original from 


UNIVERSITY OF WISCONSIN 





Tbe Gresbam Press, 
UNWIN BROTHERS, LIMITED, 


WOKING AND LONDON. 


Na Original from 
Dana Google UNIVERSITY OF WISCONSIN 


Sa Original from 
wai Google UNIVERSITY OF WISCONSIN 


Sa Original from 
wai Google UNIVERSITY OF WISCONSIN 


Sa Original from 
wi Google UNIVERSITY OF WISCONSIN 


Sa Original from 
wai Google UNIVERSITY OF WISCONSIN 











